નિવેદન 


સને ૧૯૬૧-૬૨ની સાલ માટે પુસ્તક પ્રકાશન અ'ગે મિનિર્સ્ટી 
શફ્‌ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ એન્ડ કલ્ચરલ એફેર્સ, ન્યૂ દિલ્ડી તરફથી 
ઝ્રેમાનદ સાહિત્યસભા, વડાદરાતે નીચેના પાંચ પુસ્તકોના પ્રકાશન 
અ'ગે, પચાસ ટકા ખર્ચને ધોગ્ણે સહાયક મ્રાન્ટ આપવામા 


આવી છેઃ- :ઃ પ ર 


૧ સાહિત્યકાર ઝ્રેમાન'& $ નવું સ'ગ્કરણુ : મહાકવિ ક્ૈમાન'દ 
સ'બ'ધી વ્યાખ્યાનો, વિવેચતો, સ'શોધતો વતેરેતો અઘતન 
અભ્યાસપ્રથ $ સ'પાદક : ડૉ. મજુલાલ મજમુદાર. 


૨. વલ્લભ ભટ્ટની વાણી $ ભહુચરાદેવીના ભક્ત કવિ વલ્લભ ભદૃતી 
સમમ્ર કવિતા ; ગુજરાતમાં શક્તિપૂન્ન સ'ય ધી વિસ્તૃત મરસ્તાવના 
સહિત : સ'પદક : ડે. મજુલાવ મજમુદાર [પ્રગટ થયું, 
ઓકટોબર ૧૯૬૨). 


8, ભ્રમરગીતા $ કવિ બ્રેહેદેતતી સ'. ૧૬૦૯ની અપ્રકટ રચના # 
ખીજી ભ્રમરગીતાઓ સાથે, ઉઠ્વ-ગોપીક'વાદ સ'બ ધી પ્રસ્‍્તાવતા 
સહિત : સ'પાદડે। $ ડો, મ'જુલાલ મજમુદાર, તથા ડો, ચીમન- 
લાલ મ, વૈદ્ય, * 


૪, ગનીમની લડાઈ ને! પ્વાડા : ઈ સ ૫૭ન્પમાં ખાબા 
પ્યારાને। નર્મદાને! ઘાટ આળ ગી મરાઠા-ગતીમ-એમણે ગુજરાત 
પર આક્રમણુ કર્યુ” $ તેનું ઔતિહાસિક-સામાજિિક જીવન ચિત્ર 
ર્જ કરતુ અપ્રકટ કાવ્ય : વિશ્વવાથ રચિતઃ પ્રસ્‍તાવના તથા 
ટિપ્પણુર્સાહેત : સ'પાદકો $ ડો, મ*, ર, મજમુદાર, તથા શ્રી 
છ. કે. ગોખલે. 


% 


191 


૫, સ્વાતિ ખિર્દ : શ્રી. રમણુલાલ દેસાઈના ૧૯૩૫ ધી ૧૯૫૪ 
સુધ્‌ીતા પુગ્તકોમાથી સૂક્તિ સ ચય : “સવણ રજ'તુ અતુસ'ધાન : 
શ્રી ર્મણુલાલની જીવનનોધ સહિત : સ'થ્રાહિકા ? સૌ. શ્રીમતીન 
બાલા મજમુદાર, પ્રમટ થયુ, જુલાઈ ૧૯૬૩) 


આ યેજનામાના ત્રાંજ પુસ્તક “ બ્રમરગીતા “નુ પ્રકાશન શ્રો 
પ્રેમાન દ સાહિત્યસભા, વડોદગ પ્રત્યેના સદૂભાવથી પ્રેરાઈ ને સભા- 
વતી શ્રી, મઇુસૂદત ચીમનલાલ છુટાલા; એમણે કરવા ખદલ, 
સભા તેમ! અત્યત ત્રાણી છે, 


* શૈતન્યધામ, ' પ્રતાપગ'જ મ'જુલાલ મજજીદ્ટાર્‌ 

વડાદરા-૨ પ્રમુખ 
થી ગ્રેમાતદ સાહિત્મ સભા 
સ ૨૦૧૯ વડોદરા 


પ્રથમ પગલે.... 


મારા એમ. એ. ના અભ્યાસ દરમ્યાન ગુજરાતી સાહિત્યની 
રસિકતા અને ક'કકિ અ*શે વિવિધતાને! અનુભવ મને થમે હતે. 
ત્યારે જ તેના પ્રાચીન સાહિત્યમાં માનવ જીવનને ઉત્કાંત કરે તેવી 
તેજસ્વી શક્તિ છે એમ લાગ્યુ છતું. ફેક 


આવુ" પ્રાચીન સાહિત્ય વધુને વધુ પ્રગટ થન્ય સેવી ઉમેદ 
એજ વખતે જગી હતી એવામાં પ્રાચીન ભ્રમર ગીતાખાતે। સ“શ્રહ 
મુખ્યત્વે કવિ બ્રેહેદેવ કૃત બ્રમરગીતા અતે અન્ય કવિઓની વૈષ્ણવ 
ગીતાએ।-ઉદ્દવ-ગાપી સવાદ સમેત-પ્રમટ કરવાની તક મળી. તેથી 
આન'દ અતુભવું છું. 


સામાન્ય રીતે ખ્રેહેદેવ, ગ્રેમાન'૬, વિશ્રવાય જાની અને 
દયારામની બ્રમરગાતાઓ ઉચ્ચ પ્રકારની સાહિત્ય કૃતિઓ છે એમ 
“વિચન્તિ અને સત્તગ્મા સૈકાનું પ્રાચીન સાહિત્ય'માથી વાંચ્યું હતું. 
પણુ સમમ્ર રાતે ભ્રમરગીતાઓતે। સ મ્રડ-પ્ર'ચીત યાગુ સ'શ્રહુતી નેમ 
“-ચુજરાતી સાહિત્યના રસિકોને ઉપયોગી થાય એમ મારુ માનવું 
હોવાથી આ પ્રકાશનમાં મને રસ પડયો છે. 


! શ શ્રથત્યાર કરી આયવા માટે મુ. શ્રી. ડેને, મ'જુલાલ 
૨, મજમુદાર એતે ડો, ચિમનલાલ મ વૈઘ્તો હુ ખૂન આભાર માનું 
*છું* ' બુટાલા બાધ4 '-કપડવણુજનું આ પ્રથમ પગલુ' આવકારદાયક 
[પતે તે સતેપપ થશે, 


--મધુસૂદન બુટાલા 


સહાયક ગ્રથા 


૧ શ્રીમદૂ ભાગવત 

ર શ્રીસુમાધિતીજીના વિવિધ 
ભ્રાગો. ૧૬ ગ્રથે।. 

૩ પ્રાચીન ફાગુ સ'મહ 

૪ નૃસિંહ મહેતા કૃત કાવ્ય- 
સમથ 

પ કાવ્ય દોહન ભા, ૧-૪. 

દ કવિ ચરિત ભા. ૧-૨. 

છ ભાલણુકૃત દશમર્ક'ધ 

૮ મીરાળાઈ-એક મનન 

દ કૃષ્ણુ ક્રીડા કાવ્વ 

૧૦ અનુ્રહ માસિક ગ્ર'થાક 
૧૪, ૧૯, ૨૦, ૨૬ 

૬૧ સત્તરમા શતકનાં પ્રાચીન 
ચુર્જર્‌ કાવ્ય 

૧૨ પ્રેમાત'દ કૃત દશમ રક'ધ 

૧૩ વલ્લભ ભટ્ટની વાણી 

૧૪ પ્રીતમ વાણી 

૧૫ દયારામ કાભ્ય મણિમાળા 
ભ્નાગ ૩ને 

૧૬ મુક્તાન'દ કૃત ઉઠ્વ ગીતા 
શિલાલેખ ( સ'. ૧૯૨૫ ) 

૧૭ પ્રેમ રસગીતા શિલાલેખ 
બે નકલો 

૧૮ ત્રીકૃષ્ણુ ચરિત્ર શિલાલેખ 

૧૯.કિદી-સાહિત્યમે" ભ્રમર 
ગીતાછી પરમ્પરા 

૨૦ મહાકવિ ન'દદાસ _ પ્રણીત 
ભ્રમર ગીત-ગીતાપ્રેસ 

૨૧ ગુજરાતી હાથપ્રતાની 
સ"કલિત યાદી 


૨૨ કવીશ્વર દવપતરામ હરત- 


લેખિત પુઃટતકસ ત્રહની 
સચિ 
૨૩ દયારામતું આતર જીવન 


૨૪ શ્રી ભગવદ્‌ ગીતા 

૨૫ ઉપનિષદ અ ક-ગીતાપ્રેસ 

૨૬ પુરષોત્તમ સકસનતામ-ટીકા 
સહિત 

૨૪ ત્રિવિધ નામાવલી 

૨૮ ટિપ્પણી-શ્રીગુસાઈછી કૃત્‌ 

રૃટ [વન્ઞાપ્ત- મે 

૩૦ ધેડશ ત્ર'થાન્વિવિધટીકાએઓ 
સમેત 

૩૧ ચુદ્ધાદ્રેત સિદ્દાત પ્રદીપ 

8૨ તત્તદીપ નિંબ ધ-શાસ્રાર્થ્‌ 

સર્જનિર્ણય_ અને શ્રીજ્ઞા- 

ગવતાથ” સહિત-ત્રણુ મ'શે 

કૃષ્ણુકર્ણામૃત ( ભક્ત કવિ 

બિત્વમ'ગળ કૃત ) 

૩૪ શુ'ગારર્સમ'ડન 

૩૫ નોરદ અતે શાહિદ્યનાં 
ભક્તિસૃત્રો 

૩૬ કાર્બસ ગુજરાતી સૂભા 
ધૈમાસિક પુ, ૨૮ અ'ફ જ 

૩૭ થ્ીસર્વોત્તમ રતોત્ર 

૩૮ ગુજરાતી સાહિત્યનાં સ્વરૂપ 
“પઘ્ય-વિભાગ 

૩૯૪ ધે।!ળપદ સાગર મુદ્તિ 

૪૦ વેદસ્તુતિ વગેરે 
ત્થા તથા હસ્તતિરિક 


૩ 


બ 


રા? 


ર્‌. 
સ. 


ટ, 


“-ઃઆભાર દશ ઝે જ 


* 
હ કવિ ્રેહેદેવ | કૃત બ્રમ્ર્ગીતા અનય કવિગની ,તેષ્ણુવગીતાએઓ। 
અને ઉદ્વ ગોપી સવાદોના પરિચય સમેત ” નામતો આ મ્ર'થ 
તૈયાર કરવામાં અનેક વ્યક્તિઆ અને સસ્થાએ તરફથી આર્થિક 
સહાયતા મળી છે તે માટે અનરે પ્રેમપૂર્વક અત્ય'ત ચ્યાભાર માનુ* છું. 


૫૦૦) 


૧૦૦) 
૧૦૧) 


૧૬૦૦] 
૧૦૦) 


૧૫૦) 
૫૦) 
પ૧ 


આર્યિક સહાયમાં અમતે 

મિનિમ્ટ્રી આય સાયન્ટિફિક ગ્સિર્ચ એન્ડ કર્ચર એફેર્સ, 
ન્યુ દિલ્ડી તરફથી 

પ્રેમાન'દ સાહિત્ય સભા, વડે!દરા તગફથી 

ગો. વા. મોતીમેન (ગોવા હીરાલાલ નત્ય દદાસ ગાધીનદ 
પત્તી) મોડાસા તરફથી 

પ્‌ હ શ્રી. મુલજીદાસ હીરાચ"૬ શાહ, સુ ભઈ 

પ.ભ. થી કાન્તિલાવ સ, શાહ (મ્રી. લક્ષ્મીચદ 
મીઠાલાલ ક.ટાવાળાની પેઢી તરથી ) 

પ.ભ. થો ચુનીનાલ લા ગાધી મોડાસા 

પ, ભ. શ્રી. નટવરલાલ ગોવિંદલાલ વકીલ 


શ્રી. જયન્તભાઈ મો. શાહ, ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ, 
અમદાવ।ાદ૬--તયા 
પ,ભ શ્રી મમતવાલ લા. ગાધી તરફથી મદદ મળી છે. 


સર્જનો અએે અતિ પ્રેમપૂવ"ક ઉપકાર માનુ છુ 
શ્રી પ્રેમાતદ સાહિય સભા વડેદરા વતી છુટાલા બાધવ પ્રકાશન 
1ગેભાગ તગ્ક્થી આ ગ્રથદ્દારા સાહિત્ય પ્રકાશન કરવાની શરઆત 
ભમારા તરફથી થાય છે. અને હવે પછી ક્રમશ" જીવન ઉપયોગી વિવિધ 
સાંહત્ય-તેમા ખાસ કરીને ભક્તિમાર્ગીય સાહિત્ય પ્રત્રટ કરવા અમારી 


(૮1 
ઉમેદ છે જે ભાઈ-ગહેનો તથા સજ્થાએ તરથી અમતે આ 
અ'ગ3 સહાય મળી છે અને ભવિષ્યમાં મળતી રહેશે તે સર્વને ખાત્રી 
આપીએ છીખે કે આ કામ અગે-મુદ્રણુ, કાગળ, વ્યવરથા, ભાડા, 
પગાર, ટપાલ વગેરે અગે-જે કઈ ખર્ચ થગે તે આથિક સહાય 
દતે તથા પુમ્તર વેચાણુતી આવકમાંથી બાદ કરી જે ભચત 
રહેશ તેમાથી નવા મ્રધ! પ્રગટ કરીશુ 


--મકુયૂદત બુટાલા 
બુટાલા બાધવ-પ્રકાશન વિભાગ વતી 


પણ 
નિવેદન ૩ 
પ્રસ્તાવના , 3૦ 
૧ કવિ બ્રેહદેવ કૃત ભ્રમરગીતા ( રચના સવત ૧૬૦૯) ૧-૪૪ 
૨ કવિ નરસિંહ મહેતા કૃત 
ગેપ્પી-સેદેશ (આશરે સ'વત ૧૫૨૦ ) ૪૫-૪૮ 
૩ કવિ ચતુર્જીજકૂત ભ્રમર્‌ગીતા (રચના સવત ૧૫૫૬ ) ૪૯-૬૪ 
જ કવિ કેશવરામ કૃત 
ગપપી-સટેશ (રચતા સ'તત ૧૫૯૨ કપ-૬૯ 
પ કવિ ભીમ કૃત રસિક-ગીતા ( આશરે સ'વત ૧૬૪૦) ૭૦-૮૫ 
દ કવિ વિશ્રનાથ જતીકૃત 
ગ્રેમ-પચીસી ( આશરે સવત ૧૭૧૫) ૮૬-1૨૧ 
૭ કવિ પ્રેમાન'દ કૃત ભ્રમરગીતા ( આશરે સ'વત ૧૭૬૫ ૧૨૨-૧૪૫ 
૮ કવિ પ્રેમાનદકૃતભ્રમરપચીસી। આશરે સવત ૧૭૬૫ ૧૪૬-૧૬૪ 
૪ કાંવ પુર્ષોત્તમકૃત ભ્રમરૂગીત (આશરે સ વત ૧૭૭૫)૧૬૫-૧૬૯ 
।૦ કવિ સુંદરસુત કૃત ભ્રમર્‌-ગીતા (આશરે સ'વત ૧૭૮૦ /૧૭૦-૨૧૩ 
૫૧ ફાવે રધુનાય કૃત ઉદ્ધવ-સૅદ્દેશ ; આશરે સ વત ૧૭૮૫ )૨૧૪-૨૨૨ 
૧૨ ફકાવિ કલ્યાણુ કૃત 
ઓધવજીતી ગરબી (આશરે સવત ૧૭૮૫ ૨૨૩-૨૨૫ 
1૩ કવિ ગોવિંદરામ કૃત ભ્રમર-ગીતપ્તું પદ, ? )ર૨૨૬-૨૩૦ 


૪ કાવિપ્રીતમદાસ કૃત સરસ ગીતા ( સવત ૧૮૩૧ )૨૩૧-૨૬૯ 
.૫ કવિ દયારામ કૂત પ્રેમરસ ગીતા( આશરે સ'વત ૧૮૫૦ )૨૭૦-૨૯૨ 
૧૬ કવિ ગિરધર કૃત ક 

ઉદ્ધવ ગેપ્પી સ'વાદટ ( આશરે સ'વત ૧૮૯૦)ર૯૩-૩૧૬ 


પ્રસ્‍તાવના-પ્રા*“ભ 


મનુ!ય પોતાના મન ઊ ભાવનાઓઆતૃ આગાપપું અ સપામના 
જગત ઉપર તથા પ્ર,તિ ઉપગ કરે છે પોત સુખી ટોય તા “એને 
જગત આનદમય રખાય છે, તે ને એ યાકત છાય તા ત જ જગત 
એતે નિસાગ લાગે છે આવા પ્રકારની વેદનાથી પીડાઈ ને કવિ 
કાલિદાસ 'મેઘદૃત તી રચના કરી છે એ જ રીતે “ચદ્દૂત '' પતનદૂત ' 
જેના દૃતકા યા પણુ ગ્ચાય છે આ4] કાયોમાં ચદ્ર, ચકોર, 
ચાતક, મંઘ તથા ચક4 ક યુગ્મતો સબધ સ ભાર્યા છે 

પરતુ ભમરતે સરૈશનગાહક તરીક સભાન નુ અતે એને 
ગ્રતીક ધગી મવેતનાત્મક ગીત ન્ચના કરતાતૃ કવિઓને કયારે 
સૂઝયુ તે ગૌધવા જેનુ છે વશી સરાઓ સુડી તેતી પરપરા પણુ 
ચાલુ રહી છે, એ પણુ *સિક અભ્યાસનો તિષય છે 

(ભ્રમરગીત' નુ ઉદ્ગમ ગ્થાન થીમદ્‌ ભાગ4ત પુગણુ છે 
ભાગનતમા ગોપી-ઉદ્:] સ ડારમાં અનુ યૂત ભ્રમરગીતનો પ્રમગ 
આમ તે! આધ્યાત્મિક ઉદદશનાનો છે તથાપિ લૉકિ- ભાતના પણુ 
તેક્ારા યક્ત કરાષઠ છે શ્રીકૃષ્યુ ૨&૧ને એકાતમા ખોલ્ાવે છે 
અને એમને ગોકુલ જ. પૌતાને સદે?। પહોચાડવા માટે આત્રહ 
કરે છે ઉડ્ડાતે। સદૈશે સાભળીને જસીદા પ્રેમવિ તલ બતે છે 
"સૈ વાતના 4ચને આની સોૉક્ષી પરે છે 

સફદ થળ્યળાનાનિ ગુષસ્ય ચર્તિાસિ, વ । 

સુળ્તન્ત્યબુળ્યવાઓત્ષીત સ્તસમ્સુતપયોષરા 1 

આ ઉપગત “ ભ્રમરગીત 'ની ઉત્પત્તિના સ 1ધમાં ગોપીઓની 
ઊચી પ્‌ કિત “પુર્તિ સ્રીષુ પત્તા ચન્ત સુમતસ્થય પર્છ્હૈ । 
પુદ્ટિ આ 

ઉદ્ડવને આવેતા નેતા બરે! 1૨ ગાપાઓના મનમાં ભ્રમરની 
લેોભાં જૃત્તિન આડમાપ ગ્મરણુ થઈ આવે છે આ પ્રસગ ઉપગ્થી 


1.૧૨] 


સ્પષ્ટ ચાય છે “ક ભ્રમરની રસ લો!લુપતા એ પ્રેમનું પ્રતીક નથી. 
કારણુ કે એ પુખ્પ ઉપર પ્રેમ નથી કરતે!, પર“તુ એના મકર'દતો એ 
અતસ્ય લોભી છે. બીશ્ન' કાવ્યમાં પણુ, જ્યા પ્રકૃતિવર્ણુનની સાથે 
ભ્રમરતુ' દશન થાય છે ત્યાં પણુ ભ્રમરતી આ લૌ ભી વૃત્તિ જ 
દણ્િગાથર થાય છે. તુલસીદાસછએ પણુ 

“ત સાથ જતી સત સોમાં સરત તરીક તણું 
છમ ॥ ત્યા બમરની લોભીઇત્િતે જ સ'ભારી છે. 

* ભાગવતકા૨'તી કલ્પનાને! આધાર મધષ્યયુગની નારીના મૂક 
રદન ઉપર્‌ ઉપર છે. ચિરકાલથી તિરમ્કૃત એવી નારીની વ્યથાને 
તત્તત્ઞાનના અ'ચળા હેટ વ્યકત કરવાને! “ ભ્રમરગીત 'માં પ્રયાસ 
જણાય છે. એક પુરુષની સાથે અનેક સીએને! સ'બધ પ્રાચીન- 
કાળથી ધર્મસ'મત મનાતો આવ્યો છે એ યુગમાં અ'તઃપુરમાં અતે 
રાણીવાસમાં પૂગઈ રહેલી આએ! પોતાની મૂક વેદનાનું જ અવલ'ખન 
પામી, છવન વીતાવતી કતી. નારીનાં આ ળ'ધન તયા વિવરાતા પ્રત્યે 
સહદયી કવિતે અતુકમ્પા જગે એ સ્વાભાવિક છે. એવી મ્યિતિમા કવિએ 
ફૂલો ઉપર ભમરાને ગણુગણતો ન્તેયો અને કવિની સ'વેદનાને ભમરાનેદ 
આવ્યવહાર (વ્યાપાર) પરિચિત જેવો લાગ્યો. એતી ક૯પનાતે આમ 
આધાર મળી ગયો. રાણીનાસતી મૂકવેદના એ ભ્રમરને ઉપાલમ્ભ 
આપવાના વિષય તરીકે કવિના મનમાં ચમકી ઊંડી, #હેનું જેઈ એ કે 
આ ઉપાલ'ભની કવિએ ખૂબ કોમળતાથી માવજત કરી છે, 

આ પ્રમાણે ન્તેતાં, શ્રીમદ્‌ ભાગવતથી આર"ભાયેલા “બ્રમરગીત”માં 
ઉપાલ'ભને મિષે, ગોપીઓએ પોતાના પ્રેમની અલિવ્યાડત કરી 
છે. ગોપીઓની કુખ પ્રત્યેની ઈર્વાની ભાવના આગળ જતા! પોતાના 
ગ્રગાઢ પ્રેમને જ વ્વકત કરવાનું' નિમિત્ત બતે છે. 

આ પ્રકારે, ભ્રમરને ઉપાલ'ભનું પાત્ર બનાવીને આ ગ્રકારનાં 
ભ્રમરગીતની રથના, ૫ર'પગથી ચથી આવી છે. ધાિક કાવ્યમા 


13૨] 


ભમરતે। પ્રયોગ પ્રતીકના અર્થમાં વયો છે રૃ'ણુ અતે ઉઠવા બન્ને 
સ્યામ વર્ષ્ગશતા છે. અ વુ ૩પમ મ્ત પણુ ભમન્નુ પ્રતીક પમ દ કરવામાં 
સહાયભૂત થયુ છે કૃપ્ણુનો ગોપીઓ પ્રતેતો વ્યવકાર એટવોા 
જ નિખ્ડર છે જેટલો! બ્રમરતે કોમલ પુ'પો પ્રતત આ વ્યવહાઃ*- 
સામ્ય ઉપગત, ભ્રમગ્તો અમ્પષ્ટ ગણુમણા# એ કૃધ્યુના નિ્ગુણુ 
સરૈશ સાથે તથા ઉડ્ાના નિર્યુગુ ઉપદેશ સાથે ખૂથ મળતો આવે છે. 
આ બધા સામ્યને! આધઃર લઈ ને બ્રમર એ ઉપાન ભનુ પાત બન્યો 
છે આ કારણુને તીધે જ જેમા ઉ& અતે ગાપીને! મ વાદ વણ “યો 
છે તે કાન્ય “ ભમરગીત'ને નામે પ્રદ રહ્યુ છે 

કેટતાક કવિઓએ ઉદ્વવ અનેં ગોપી સવાદની વચ્ચે ભ્રમર્તો 
પ્રવેશ કગ"યો છે, અને પછાં એના માધ્યમદ્દાગ ગોપીઓને કૃપ્ણુને 
મહેણુ।-ઓદા દૈવાની અતુરળતા ક?! આપી છે પગ્તુ તે પછી ભમર 
કૃ'ણુ અતે ઉઠ્વ-એ તણે સન્મિલિત એડી એક જ ભાનનાના પ્રતીક 
બતી ગયા છે અને કેનલ ષટપદ, ભ્રમસ, મધુક?, મધુપ-એના નામને 
ઉવ્વેખ માત કરીને, ગોપીઓ પોતાની પિગ્હ ત્યથા કહેવાનુ શર 
કરી દે છે અહી ભ્રમરને। પ્રસગ અને તેના પ્રતીકતો અર્થ પ્રસ ગના 
ભૂમિકા પૃરી પાડે છે ઉદઠ્વના પ્રત્યુત્તરમાં ગોપીતો પિર પ્રગટ 
ચાય છે છતા કાતયનૃ નામ “ ભ્રમરગીત' પડયુ” છે 

“ભ્રમઃ'ગીત' અ ભાપડપ્રધાન પળન્ધાત્મક ' મુક્તક' અથવા 
મ્વયપૂર્ણુ ઝાવ્યધખડ છે ગેયત્ત અને આત્માતુભૂતિ એ કવિતામાં 
કહી શકાય ' ગીતકાવ્ય 'મા પુનરક્તિ પણુ સ્ડાભાનિક છે ડોર્ડપણુ 
ગમતા ભાવતે। અનુભ4 વામ્વાર થાય એમ સૌ કોઈ %ચ્છે છે. 
તેથા જ ગીત કાવ્યમાં આવતા 'પ્રુતપદ 'તુ ઔચિત્ય ખૂબ છે. 

ગીતકાવ્યને। 'ઉપાડ' રોમાચક હોય છે, કારણુ કે બહુ દિવસનો 
સચિત એવે! અવ્યકત ભાવ કાઈ સુયોગ મળતા હૈયામાથા ફૂટી 
નીકળ છે “ભાગવત' મા એન! પાચ ગીત છે, તેમાનું એક તે 
* ભમરગીત *--અથના ગુજરાતીમાં કહિયે છીએ તેમ “ ભમરગીતા ' 


બ્રમરગીત 


ભ્રમરગીતમાં ભ્રમર પ્રત્યે ગોપીએની ઉક્તિ છે. તેમા નવ સગુણુ 
અતે એક નિર્ગુણુ એમ દશ ભાવ વાલી ગોપીઓએ પોત પોતાના 
ભાવ કલા છે. આ દશ શ્લોક ભામવત ૧૦-૪૭ ૧૨ થા ૨૧ છે. 
જ્યારે ઉદ્દવગીતના ૧૦-૪૭-૫૮ થી ૬૩ છ શ્લે(ઈક છે, જ્યારે 
ઉદ્ધવજી ગોપીજનોાતે ઝાતોપદેશ કરવા ગયા ત્યારે ગોપીઓની 
ભક્તિનાં તેમતે દર્શન થયા પરિણામે પોતે તેમતી ચરણુરજની ગ્રાત્તિ 
ચાય તેવી ઈચ્છા કરી. અને તે માટે #ન્‍્દાવનમાં ક્રોઈ લતા 
ઔષધિમાં પોતાને! જન્મ થાય એવી પ્રાર્થના કરી, આમ ભ્રમરગીત 
અને ઉદ્વગીતના કુલ ૧૬ શ્લોકો છે છતાં, ૪૬-૪૪ બન્ને અધ્યાયો 
ભ્રમરગીતથી એ ળખાય છે. ઉડ્વગીતમાં ભક્તોના ધર્મોનુ' વર્ણન છે. 


પભ્રમર એ ભગવદ્‌ ભક્તતુ પ્રતીક છે. તેતો પુખ્પમા 
૧મકર'દ માટે રતેહ હોય છે. તે મકર'દ (ગ્નેઠ) પ્રાપ્ત કરવા માટે 
તે છ પગે ઉતાવળ કરે છે, તેમ ભગવાન ભક્ત-વશ્યુ છે તે ભકતના 
પ્રેમ માટે બધુ' જ કરે છે. જેમ ધડ ૫૬ (ભમરો) પુષ્પમાં પ્રીતિ 
શરે છે તેમ, વળી કૃષ્ણુના અનુચર્‌ ઉદ્દવજને જવાથી ગોપીઓ 
ભગવાનના પ્યાનમાં પટી ગઈ, આવી કોઈ એક ગે!પી પોતાને 
થએલ ભગવાનના સ ગમતુ” ધ્યાન કગ્તી હતી તે વખતે તેણે મધુકર 
યો, ને તેતે ભગવાને મારી પાસે દૂત તરીકે મોકલ્યો છે એમ 
સમજી તે ભમરા સાથે બોલવા લાગી 

૧. ત્રી ભા. ૧૦-૧૫-૬ માં ભ્રમર્તુ' વર્ણન કર્તા ફહે છે કે, 
જજે આદિપુરૃષ] આ ભમરો સર્વલોકના તમામ તીર્થરૂષ, તમારા 
યૂશનું, તમારા રસ્તે ગાન કરતા લજે છે; ઘણું કરીને આ તમારા 
મુપ્ય સેવક મુનિમણુ છે. તેમના નિરદોવ આત્મારૂપ અને દેવ 
એવા તમતૈ વનમા ગૂઢ હોવા છતાં તેઆ તજતા નથી.'' 





[૧૪] 


મછુકરતો સાચો અથ” મકર'દને પેદા કરનાર છે. જયારે 
મધુપ એટલે મકર"દનુ' પાન કરનાર. તેથી અહી મધુકર શખ્દ 





૨. સુમન સ્વિવ પતર: (ભા. ૧૦-૪૭-૬) જેમ પુરુષો 
કામતે લઈને સ્્રીઓઆમાં પ્રીતિ કરે છે તેમ ભમરો પુષ્પમાં મકર'૬ 
મારે પ્રીતિ કરે છે. આ બન્નેમાં ફામ અને ન્વાર્થ મુખ્ય છે. તે 
કામ અતે સ્વાર્થની ઉપાધિ મટી નય તો સત્રો અને પુષ્પતો ત્યાગ 
પુરુષ અને ષટૂપદ કરે | આ ગોપીજતે।!ના વ્યગ વચને! છે તેતે 
સાચે ભાવ એમ લાગે છે કે ભગવાન કમળ છે અતે પ્રીતિ કરતાર 
ભ્રમર ગોપીજનો છે. તેથી તેઓ ૭ પગે તેમનો ર્તેહ મેળવવા 
તત્પર છે. ભગવાને રાસલીલામા એક વખત અધરામૃતનું પાન 
કરાવ્યુ, તે પડી તેઆ અમારાથી દૂર થયા. તેથી એ કમલ રૂપ 
ભગવાનના ગ્વરૃપામૃતના પાનની ગોપીઓને અપેક્ષા છે; તેથી 
શ્રીવલ્લભાચાર્યજ શ્રી ભા. ૧૦-૯અ૦ ની કારિકા ૧૨મા લખે છે કેઃ 


સાલા સત્‌ સ્વતઃ જીર્યાત ઝીવઃ ૪”ળઃ પણાચલે 1 
તવ્ત ઇટ તિતધ: સ્‍્થાત નાન્યથેત્યેવ ત્તિબપઃ ॥ 
કૃષ્ણુ જે દૂર જતા રહે તા જીવ સવત; આસક્તિ કરે ત્યારે છવમાં 
નિરેધ ૬& થાય છે, બીજી રીતે થતો નથી, આ એક નિર્ણિત વાત 
છે, ભ્રમરના છ પગ તે ૬૧) વૈરાગ્ય-સ'સારમા રાગને અભાવ. 
જયારે ભગવાનમાં વિશેષ રાગ (પ્રેમ); (ર) જ્ઞાન-ભગવાન અને 
સર્વા પદાર્થોનું યથાર્ય જ્ઞાન; (૩) ચેો॥ગ-મનની ચ”“ચળ 1 મટાડવી 
અને ભગવાનમાં મત નેડનુ; (૪) ગૅમ-રવય* ભગવત મ્વરૂપ છે. 
(૫) તપ-દેઠ અને ઈ ન્દ્રિયાોની શુદ્દિ આ પાંચ અ'ગ શગવાનના 
ભજત માટે જરરના છે. આ પાચ અ'ગ સાથે. (૬) જીવને! મેળ 
થાય તો! ભગવાનને સ્તેહ મેળવાય. 
સતીઓ પણુ ભ્રમર છે. પણુ તેએ જ્ઞાનપ્રધાન હોવાથી 


(૧૫ 


વાપરવામાં એ ર્હગ્ય છે કે ટ્ૈમધુકર જેતા (ભમવાનનાં સમાન 
૩પ-ધર્મવાળોા હોવાથી$ શ્રીગાપીજને!માં ભગવાંત વિષે રતેહ અતિ 
ગાઢ ઉત્પન્ન થયો! અને પોતે ભ્રમર ૩૫ બની પ્રથમ ઉદ્દવજને 
નેત્રાીથી ભગવાનના ધ્યાનમાં તેએ પડી ગઈ છતી તેથી 
ઉદ્ાછી આ ખે ભ્રમરક્રા ગોપીજનોતુ' ગ્વરૂપ સમજી 
શકયા, તેથી પોતે ભગવાનનો સરમાં લઈ ને આવ્યા છે, 
ત્તે ગોપીજનો ઉપર ઉપકા? પોતે કર્યો છે તેવા ગર્જ 
તેમનામાં ન વસ્યો. તેથી આ કથાને ભ્રમર ગીત કહેવાય છે, 
ભ્રમરગીતની ફલશ્રત્તિ*--શ્રી ઉદ્ધદછ જાની મહાભાગવત 
જે. જ્તેથી તેએ પ્રેમની ઉત્કૃષ્ટ દશાવાળી ગોપીજનતે।તી ચમત્કારિક 
અલૌકિક લીલા યથાર્થ સમજી શકયા નહિ; તેમ છતા, ગાનીભકતો 
કરતા ગાપીજને! ધણા ઊ ચા પ્રકાગ્ના ભકત છે તે વાત તેએ સમજી 
શકયા અતે તે સાટે જ ભગવાને ઉદ્વજીને ગોપીજનો પાસે મિષ'તરે 
મોકલ્યા હતા. વળી ઉદ્દવજીને ગોપીજનો પાસે મોકલવામાં ખીનન” 
પણુ અત ત પ્રયોજન હતા._કશ્રીવિદવનાથજી આવા અનત્ત પ્રમોજન- 
માથી મુખ્ય છ પ્રયોજન ટિપ્પણીમાં નીચે મુજગ ,જણુાવ છે. 
(૨) ઉદ્વવજી ઉપર ભગવાનની પરમ કૃપા છે. તેથી ભગવાન 
વિષેતો પર્ણભાવ કેવા હોય છે તેનુ” તેતે દાન કરતાન! ભગવાનને: 





ભગવાનતા સ્વરૂપનું પાન (અનુભવ) કરી શકતા નથી તેએ! વેદાદિ 
તથા ષડ્દર્શનેદ્ાગ! ભગવાનને મેળવવાની અપેક્ષા કરે છે, 
૩, ભ્રમર અને થીકૃષ્ગુની છુલના ગ્વ* સશનારાયણૂજી રચિત 
ભ્રમગ્ગીતમા નીચે મુજબ છે. / 
સરી તન ઘનગ્યોમ, ગ્યીમ ઘતન્યોમ ઉતે સુનિ, 
તરી સુજન સરલિ, મગુપ, ઉત મધુર સુમ્લિ-શેંનિ; 
પીત-રેખ તવ કટિ વસ, ઉત પીતાખર ચારુ, 
વિપિન-બિહારી દોઉ લસત, એકૈ રૂપ સિંગાઝ, 


હ 


[૧૬] 


વિચાર છે, જે પૂર્ણ્‌ભાવ તે ત્રજન મનાઓમાં છે. (૨) તજભકતોના 
નિર'તર દર્શન કરવાથી તેમ] જેવો ભાવ ઉદ્ડવઝતે! થયો (૩) 
ઉદ્દવછ, પોતાના પ્રિયતમતે! સ'દેગા લાવ્યા છે એમ ગાપીજને।એ 
જાણ્યું તેથી તેના ઉપર અનુમ્રણ કર્યોં, અને પોતાના જેવા ભાવ 
ઉદ્વજમાં થાય એવી ભાવના કરી. (૪ વિયોગાવન્થમાં ત્રિયતે 
સદશ લેઈને આવે તેથી અનિર્ઝચનીય સતોષ થાય છે આવો 
સતોષ ખીન્ત કોઈ ઉપાયથી કોઈ કાલે કોઈથી થતો નથી તે વાત 
ઉદ્દ:જીતે સમજવી (૫) ભગમનવાતે જે સ દેશે! કહાવ્યો છે તે ઉઠ્વ- 
દ્દાગ ગ્રોપીજનોએ સાભળ્યો, ત્યારે કૃષ્ણુની ગ્ફર્તિ ગાપીજતાને થઈ 
તેથા ઉદ્દવઝીમા ગોપીજતેો! અને ભગવાત વિષે જે ભાવ પૂર્વ, હતો 
તેના કરતા વિલક્ષણુ ભાવ ઉત્પન્ન થયો, '૬ સરેશામાં જ્ઞાન 
કહેવા ૭તા સ્તેઢ આંવચળ રલો, જ્ઞાનથી તેમની વિકળતા ઓછી 
ન થઈ, તેથી પ્રેમ ભક્તિમાં સાન અને વૈરાગ્યયી ખાસ કરીને 
અહી શ્રેય થતું નથી એમ એકાદશ સ્કધમા ભગવાન કહે છે. તે 
વાત ગોપીજનતેની વિરહાત્મક ભક્તિથી સિદ થઈ 


ગ્રેમી અતે ભડતમાં ભેદ્ટ --સેનાફ્લના ત્રી'ત શ્લોકમાં 
શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે “ ભગવાનને ગોપીજનો! જેવી ઉત્તમ ગતિ 
આપવાની ઈગ્કા ન હેય તો જીવની ઉત્તમ ગતિ થતી જ નથી. 
ત્યારે જેવી રીતે તત્તતનો નિર્ધાગ થાય તેવો વિવેક રાખવો! અને 
તે જ સાધન છે, એ મારી ખુદ્દિ છે" ભગવાને પણુ ઉદ્દવજીતે 
વારવાર તૃતીય, દશમ, એકાદ્શ રક ધ વગેરેમાં બહ્માવાદતુ' તાન અતે 
ભક્તિતા ઉપદેશ કર્યો છે અને એ રીતે તેમને તત્તનિષ્ઠે ભક્ત 
ખનાવ્યા છે. 

આમ ઉડ્વજની ભક્તિ જ્ાનસિદ્ પ્રેયભક્તિ છે. જ્યારે 
ગાપીજનતોની પ્રેમસિદ્ધ વ્યસનદશાવાળી તન્મય ભક્તિ છે, ઉઠ્વજીની 
ભક્તિ શાસ્ત્રીય છે, જ્યારે ગાપીજતોની ભક્તિ હૈયાના ઉઠાવની છે. 


[૧૭] 


તેમાં આત્માતો સવત" વિકાસ છે વિદૂર, સૈત્રેય વગેરે કૃષ્સુભક્તો 
કરતાં ઉદ્વજી મહાન ભગ્રવદ્‌ ભક્ત છે ને તે ભગવાનની કલારૂપ 
છે અતે ભગવાનના એશ્વર્ષ ધર્મ વગેરે ગુખ્યના પૂજક છે 

શ્રીમહાપ્રશ્ુજી ગાપીજને।નું ગ્વશમપ સમજાવતા કહે છે કે 
પોગ, સાંખ્ય, દાન, વ્રત, તપ, યગે! વ્યાખ્યાન, વેદનો અભ્યાસ 
અને સ'ન્યાસથી પ્રયત્ન ફરવા હતા ભગવાન મળતા નથી; જ્યારે 
ગોપીઓએ, ગાથે, મૃગ્રા, શક્ષે, હરણ, નાગા સિટી અતે ખીશ્ત 
જે મૂઢ છુદ્ધિ વાળા છે તેએ! માત્ર ભાવથી ભગવાનને સરેલ ઈથી 
પ્રાપ્ત કરે છે નેમ પિતા બાલકને સુખ થાય તેમ કરે છ તેમ 
શગવાન ભક્તને સુખ્ખ થાય તેમ કરે છે, કારણુ કે ગે!ઉપીઓએ ભગ- 
વાનની પ્રેમથી સેવા કરી તેથી ભગવાને તેમને દાન ત કરવા યોગ્ય 
કામનુ દાન કર્યુ: કારણું કે પ્રેમ જેડું કોઈપણું ઉત્તમ મુખ્ય સાધન 
લોકમાં નથી પ્રેમથી ભગવાન પ્રાપ્ત ચાય છે. તેથી ગોપીજનો 
પુષ્ટિમાર્ગમાં ચુક છે તેએ ઉષદેશ કરતાં નથી. તેમની ખે જ 
અવરયા-સ'યાોગ અને વિપ્રયોગ હોવાધી ઉપદેશ [તઞાતની વાતે) 
તેમનાથી થઈ શકતી નથા. 


શ્રીકૃષ્ણનું સ્વ3ૂ૫:-- વળી ગેદપીજનેનેઃ પ્રેમ લૌકિક કે 
પ્રાકૃત નથી, પણુ અલૌકિક અને અપ્રાકૃત છે, વળી કૃઘ્ણુનુ' «વરૂપ 
લૌકિક નથી અને તેઓ લૌકિક કદાપિ ન્વીકારતા નથી, તેઓ 
ભાવવશ છે “ને હદયત્રહામાં રહેકા સત્ય, સાત, અન'તખહમને 
જાણે છે તે ચતુર બદાની સાથે સર્વ કામ ભોમ કરે ટે' (તે-3-૨-૬), 
આ સર્જકામ-ભોગ (એ અનૌકિક રસ છે-તે રસ ર'ગાર છે. આ 
રૃ'ગારનુ' કહ્પ્દુમ ભગવામ શ્રીકૃ્ણુ છે. માવેરઝી્તિ નામના 
સુપ્રસિદ્ધ શ્લોકમાં થ્રીઝુસાઈ આ ગ્વરૃપતુ* વ્ણુન કરે છે 
૩ ગોપીજનો! %્રતિરૂપા અતે કવિરૂપા છે. તેમતે ભગવાનના 
રસ ગ્વરૂપનાં દર્શન અને કામની ઇચ્છા થ%, તે ભાવે 


[૧૮] 


દિન પ્રતિદિન વધતા ગયા અને તેમ કરતા કલ્પ વર્ષ થયા 
ત્યારે ભત્રવાતે તેમતે તે શેસ સ્વરૂપના દર્શન અતે આનદનો લાભ 
આપવા વિચાર્યું, ત્યારે તેએ ગોપીજનેરૂપે પૃથ્વી પર વ્રજમાં 
અવતર્યા, “ આવા સુંદર અપલ વિશાળ નૈત્રવાળા વજ વનિતાઓના 
કલ્પપર્ય ત વ્યાપીતે સારી રીતે મી ચાયલા માવેથી-ફત્રારે ભગવાન 
પ્રગટ થશે એવા ભાવોથી-શ્રીયશાદાછમાં ગર્ભરૂપ કોછુરરિતિ થયેલા, 
શ્રેમ જે ધર, દેહ વગેરેમાથી રાગને નાશ કરનાર છે તથા ભગવાનના 
દર્શનના રૂચિ ઉતપન્ન કરનાર છે, તેનાથી જે ઘન્ટ્ર્તિ થયેલા, 
એટલે પુષ્ટ ગર્ભરૂપ થયેલા, વિવિવ પ્રકારના મનેરથે। ૨૫ સે'કડો 
શાખાએ થી ઉમુત એકઠા થયેલા, વળી બાલલીલાડારા ઝુગ્ધભાવ 
પ્રમદ કરવા અગોની ચાપલ્યતા પ્રગટ કરાયલા છૌળ્વય અને તે- 
દ્દારા પછીવિત એટલે અવયવોને શોભા આપનાર થયેવા, વન 
અને ભવનમાં નિવાયન વગેરે લીલાએથી શર કરીતે રાસપર્ય તની 
લીધાના ફલ યુક્ત થયવા, એવા ત્રજવનિતાઓમાં રહેલા રંગાર 
રસાત્મક %હ્પષુનને હું ભછીં છુ. ” 

મૂળમાં કૃષ્યુ દર્શનની લાલસાવાળા શ્રતિ વગેરે સવરપ ગોપીજતેઃ 
કલ્પપર્ય તને। વિરહ વેઠે છે, ત્યારે શૈગાર કલ્પદ્ઠુમરપ કૃષ્ણુ તેમના 
હૃદયમાં બિરાજે છે. આ ર્વ૩પના સ'યોગ અને વિયાગની કયા તે 
ભ્રમરગીત છે, 

વૈદ્દાદ્દિ સાહિત્યમાં પરમાત્મપ્તુ* નિર્ઝુણુ રતવન છૈ તથા તેમની 
સ્લુતિ અથવા ગીત કીર્તિ એક મહાન શક્તિ તરીકે કરાઈ છે જેમકે 
ઇશા ઉ,માં “હે અગ્રિદૈત્રા અમતે ધન ( સેવા) 2૫ સુ'દરમાર્ગથી 
(ઉત્તરાયણુથી ) લઈ ન્નઓ. હે દૈત્ર (આપ અમારાં ) સ'પૂર્ણુ ફર્મ 
જાણુનાર છો તેથી અમારા પ્રતિળ'ધો દૂર કરે. આપતે વારવાર અમે 
નમીએ છીએ.” આવી માહાત્મ્ય દર્શાવનારી મોટાભાગનાં ગ્તુતિઓ 
છે, ત્યારણાદ ગીતાજછીમા ભગ્વાનનુ* વિશ્વરપ દર્રન સગુખ્યાભાસ 


[૧૯] 


ફમ્તું વ્યુ ન આવે છે, વળી કાન્તા જેવા સુપ્રગિદ શબેકોમા 
જે વર્ણન છે તે સાત્તિક અને પ્ર કૃતિક્ છે પખ્ડ તૈમાં પરમાત્માના 
પ્રેમાત્મક ર૧૩૫નું મ્પષ્ટ વર્ણન નથી «ત્યારે ભાગવત ધર્મમાં પરમાત્માનું 
વષત વેદાદિ તતત્વભગ, સર્ઝ ગમે! એશાર્યાદિ ૪ ધર્મ કુક્ત અને 
અતતારે યુશ્ત થ્રીકૃષ્યુમા આરપતામાં આગ્યુ છેં તેથા મ્રાંકૃષ્ણુન 
પ્રાકટપ પહેલા વૈદિક પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ ઇતો પણુ ઉવે થીકૃષ્મુ* 
પ્રાગટનયો તે ર્તો નધી જવે તો કૃષ્યુની ભકિત મુખ્ય સાધન છે 
દાશ્ખુ 5 સેડાદ્દારા કૃપ્ણુ હદયમાં પધારે છે અને ભક્તની લ્ે!ક ધૈદની 
*ગાસક્તિ છેડાવે છે 


આ વમ્તુ ષ્રીવત્લભાચાર્જજીએ થીસુગાધિનીજી ભા.૧૦-૨૩-૨૩ 
શેક વગેરેમાં (અ ૨૩) અનેક 2ેકાબે સમજવી છે જેમકે 
ખ્ય સિન્ન્યર્ઈ શનોકતેો અર્થ નાચે મુજગ સમન્નવ્યો છે 

(૧) પ્યાનૂ-શમવાનતો ૨પામ વર્ણુ છે. તે કાતરા? રસાત્મક 
છે કારણુ કે જવાતો મતસિ ૧] માતસડ ભગવાનને! ગોર વર્ય હોત 
તતો રે ૨૫ અતે તેજસ એટવે રાતો થાત ગીગ-શુકલ વર્ણુ જલ 
જેવો છે જલ અવ્યક્ત હોવાથી તેનાથી રસનું 2૧2૫ સપ જેઈ 
શકાતું નયા ન્યાર અન્ત સર્ઝ રસાત્મક છે ડૃષ્ણુ અમવ 
*્યામ અન્નરૂપ છે અન્ન પૃથ્ળીરૂપ છે પૃથ્વી નાલ છે વળી 
જૃથ્વીમા સર્ઝ રસે! છે તે મરતે ભેોગ્ય છે 

. ઉ જ₹િર્ન્‍્વપશિપિક--વિર્ષ્ય એટવે સુરર્ણુ પશ્ધિ- 
(મેખવા-ક દોરે) એટતે ગોગ ઘેરાવો કૂડાછુનવર્જુલ, દુખ્ટર, 
મુકુક, ક ઠના આભ રણો, પીતા થમ, ક કણુ, અગદ (બાજુ વધ વરુ? 
પણુ પરિધિ રપ છે. આ સર્ટ આભરણે કેટલાક અક્તિર્પ બતે 
રઢવાક ગૌગ ૨જટપ છે; તેથા રસ ઉદ્દીપક છે પણુ શ્ર તથી 
વળા સૂર્ય, ચદ્ર બન્ને પણુ પરિંધિ છે છતા ચર્જ કશતા શદ નાદે 
છે તેમાં અહી શ્યામવણું હોગાથી શગાગ રમ નદ્રમ્ય % 2 


(૨૦1 


દૂધ અતે અત્તિ એ ત્રણુ જળ આગ્તિથી ઉકળે એટલે ઉદ્દીપન 
થાય પણુ સાથે સાથે તેતો ક્ષય પણુ થાય, તેથી તે રસવૃદ્ધિ કરતા 
નથી, વળી ગૌરવર્ણુમાં બીજા વર્ણ ભળતા તરત જ જુદાઈ મલામ 
પડી આવે, જયારે સ્યામવર્ણુ માં સર્જ વણો સમાઈ નય છે તથા 
તમાં કોઈપણુ રસ કે વર્ણ ઘટવાપણું નથી. તેથી તે રસ2૫ છે. 
આ રીતે સૂર્ય રસ ઉદ્દીપન કરે છે પણુ રસરપ નથી, જયારે 
ચ% રસરૂપ છે. વળી લભગત્રાનના આભૂષણ મેખલા વામન 
અવતાર છે; પીતાળર પૃથુ અવતાર છે. આમ સવ આભગ્ણોા 
અવતાર રૂપ છે તેથી સર્વ અવતારે। સહિત ત્રીકૃપ્ણુ છે. આ અવતારો, 
આભર્ણુ, અને શઝેા થીકૃષ્ણુના કયા અ'ગ્વગેરે છે તે શ્રી. ભાગવત 
ખીજાસ્ક'ધનાં સુમાધિનીજીમાં શ્રીમહાપ્રભૂજીએ સ્પજ્ટ સમજાવ્યુ છે. અત્રે 
વિત્તારભયયી તે આપ્યું નથી 


(3) વત્તભાસિનમ્‌ વનમાલા સર્વ પુષ્પ વાળો શુભ્ર હેય છે. 
તે જલ પ્રકૃતિ વાળી છે, ત્રૌરરપ છે, તે શ ગાર ઉદ્દીપક છે પણુ 
શગારરૂપ નથી. આ ગૌર તેજ રૂપ સ્‍્યામ સ્વરૂપ ધર્મસહિત સ'યોગ 
શુ'ગાર રસ છે. 


(૪) થર્ર (૫) પાછુ (5) પ્રવાજ-બર્છ-મયૂરપિચ્છ ચિત્રવિચિત્ર 
હોય છે, તે કેવવ રસ રેપ છે, તેથી કેવલ વિપ્રયોતર ર ગારર્સ સ્વરૂપ 
છે, તેથી તે પૂર્ણુ રસ રપ છે. 


(પ! ધાતુઓ અતેક પ્રકારની ધોળી, લાલ, કાળી વગેરે હોય 
છે, તેથાં સત્તર, ર્જસૂ અને તમસ્‌ ગુણુવાળી છે તેથી ભગવાન એક 
સર્વરસ અને ગુણુવાળા નિર્ઝુ ણુ છે «યારે, ખીજ” બધુ સગણુ છે. 

18) ત્રવાલઃ ક'ઈકે રાતાં છે. ધાત્તુએ -અસિથી તૃપતાં રસરેપ 
થાય છે અને ભમ્મરપ બતે છે. એટલે ભગત્રાનના સભ'ધથી સગુણુ 
પણુ નિર્ઝણુ બતે છે. 


£ર૫] 


આમ કાનથી પ્રવાલ રૂપ ધારણુ કરેવા કૃષ્યુ સર્વેવ” 
વાળા છે. તે પરમાત્માએ ડેવલ રસ અને ધર્મસશિત એ ખે રસનું 
દાન કરવા નટ વેષ લીધે છે. 

(૭) મનુદ્રતાશઃ અનુચગ્ના ખભા ઉપર પોતાને! એડ ઉગ્ત 
ધર્ષો છે. 

(૮ વિન્વસ્તદસ્તતિતરેનળ છુતાનમયઝમ્‌ અતે ખીન્ન 
હાથથી કમનતે હવાવે છે અતુચર સમાનધર્મવાળા છે. તેથી રક'ધ 
જે ક્રિયાશકિતિનુ મૂન છે અને હસ્ત ભગવાનની ક્રિયા ૩૫ છે તે 
જોતાને! હાથ ભકતો ઉપર પ્રભુ મૂકે છે. જયારે ખીજા હાથે કમવ 
એટલે બહમાડને હલાવે છે એટલે તેનુ સચાલત કરે છે તેધી 
કમલમાથી રસ ( મકર૬દ) ઝરે છે ભગવાનના એશ્ચર્યાદિ ધર્મ 
સર્વગ ્‌ૈલાય છે. 


(૯) જર્ળોસ્વજ -બે કર્ણમાં બે કમળ છે. (૧ માગમા ભગવાનની 
ક્રિયા શક્તિનુ વર્ણુ ન છે તેથી તે પ્રરૃત્તિશાસ્ર છે, ન્યારે (3) સાખ્યામા 
આત્મા--પરમત્માની સમજણુ છે તેથી તે ન્જિત્તિશાસ છે તે 
ક્રાનતના કમળ કુડલ છે કમળા મર્યાદા રૂપ છે આ બન્તે શાસ્તરથી 
અપત્માનુભવ કરી શકાય પણુ ભગતત્સ્તગપને। અનુભવ થતો! નથી. 


(૧૦ જણય-કર્ણ ઉપર રહેલા વાળ--વે બ્રમગ્ર્પ છ તે 
શાસ્રો અને નિઠ્ધત્તા રૂપ છે. 

(૧૧) «પાસ બે ગાલ ૩પી ફમવ, તે ભક્તિનું અગ છે 

(૧૨) સુજાક્ઝરલન્‌ સુખ-પી કમલ-આ બધા કમળા ઉષર- 
સોગ સાખ્ય, તયા ખી શાસ, ભકિતના અગોા અને ભકિત ઉપર 
(લમતાનનું જાસ્ય પ્રમરી રહ્યુ છે હાસ્ય મોાઇરપ છે; તેથી તે ગધા 
'ભગ્રરાનૃનૃ સ્પજુ ફન; કરવત નથી. પણ જે આ શ્રાગે(આચી 
એકની પણુ ગ્કુર્તિ ચાય તતો ભત્રવાન્ની લીન નુ સુખ મળે 


[3૨] 


આ શ્લે[કમાં ભગ્રવાનમાં સર્જ અવતારો, સવ" શાશ્રે! અને 
પશિંધસમ બરહ્ાડોને! સમાવેશ છે છતા પોતે રસાત્મક હેવાથી 
શકતેોતે સ'યોગ અને વિયોગ રસનુ' દાન કરે છે, તે સમજાવ્યુ છે. 

શ્રી ભા. ૧૦-૧૫-૪૨ મા શ્લેઈકમાં શ્રીકૃષ્ણુતા સ્વરપમાં ચાર 
પુસ્ધાધો અને દશ રસો રહેવા છે તે બતાવ્યુ છે. 


મોસ્ઝશ્જીર્સિજુન્તઈ-ગાયોના ચાલવ,થી ઉડતા રજકણેોથી 
છુરિત એટલે વ્યાપી રહેના, ભરાઈ રહલાં કુ'તલે! (કેશ ) જેમના 
છે એવા ભગવાન. (૧) ગાયો ધર્મના કારણુરૂપ છે, યઝમાં ઘી 
વગેરે પ*ચપ્રવ્યની જરર પડે છે. તેથી ગાષો ધર્મ રૂપ છે. (૨) 
રજનું ઉડડું વિક્ષેપક છે, તે રન્નેચુણુ ર૫ છે, મદ કરતાર છે. તેથી 
રજ (ધન) ધમ'પાલન વિનાની વિક્ષેપક છે. ગાયનું દૂધ ખરી રજ 
છે, એટલે ધર્મપાલનથી મેળવેધ અર્થ (૨જ) બીને પુરષાર્થ, 
સાધી આપે છે (૩) ઉડેલી ૨% મુખ ઉપર લાગવાથી ખરુ* સ્વરૂપ 
જણાતું નથી તેમ કામતાએ ખીજઓ સાથે સ'બ'ધ રાખવાથી * 
અમ્પજ રહે છે. પણુ ભગવાને રમણુ ઈચ્છાથી જુદા જાદા રૃપોથી 
ગ્રગટી જગતતે ભરી દીધુ* છે. આમ વિશ્ચવરપ થયેલા ભગવાનનુ 
દર્શન (કામ ) ફ્લાત્મક છે. (૪) કુન્‍્તલ એટલે અલક તે સદા છૂટા 
હેય છે. કારણુ કે તેને સત્યનું અવલ'ભત છે, ન્યારે પેશ સદા 
ખાધેધા હેય છે તેએ માયા રૂપ છે સીઓ ભક્તો)નાં મત 
હમેશા દૂર ગએ- જેવાં હેય છે. એટલે તેઓતાં મન સ્થિર નથી, 
તેઓએ ન્યારે સત્યના આધાર રૂપ વેદ રૂપી ધર્મ, ઉપનિષદ્‌ રૂપી 
અથ, તેના પાન( સતાન )રૂપી કામ પુરષાર્થ વાળુ' સત્યના આધા*્રૂપ 
કુન્તલ વ'ળુ" થ્રીમુખ ન્યુ ત્યારે તેની શેભાથી આકર્ષાવાં અને 
તથા ભગવાનના મ્વરૂપતો આન'દ મેળવ્યો. તેમનુ લૌફિક વૈદિકિમાથી 
મન ઊઠી ગયું (મોક્ષ), સારાશ એ છે કે થ્રતિઆમા ભગવાનનું 
વર્ણન અસ્પ૪ છે, પણુ તેમાંના ભાવાત્મક ગ્વરૂપનું દર્શન કૃષ્ણુના 


[૨3] 


પ્રાગટયથી થયુ ત્યારથી કૃષ્ણુભક્તિ નિગલબરૂપ શરૂ ચધં અતે 
સ્વત'ત્રપણે ચારે પુસ્ષાર્ય કૃપ્ણુદર્શનથી મળવા લાગ્યા. 

હુવે ભગવાનમાં દશ રસે! ડેવી રીતે વસ્યા તે બતાવે છે, 
(૧) ગોરજવાળુ ભગવાનનુ ગ્વરપ શૃગારર્સવાછી* છે. યરયરહ- 
બાધેલ્રું મોરનું પીછુ જે નીલ મેધ જેવી ચ [દ્રેકા જેવા ૨ ગોવાળુ 
વીરરસતુ ઘોતક છે, પણુ ખીજી ગીતે ભગવાન આવા પીછા માથે 
જમ ધરે છે તે ભાવ ભકતને વિસ્મય પમાડે છે. તે ૩ અદ્ભુત રસ છે 


(વરૂ વન્વપ્રજીત વનમા ઊગેવા પુખ્પો ઝારાઝાખરામા 
ચતા હોવાથી (૪) ભય ( ભયાનડ રસ) ઉત્પન્ન કરે છે વળી 
તે કૂવો! જુદા જુદા રગ અને આકારવાળા હારમાં ભગવાન ધારણુ 
ફરે છે, ત્યારે ભક્તોને (૫) હાસ્ય રસ ઉત્પન્ન થાય છે. 

સસિરેક્ષણ--વેદોમા વર્ણવેન રસાત્મક પ્રભુનું સ્વરૂપ દર્શન 
ભકતોને અ! સુધી થતું ન હતુ તેવા સ્ચિર દષ્ટિ વાળા ભશગાનના 
દર્શન પિતા જીવન ગધુ તેથી શેક થતા ( ૬ ) કરુણ રસ ઉત્પન્ન 
ચમે!, 

સા₹્ણાલજ્‌ ભગવાનનુ હાસ્ય ભકતને વ્યામાહ ઉત્પન્ન કરૅ 
છે તેથી (૭) સૈદ્રરશ્ષ પ્રગટૅ છે 

મોપ્યો હ્ટશ્િતરત્રસિ :શષનની ઇચ્છાવાળી દષ્ટિવાળા 
ગોપીઓમાથી કોઈ કોઈને, ભશવાનતે મોરપી ૭ ધરેતા ગારજ વાળા 
સુખતાળા, જગલી ફૂલહાર્વાળા અને હસતા જાએ ત્યારે, આના 
ભમવાન એમ ભાત્ર થતા જુગ્રપ્સા (૮) બિભત્સ રસ ઉત્પન્ન 
થાય છે. 

કું જળન્તતૂ પુ ન્યારે ભગવાન વેણુ વગાડે છે ત્યારે 
તેના શ્રગણુથી, તેમનુ મન ખીન્ન રસોથી વિરમી તેમાં લીન યાય 
છે તે ૯) શાંત રસ છે. 


1૨૮3 
સનમસ્સુમીતષીતિમ્‌ | ભકતોથી ભગવાનતી કીર્તિ ગવાય 


છે તે (૧૦) ભક્તિ રસ છે. આવી નેગી થયેલી ગોપીએઃ દશ રસ 
વાળા ભગવાનની આસપાસ ફરી વળી. ( જમત્ત લમેતા : ) 


વૈદિક સાહિત્યમાં ચાર પુરષ આપનાર અને દશ રસવાળા 
ભગવાન્‌ વર્ણવ્યા છે તે અસ્પણ હતું તે થ્રીરૃ'ણુના પ્રાગટયથી 
ર૫૪ થયુ, હવે ભગવાનનુ પ્રેમાત્મક સ્વરેપ બ્રહ્મા, વેદ વગેરે કહે 
છે પણુ તેખો તે સ્વરૂપતે સમજી રાકતા નથી પણ ગોપીજનો 
મધમાખ બની ભગવાનના રસસ્વર્પનુ પાન કરે છે તે વાત નીચેના 
શ્લોકમાં ઘર્ણ્વી્મૂમાં જણાવી છે ગોપીજનો રસને ન્નણે છે 
તેથા તે રસ ઉપર રહેનાર છે. «યારે બ્રહ્માદિ દેવે! પરમાત્માના 
આ સ્વરૂપથી આશ્રય પામે છે. 
યર્છાષીટ્તૂ્‌ બઈ-મયૂરપિચ્ઠ, આપાંડમ્‌-શિરનું ભૂષણુ. 
મોરરમાં રસ ન્નમૃત થતાં તે નૃત્ય કરે છે તેમ ભગવાનમાં રસ જાગૃત 
થતાં મોરપિચ્છ શિર પર ધયુ”. જેમ મુકુટ શિરની શોભા વધારે 
છે તેમ રસાત્મા ભગવાનની શૈાભા મયૂર પિચ્છ્થી થઈ. કારણુ કે 
સયૂર નૃત્ય વખતે તેની કલાથી પીછા વિરતારે છે તે આંખમાંથી 
શ્રાંસુ ઝરે છે ત્યારે ટેલ તે આસુના પાનથાં ગર્ભ ધારણુ કરે છે. 
તેમ ભગવાનમાં રસ જાગૃત ચતા મોરપિચ્છ ધરી રદ્ટિદ્દારા 
ભકતોના હદયમાં બિરાજે છે. 
$ નટના જેવું વપુ (શરીર) જે ડેવલ રસ છે તે 
વિપ્રયાગ શૂ'ગાર છે. જેમ નટ પોતાના હાથના અભિનયથી વસ્તુએ 
દેખાડે છે પણુ ખરેખર *કઈ હોતુ' નથી. તેમ ભગવાન વિના ખીજુ” 
કઈ નથી તેથી તેને રસ મેળવવો તે મુપ્ય છે. તે માનસી અને 
અલૌકિક છે ગાપીજનોને ગોકુલમાં રહી, મનઠ્દારા વનમાં પધારેલા 
ભમત્રવાનના સ્વરૂપને] અનુભવ ફરવે। પડૅ છે, તે વિત્રયોગ અવસ્થા 
છે. જ્તાનીએઓને હદયમાં ધ્યાનથી સુખ થાય છે. તેવા સુખથા ભકતો 


13૫] 


રજી થના નથી. તેગ તો પ્રત્યક્ષ ભત્રવાનને જેવા ઇચ્છે છે. આથી 
આ વિપ્રયોગ-અવરથા તાપાત્મફ છે. 


થસ્ઘણુઃ-વરના જેવા વપુ એટલે દેડવાળા. વર નૂતન-અત્યથી 
ભોગવાએલી ન હોય તેવી અને અજી વરતુ સ્વીકારે છે. તેમ 
ભરત્રવાન ભક્તાદ્દારા અનન્ય ર્ભાકત પ્રેમ પ્ચ્છે છે. વનમા વસતા 
ભકતો (સાસ્વિક હોવાથી? ભગવાનતે! સ'યોગ ગૌચારણુ વખતે 
૪ચ્છે છે, આ સ'મોગ રંગારરસ છે. 


વિપ્રત્‌ઃ- શ્રીઅગ બહાર પ્રગટ કયું, ભગવાન અજન્મા છે, 
તેથી તેમને શરીર નથી તેથા જ્ઞાનીઓ હદયમાં પ્રલુના તિર્ચુણુ 
સ્વરૂપનુ' ધ્યાન કરે છે ને સુખ અનુભવે છે પણુ ભકતોને તેવા 
"યાનથી સુખ થતું નથી. શ્રૃતિ ભગવાનતે રસ રવરૂપ વ્ણુ'વે છે, 
તેથી તેને તેએ રસાત્મકરૂપે જેવા ઇચ્છે છે. રસતે આકાર નથી 
તે લેક પ્રસિદ્ઠ વાત છે; છતાં ભગવાને ભાવને વશ થઈ રસાત્મક 
શ્રીઅ'ગ વૃન્દાવનમાં પ્રગટ કયું”. તે સ્વરૂપકારા ભકતો દેહ ઇન્દ્રિય 
અ'તઃકરણુ અતે જીવમાં ભગવાનને! અનુભવ અતે સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. 


યાર્ણવોઃ જબિજાસ્ત-મે કરણની અ'દર કણિકારનાં પુષ્પા 
ધ્રારણુ કર્યાં, તૈય ભગવાના શરીરની શમા વધી ભા શોભા-રીગાર 
સ“યોગ અને વિયોગ એમ બે પ્રકારના ભેંદ વાળી છે ભગવાનનો 
સ'યે!ગ થાય ત્યારે ભક્તો વચનદ્દારા અને ભગવાનને! વિચોગ થાય 
ત્યારે ગાનદ્દારા ભગવાનમાં રસ ન્નગૃત કરે, અહી ફણિકાર્‌ શબ્દ 
ભકતોના વચને અને ગ!નને! ઉદ્બોધધક છે. 

સાજડ વતજકપવેશજ્‌-ડવે આ રસાત્મક સ્વરૂપ ઢાંકવા 
કેસરી બદામી ર“ગતુ' (સાન) પીતાંબર ધારણ કયુ”, કારણુ કે 
જ્ઞાન પ્રકાશરૃપ છે. વેદના સાનથી ભગત્રાનતુ' સવરપ ૦કાએછં છે. 

તેગસચન્સીં સ સાહામ્‌ઃ નેથયપૂવ"ક જયને પ્રકાશ કરનારી 


(૨૬1 


વનમાલા છે. તે ભગવાનની "ર્તિરપ છે. વેદોની મ્તુતિથી પણુ 
ભગવાનનુ' ગ્વગ્પ ટકાએલું છે 

રન્પ્રાત વેળો£:-વેણુ-ઘ એટલે સ્વરૂપાનદ અતે ૬ એટલે 
વિષયાન'દ એ બન્ને ભજનાન'દ આગળ અણુ છે, એવી વેણુ આ 
વેણુતે સાત છિદ્રો છે. એશ્વર્ચ, વીર્ષ, યથ, થ્રી ઝાન અને ધૈગગ્ય 
આ ૪ છિદ્રો ધર્મરૂષ છે; «યારે સાતમું છિદ્ર ધર્માપરૂપ સાક્ષાત 
શમવાન છે. 

મપસ્ઝષથ? જત્જજ - ૧) દેવબોગ્યા ૨" ભગવદ્‌ ભોગ્યા અતે 
(3) સર્વથી અભેગ્યા સુધા તેમાં સર્જથી અભેગ્યા સધા શ્રે'ટ છે. 
સુધા આન'#ના સાગ્સ્પ છે. અધર લોભાત્મક છે પખૂ તે પય ભૂતાત્મક 
નથી તેથી અપ્રાકૃત છે તે અપ્રાકૃત ગ્વસ્પનો અનુભવ પ્રાકૃત 
જીવાથી થક શકતે! નથી. તેથી ભગવાને વેણુનાદકારા આન'દના 
સારરૂપ પે/તાની અપ્રકૃત સુધા વેણુમા સ્થાપી. તે સધાતુ' પાન ૪ ધર્મ 
યુઘ્તધર્મી સ્વરૂપ અતે રસાત્મક ગ્વરૂપનુ' પાન ભકતોએ કાનદ્દારા 
કર્યું, યાથી હૃદયમાં પ્રવેશી અને હેદ્યદ્દારા આખા શરીરમાં તે 
સુધા કેવાઈ. તે પાછી ભક્તોના સુખ વાટે ( ગાનરૂપે ) બહાગ પ્રગટ 
થઈ, 

રવ ભોગ્યા સુધા-દેવે! પ્રાકૃત છે તેથી સગ્ચિત્‌ 2૫ છે તેએ! 
ભગવાનના અ*શબૂત હોવાથી ધર્મભૃત છે. દૈવ એટલે ક્રીડા કરનાર 
તે સુધા વિષયાન'દી છે. 

ભગવદ્‌ ભોાગ્યા સુધા-ભક્તોના મિવન વખતે ભગવાનને 
થતા આન'દ. 

સવષ્થી અભોગ્યા સુધા-વિપ્રયોગમા ગાનથી થતો આનદ. 
જેમ સ'યે!શ અવગ્થામાં ભગવાત સર્જ સામત્રી સહિત હેય છે 
(એટલે ૭ ધર્મ સહિત હોય છે) ન્યારે વિપ્રયોગમાં સવ" સામમ્રી 
ભગવાનથી અભેદ રૃપે રહે છે (એટલે તેમા ધર્મ ર્વસપ ગુપ્ત 


1૨૭) 


રહે 9) તેથી તે વખતનુ' ગાન કેવળ રસ આન'દ રૂપ હોઈ ફલાત્મક 
હેય છે 


સોપયુન્સૈઃ-ગોપાના ટોળા સાધે ભગવાતે રૃન્‍્દાવનમાં પ્રવેશ 
કથોપ. ગોષો. દેવો છે, દાસ છે ગૌચારણુને! ધર્મ તેમનામાં સ્થાપન 
કર્યો, 

સયુન્ટાસળ્યતૂ-રૃન્‍દા ભક્તિરૂપા છે, આ સ્વરૂપ છે. ભકિતવશ 
માધવ છે. ₹ન્‍્દાવન રસાળ અતે આર છે. તેથી ભગવાનના થરણુ- 
ચિહ્ તે ભૂમિમાં પડે છે. 

સ્યપટ્રતળ' પ્રતષિશત્‌:-તેથી ભગવાનને! ચગ્ણુ તે ભૂમિમા 
ભક્તોના સમૂહોનાં ર્મણુ સમયે નિર્ભય પૂર્જક પ્રવેશ કરતા પડે છે. 
તેવા પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યા. 


મીતષલિ:-જેની કર્તિ ગવાઈ રહેલી છે તેવા ભગવાતે પ્રવેશ 
કર્યો. ત્યારથી જૃન્‍્દાવનમાં ભક્તિ સ્થિર થઈ; કારણુ કે ભગવાનના 
ચરણુ ભક્તિરૂપ છે. હવે ભક્તોને ભગવાનના ચરણુન! દર્શનથી 
ભગવાનના સ્વરૂપ, લીલા, વેણુનાદનુ' *મરણુ થાય છે તેથી પ્રેમ 
જાગૃત થતા વિકળતા ગ્રાપ્ત થાય છે. આ વિકળતા પ્રાપ્ત થવાથી 
જૃન્દાવન છોડી બીજે ક ઈ જઈ શકવા તેઓ સમર્થ હતાં નથી. 


આવું મુરલીમતોહર, મયરૃપિચ્છધર, સુ'દર રસાત્મક, નટવેષ- 
ધર સ્વરૂપ ગોપીજનેોના હદયમાં વસી ગયુ હતું, તથા ચક્ષુ આગળ 
રમી રહ્યુ હતું તેવા ગાપીજતોાતે “ઉદ્વાજી સાખ્ય અને યોગના સાન 
અતે સાધનક્દારા શ્રીકૃષ્યુ ઘટ ઘટમાં વ્યાપી છે એમ માની ધ્યાન 
પ્રો,” એમ કહે તે વાત તેમના ગળે કેમ ઉતરે? ગોાપીજનેઃના 
લૌક્રિક વૈદિક ધર્મો ભગવાનના દશતયી નિજૃત્ત યયા હતા જેમ 
લાકડામાં અગ્નિ શ્વેશતા પ"ચભૂતાત્મક લાકડુ” [નેજૃત્ત થાય છે તેમ 
ગોપીજતેઈના રેડ પ'ચભૂત્ાત્મક મટી એક આન'દમય બની ગયા હતા, 


[૨૮3 


ભ્રમગીતાનો ઉદ્દેરા ભગવાનનુ રસાત્મ# *્4ર૫ અતે ભક્તોના ધર્મોની 
સમજ આપવી ત્તે છે 


કાતે એમ શકા થના સભડ4 છે ડે મથુમા ગાકુતથી નજીક 
હુતું તતો ગોપીજતે! ભગનાનના પ્રેમ ખાતર કેમ ત્યા ન ગયા *નદ 
યશોદાનુ પિતૃ માતૃ હદય હતુ, તેઓએ તો જવુ નનેઈએ, તેએ પણુ 
કમ ન ગયા? 

ગાથીજનેઃ મથુરા ન ગયા તેડું ડારષ્ શ્રીકૂ શે શ્રી ભા ૪૬ 
અ શલે ૪-૫-૬મા આપ્યુ છે (૧] ગાપીજનેને કૃષ્ણુ પ્રિયમા અતિ 
પ્રિય હતા તેથી તેમના મ્મગ્ણૅ તેમને મૂચ્ઠિત અને દીન ગનાવ્યા 
થતા (૨) વળી કૃષ્ણુદ્દાગ જે જે લીનાએતો અનુભવ પહેનાં 
ગાપીજ્તેોતે થયો હતો, તે લીનાઓ કૃષ્ણુ મયુંગ જનાથી અટકી 
ગ તેથી તેના સ્મરણુથી કૃપ્સુપિરંક તેમનામાં જગૃત થયો હતો 
આ વિર્હાત્મક દશામા તેમણું પોતાના પ્રાણુ અતિ કષ્ટથી ધારણુ 
કરી ગખ્યા હતા 4ળી તેમના રેક, ઇન્દ્રિય અને અન્ત કરણો 
પિલ બન્યા હતા અને કૃષ્ણુલીવામાં સ્તબ્ધ ગન્યા હતા તેથી 
નજ મૂકી કઈ જ શકે તેવા તેએ રહ્યા ન હતા (૩) તળી કૃષ્ણે 
જે રસાત્મક લીલા વ્રજમા કરી તે લીલા -4રૂપને #સડધ સમમેં 
છોડી તેમણે વૈદિક અને રાજધર્મ ગીકાર એટને મયૂર પિચ્છ ધર, 
વૈેણુધર-કૃષ્ગુ મથુરામાં રહા નહિ તેથ આ લીતાઓ વચ્ચે ભેદ 
હતા આ કારણુથી તશગનાઓનું મથુરા જેવું નિષ્ફલ હતુ 
(૪ તળી ઉઠ્વજીએ ગે પીજ્તોને જે સદેશે! (તાન) કહ્યુ 
તેથી તેએ ભમનાન॥ રસાત્મક ગ્વરષને સારી રીતે સમજ શકથા 
ભગતાન પાસે હના ત્યારે તે બરાબર સમન્નતુ નથતુ તે હવે 
ફકત ભત્રનાનમાં મન લાગવાથાં બરાબર સસજ્નયુ તેથાં ગાપીજને।ને 
તેતે। ગસા આદ સચાગ કરતા વિગ્ઠમાં ડિશેવ રીતે થયો તેથ| વિરહમાં 
દ ખુસ્કુર્તિ રહેતી હોથી મથુરામાં જવાની જરૂર હવે રહી ન હતાં 


દ ર૯) 


1 નદ યરોાદા મચુરા ન જઇ રાડચાં તેનુ કારણ . થી ભા. 
૪૬ અના ૨૧મા શ્લોકમાં તેનુ' કારણ આપવામાં આવ્યુ છે. કુશ્ણુની 
લીલાએ યાદ આવતાં નદ-યગેડદાન્ય સર્વ અ'ગ રિથિલ થઈ જાય 
છે, તેથી કઈ જઈ શકાતું નથી. વળી એમણે કરેલા ઉપકાર! યાદ 
આવતા મન જ્િથિલ બતે છે અતે કૃષ્ણુ સદ્ાનદ ૩૫ હોવાથી તેના 
સ્મરણુથી સુખ્ખ થાય છે અતે તે દાંષ્ટ આગળ તરવરે છે 
*બીજી શ'કા એવી ચવા સ લવ છે કે ને ગોપીજનો બધા જ 
મેકારના ભક્તોમાં ઉત્તમ હત તો ઉદ્દદજ વ્રજ છોડી મથુરા કેમ ગયા ? 
ઉન્વજી વ્રજ છેડી મથુરા ગયા તેનુ કારણ : ઉદ્વજી 
બ્રહસ્પત્તિના શિપ્ય હતા. તેથી સ ક્ષાત્‌ સ'ભ ધથી (છૂહસ્પતિની નમૃતિ) 
નીતિ શીખ્યા હતા. વળી બુદ્ધિ સત્તમઃ એટલે છુદ્ધિમત્તાથી કાર્ય 
ફરનાર હતા. એટલે તેમનુ' સ્વરૂપ સાનાત્મક હતુ. સામાન્ય રીતે 
તત્તવાદી જનોને સતા!નની ચર્ચા બહુ ગમે છે. તેમતુ' હદય પ્રેમતે! 
પૂર્ણ ગ્પર્શ કરી શકતું નથી. તેથી મચુરાથી શ્રીકૃષ્ણુથી વિખૂટા 
થઈ ગોકુલ આવ્યા અતે ગોકુલથાં મથુરા ગયા. વળી ભગવાન જ્યારે 
સ્વધામ પધારવાના હતા ત્યારે પ્રભાસથી વિખૂટા પડી 4રજથી 
બદરીવન વગ્યા. તેમ હતા તેએ ઉત્તમ સાની ભક્ત થતા; તેથી 
ગોપીજનોની પ્રેમદશા સમન્યા અતે ભગવાનના હદયમાં જે રીતે 
ગાપોજને। બિરાજતા હતા, તેવા ભાત ઉદવજતા હૃદયમાં વર્ષે. 
ભગવાને ઉદ્ધવજીતે ઉત્તર્‌ ન આપ્યો! તેતુ ડારણઃ 
ઉદ્દવઝીએ કૃષ્યુને ગોપીજનેોની સર્વોચ્ચ પ્રેમકક્ષાની વાત કરી છતા, 
કરૃષ્યુ%મ કઈ ન મોલ્યા ? તેને! ઉત્તર શ્રીવલ્લભાચાર્યજ ૪૪ અ. ના 
છ૦્મા શ્લોકમાં (છેલલા શ્લોકમાં) આપે છે કે શાસ્ત્રમાં પ્રેમાત્મક ભક્તિ 
વિષે કહેવામાં આવ્યું છે, તેનાથી ઘણા અધિક ગાપીજતોના ભાવ છે. 
તેથી તે વાણીથી કહેવાય એવા ન હતા. તથા તે ભાવે! ખીજે દેખાય 
એવા ન હતા તથા ઉડ્વછને કૃષ્ણે કઈ ઉત્તર ન આપ્યો. આ 


[૭૦] 


વાત સુર્દ'સજીખે ભમર ગીતામાં થ્રીસુમધિનીજીતા આધારે સારી રીતે 
સમજાવી છે. 
ઉધી ત્રજ કૌ પ્રેમ ને'મ બતો સબ આઈ, 
ઉમગ્યો નેનનન- નીર વાત કછુ ઠઠી ન «ઈ; 
સૂર-મ્યૉમ બૃવત ભએ, ગ્લો ને'ત જલ છાઈ? 
પાષિ પીત-પટસેો! કલો, ભવ આએ નેમ્-સિખાઈ (૧૭) 
કૃષ્ણુ મથુરાથી પાછા ગોકુલ વ્રજ'ગનાઓને। વિર્ઠ મટાડવા 
3મ ન ગયા? તેતે. ઉત્તર કૃપ્ણે ગાકુતથી મધુરા જતી વખતે 
ગાપીજનોને આપ્યો છે. “ કૃષ્ણે પોતે પધારવાતે લધે ગોપીજનોને 
દુઃખી થયેલી ન્તેઈ ને “હે દૌત્યકથી આવીશ એમ દૂતોદ્દારા 
તેમાનુ' સાંત્વન કર્છુ .”' અહી દૌત્યેકૈ: દૂતના વાફમોથી આવીશ. 
દૂતદારા હવે મારો સ'બ'ધ થશે એમ ગોપીજનેને જણાવ્યુ. ન્નેકે 
તેઓના મન કૃપ્ણુમાં આસક્ત ઘતાં તેથી તેએ સમજ્યા કે ભગવાન 
પોતે જ પાછા પધારસે એમ દૂતદ્રારા કૃષ્મે કહેનડાવ્યું છે, 
સ્ાનીમાથી પ્રેમવિબાર બનેલા દૂતો ભાગવતધર્મના મહાન 
આચાર્યા, મલ્દો તયા તાદશી ભગવદ્‌ ભક્તે! છે તેમના સત્સ'ગથી 
ભગવાનનુ” ર્વરૂપ સમન્નવ છે અતે પ્રેમાત્મક ભકિત %ઢિ પામે છે. 
થ્રકાસ ળધ મ'ત્રમા આ પ્રેમાત્મક ભકિત કેમ્ર મૃદ્દિ પામે તે 
સમજવ્યુ' છે. અન'ત વર્વોથી કૃવ્યુ વિયોગ થયે! છે તેથી કૃઘ્ણુ 
વિષોગનો તાપ અને તે અગેને। કલેશ તથા આંનદ જ4માથી 
તિરાભૂત (અદશ્ય) થયો છે. તે તાપ અતે આનદ રેળવવ! માટે 
ભગવાન કૃષ્યુ ગોપીજન વદ્નભતે દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણુ, અ તઃકરણુ, 
તેના ધર્મે, સ્રી, ઘર, પુત્ર, આપ્ત, વિત્ત, અહી'તુ” અતે ખીન્ન લૌકનુ 
દું અર્પણુ કરુ' છુ. હે કૃષ્ણુ, હું દાસ છુ', તારે છુ",” 
આ માર્ગ ગોાપીજનેદદારા પ્રગટ થયો તેમતે જે સયોત્ર 
અને વિયોગ જન્ય ભકિતને! અનુભવ ચયેો તે સ ચેર વિરહાત્મકનુ 


(૩૧) 


મ્વ્રમપ પુષ્ટિ માર્ગ છે સેવાદ્દારા લીવાત્મક સયો ભકિત અને 
ચુણુગાનદ્દારા વિરહાત્મક ભક્તિ વેષ્ણુવા આજે અનુભવે છે શ્રી 
માધવ લદ્ાચાર્ય પોતાના ઉદ્વદૂત મહાકાવ્યમાં ગોપીજતે।ની 
દશા વણુવતા લખેછે. 


સતાલનઃ સાથતવસનસ્તાનપાતામનાયે 
આાચસ્યસ્સ્સર્યસ્તિગઝુળિત2 શતત મીતમાથા! 
ગૌય્તસન્ય જિતા સજા વંછુસર યદસ્વો 
મોવ્યો છી દ્િિતિવ મવતો ચો ગિતીયક્‌ પતસ્તિ ॥ 


હૈ ભગવાન] ગે!।પીઓએ રયન વસન, ગ્નાન પાત અને અશન 
પગેરે સ'પૂણુ' વિષયથી અસાકિત હઠાવી છે અને સદા આપના 
ચરિબિથી ગૂશેલા ગતે ગાય છે. ત્થા બધા બ ધુજતૈદ તરફ ઉદ્દા- 
સીનતા ધરાવે છે. તેવા ગોપીજતે! આપની લીલા-ભ્રમિ ત્રજમા 
પ્રોગિતીઓ પેઠે બ્રમણુ કરૅ છે. આ ગોપીજનેોનેઃ આદશ જે 
પૈરાગ્યપ્રધાન છે તે વૈષ્ણુવ માર્ગમાં સ્થાપિત થયે. સેવાના 
અનવસરમાં હલ્યરપ વ્રજભૂસિમા યોગીજનોનીપેડે ગોપીભાવથી સાચા 
યૈષ્યુવા વિહરે છે. 


બ્રમરગીતાનો ઉદ્દેશ લોક અતે વેદમાં આસક્રિત રાખ્યા 
વિના, વૈગગ્ય પ્રધાન બની કૃષ્ણુની પ્રેમભકિત કરવી તે છે 


ભ્રમર ગીતાના કવિઓ ને સાહિત્ય વિષે ક'ઇક 


હિંદી અને ગુજરાતી સાહિત્યમાં ફાગુ, ભ્રમર ગીતા, ગે.વર્ધન- 
ધરણુલથીના, રાસલીલા, દાનલીલા ક'સવધ વગેરે પ્રસગે! ઉપર નાના 
નાના કુટકર્‌ કાવ્યશ્રથો અનેક કવિઓએ ર્યા છે. તેમાથી સ્વત'ત 
શ્ર'થરૂપે પ્રાચીન ફાગુ સ શ્રહ નામે (બીજી આવત્તિ! વડોદરા પ્રાચ્ય- 
વિદ્યા મ'દિર્‌ તરકથીં પ્રગટ થયે! છે. નયારે ખીનને મર થ પ્રાચીન ભ્રમર 
ગીતાના ૧૬ કાવ્ય ગ્ર'થા અલે પ્રગટ ફરતા આન'દ થાયછે. 


આ ભ્રમર ગીત ઉપર સ'સૃૃતત્ઞ તરજભાષી અતે ગુજરાતી 
કવિએએ પાત ચોતાની ભાવતા અનુસાર અનેક બ્રમરગીત 
-ગાતાઓ-સ'દેશાઓ રચ્યા છે, જેમાં તેમણે વિરોધ રૂપમાં ભકિત, 
ફીંગાર અને કરણુ રસોનો રમ્ય આગાર, નિર્ગુણુ-સગુષ્યુ ઉપાસના 
તત્ત્વાનો! પ્રભાવશાળી વિસ્તૃત સાગર, અને જ્તાન-ભકિતને! ભ'ડાર 
ભરી દીધે। છે. 

સર્કૃત સાહિત્યમાં શ્રી, માધવ ભદ્ાચાર્ષજ વગેરે ભક્ત- 
પ'ડિતોએ ઉદ્દવદૂત વગેરે નામે ર્ચનાએ કરી છે. તેવી રીતે હિ'દી 
સાહિત્યમાં અરુ છાપ કવિઓમાં (૧) સૂરદાસ (સ ૧૫૩૫ થી 
૧૬૩૦) [૨) પરમાન'દદાસ (સ. ૧૫૫૦ થી ૨૧૬૪૦) (૩? ન'દદાસ 
(સ'. ૧૫૯૦ થી ૧૬૭૨) ભ્રમરગીત નામે રચનાઓ કરી છે. (૪) 
અક્ષર અનન્ય (સ'* ૧૬૮૦ થી ૧૭૩૫) પ્રેમ દીપિકા (૫) શ્રી 
હરિરાયજછી સ'. ૧૬૪૬ થી ૧૭૬૦ સ્નેહલીલા (૬) જષ્તાત'દ સ. 
૧૭૦૦? બ્રમરગીત (છ રસનાયક (સ'. ૧૮૭૨ની રચના) વિરહ 
વિલાસ, (૮) રસરાસિ (સ. ૧૮૩૫ થી ૧૮૬૦) રસિક પચ્ચીસી 
(હ) ઝાલકવિ (સ. ૧૮૪૮ થા ૧૯ ૯) ગોપી પચ્ચીસી (૧૦) 
ત્રજાનિધિ (સ'. ૧૮૦૨ થી ૧૮૬૦) પ્રીતિ પચ્ચીસી (૧૧) ૫'જન- 
કુજરિ હસ” 9 “સ્રી રર) સદિજકાક (સ ૧૮૮૮ની રચન 


(૩૩ 


જુક્તિ મૂ (૧૩) સત્યનારા4યુ “કતિરત્ત” (સ ૧૯૨૮થી 
૧૯૭૫) બ્રમમ્દૂત (૫૪) જગ 1થદાસ “-ત્નાકર' સ ૧૯૨૩થી 
૧*૮૯ ઉઠ્ાશતક (૧૫) ડે રામશફર સુકવ “રસાલ” (સ -૧૯૫૫) 
ર્માત-મન્જરી ૧૬) કાવીદાસ (સ ?) (૧૭) અયોષ્યા-સિ હ 
ઉપાધ્યાયતુ પ્રિય પ્રવાસમાં ભ્રમરગીત-નામે જુદા જુદા કડિઓએ 
૨યના કરી છે 


પ્રાચીન ચુજગતી સાહિત્યમાં ૨૧ કરતા તધારે કવિંઆએ આ 
વિષ4 ૫૦ વિશિષ્ટ ભાત પાડતી લેખ ચાવવી છે તેમતે! ટર ક 
પરિચ4 નીચે મુજબ છે 


(1) #સિ હ મહેતા (સ ૨૪૭૦થી ૧ 1૩૬) ચુજરાતના ઉત્તમ 
ભશ્ત અતે આદિ કનિભૂઘયુ નૃસિહની કવિતામાં ગોપીભા4 ઉત્તમ 
રીતે ૭4કા/ રલ્રો છે તેથી તેના પદ્યોમા ગોપી-ડવિરહ અને સયોશ 
શગાર શકિતના સુભગ દર્શન થય છે તેતી વણી શ જત અને 
હદયભેદક છે તે સાથે તરન અતે ભડિતની દષ્ટિએ ઉચ્ચ કક્ષાની 
છે તેના રાસ અને મવુરા-ગમનના કાવ્યોમાં ઉતમ પ્રકારતે। શ ગાર 
ર્સ જેવા મળે છે અને પા ૪૫ થી ૪૮મા તેના સાત પરો 
હસ્તલિખિત શ્રય સ-૧૮૦૫મા લખેને) તથા «ૃસિ હ મહેતા કૃત 
કાવ્ય સગ્હ ઉપરથી આપ્યા છે તેમા તેગે ત્રીભાગનતમાં જણાવેવા 
ભાવે! સરસ રીતે વર્ણુ વ્યા છે પ્રથમ પદમા અર્કર બીજમાં કુ ક અતે 
તીજમાં કૃષ્યુ પ્રત્યેનો રોયને દેખાત કરી ગોપીજનતેઃને કૃષ્ણુ અ ગેતો 
અસલ વડિરષ ખતાગ્યો છે ત્યાર પછી ચે થામાં રાસનીનાતુ સુખ 
અને પાચમામા દૃષ્ણુતુ સ્વરૂપ સમજ યુ છે અને તેમા કહ્યુ છે કે 
ુરિહીરો મશનાથી અહડાર કરીશ નહિ નહિતર અમે (ગોપીઓએ) 
તેની સાધે રાસ રમતા માન કયુ ત્યારે તે અદશ્ય થયા તેમ તાર 
ચશે! ખફા તે સાતમાં પદ્મા ગોપીજને।ના માનસી [િર્ઠના કરણુ 
ચિત્રા છે ને છેવટે ભકત નરસિહ કહે છે 


[3૪] 


કાહ્નારે તારી નતલડી ન્ણી, જગતમાં કેઈ નહિ પાયે પાણી, 

ભલે મલ્યો નરસૈતે! સવામી, ગોપી સહુ આન'દ પામી. (પૃ. ૪૮) 

જે કૂષ્ણુના સ્વરૂપને જાણુશે તેને કોઈ જગતતુ' પાણી (માયા- 
ગ્રપ“્ય) પાઈ શકશે નહિ એટલે સ'સારમાં તાખ્પી શકશે નહિ, 

આવા ઉત્તમ ભકત કવિના કાવ્યાનુ' નવેસરથી સ'શાધન 
સ'રકાર માગે છે તે પ્રત્યે ચુજગાતી જનતા અને સાહિત્ય રસિકેતુ” 
યાન અમે દોરીએ છીએ. 

(ર) ભીમ (સ. ૧૫૪૬માં હયાત ) કવિચરિત પા, ૮૫માં 
તેના વિષે માહિતી આપી છે. ૫. ખેોપદેર કૃત હરિલીલા વિવેક 
નામના મ્ર'થને! આશય લક તેણે ' હરિલીલા વેડ કલા ? નામતે 
લગભગ ૨૦૦૦ કડીને! સુંદર ગ્ર"થ લખ્યો! છે. તેમા શ્રીકૃષ્સુ ચરિત્ર 
વણુ'વ્યું છે. 

(૩) ભાલણ્‌ (સ. ૧૫૫૦ પછીતો સમય) આ કવિ સમથ* 
આપ્યાનકાર હતો, તેશું નળાખ્યાન, કાદ'બરી, જાલ'ધર આખ્યાન, 
દશમ ગ્ક'ધ વગેરે રચ્યાં છે તેના દશમ સ્ક'ધમાં ર૭૦ થી ૨૯૨ 
એટલે ૩૨ પદો ભ્રમરગીતનતા છે. તેમાં તેશે જ્યોદાજતેદ કૃષ્ણ 
ગ્રલેતોા! વાત્સલ્ય ભાવ સરસ રીતે વ્ુવ્યો છે. જેમ કે: ી 

આખ આંજતી ને તિલક કરતી, વા'લો અધવચ «નતો નાસીર, 

તે સુખ તો ત્તમેો! નથી દેખું, ને કરવત મૂકે! કાશીરે. 

વળી તે ગોપીજનોનો આત્મસમરષણુને ભાવ બતાવતાં લખે 
છેઃ ર 

સુખે મથુરામાં રહે!, અમે! વિરહે તમારૅ મરશુંરે, 

ખીજે ભવ વૃન્દાવન માહે, તમ પાસે અવતરશુરે, 

વળી પૃષ્ણુનો વ્રજ્-ગાકુલ પ્રત્યેનો! પ્રેમ તેણું “વજ્કો સુખ 
શમરત સ્યામ' ( કવિચરિત પ. ૧૭૪) એ પદમાં વર્ણવ્યું છે, તેમા 


1ગડ૫1] 


તેનુ મથુરાના શહેરી જીવન કરતાં ગોફુવનું ગામડીખા છવનનું 
સુરેખ ચિત્ર દોયુ” છે અને તેઠારા તના ર્વરૂપની સરાહના કરી 
તેતે! ઉત્કર્જ બતાવ્યો છે. | 


(૪) નાકર (સ. ૧૫૭૨-૫૬૨૪ માં હયાત) તે «તે 
વણિક હતો. તેગે ભાલખુ પેડે અનેક આખ્યાનો! જેમ કે ઉરિથિ%, 
અભિમન્યુ, ચ%કાસ, ક્વ, ઉવ!, નળ, મોરબ્વજ, લવયૃશ,વીરવર્મા, 
સુધન્વા વગેરેનાં રથ્યાં છે, તદુપરાંત મકાભાસ્ત અને રામાયણના 
પવા, કૃષ્યુ વિષ્ટિ, બ્રમશ્ગરીત, વિદ્રનીતિ, શિવવિવાઉ વગેરે 
અનેક કાવ્યમઘેોદ લખ્યા છે, તેની કેટલીક કૃતિઓ હજી અપ્રસિત્‌ 
છે, તેતું ભ્રમરગીત પ્‌ ઉજ પ્રસિદ્દ થયું તથી એવું કવિશરિત્ર 
પા. ૨૦૬ માં જણાવ્યું છે. 


,# નાત ભમરગીતતી રચના સ” ૧૬૦૫ માં યઈ છે એમ 
ગુજરાતી હાથપ્રતોની સ'કલિત યાદીના પા, ૯૩-8૪ મા ( કૃષ્યુ 
વિષ્ટિમાં) લખ્યું છે. તેના. ઉસતપ્રત વડોદરા પ્રાચ્ય વિ્વા મ'દિરતા 
સ" ન". ૬૦૦ માં છે. 


(૫) ચતૃર્જુજ (સ ૧૫૭૬ માં હયાત) તેની રચેલી ભમર 
ગીતા પ્રથમ જીતા સાક્ષર થી. બોગીવાલ જ. સાંડેસરાએ સ” 
૧૬૨૨ માં લખાયેદી પે!થોમાંથી ઉતારી ગુજરાતી સપ્તાદિકના મ 
૧૯૮૯ ના દીપોત્સવી સકમાં સપાદ્તિ કરી હતી. તે તેમણે 
'પ્રાચીન-દામુ સ'મઉ'માં મૂળ પ્રત સાધે મેળવી 1રીવાર તવના 
કરીતે પુનર્ુદ્તિ કરી છે. તેમ. એકઃતર આવતી દહ અને ઇદની 
કડીએનેદ પદગ'ક છે. 'જિડિત્રિ જીધું છુટવા એટશ ભમવાન' 
અને થતુજુ જ “કરજીગવ નડી, બોથિઉ બડલપપ્ી બુદ્ધિ ધોડી 
એ ગે ઉરક્ષેખ આ કાવ્યમય છે. તેથી અ! ક.બ્૧ અ. ૧૫૩૬ માં 
અતે અની રગતા ડૂકાવગજામાં 20 ૯ એપ અનુમાન થાળ. છે. 


[૩4] 


શ ૧૮૨૯ ના આશ્ચિન સુદિ ૧૧ રવિવારની લખેલી એક 
હરતલિખિત ગ્રત મો. શ્રો. ચજુતાલ ર મજયુદાર પાસે છે. તેમાં 
રક રૂપરામ નામના એક અપ્રસિદ્ધ કવિત! ગોવિંદતે ગરનો છે તથા 
ભીમ વૈષ્ણુવની રસગીતા ( સ'પૂર્ણ્‌ ) તથા આ ચતુર્જીજ કવિની 
ભ્રમર ગીતા ખ'ડિતત છે. તેના ઉપરથી આ કાવ્યમાં આવશ્યક પાઠ 
શેદ દર્શાવ્યા છે, 


“કુવિ ચતુર્જીજ નાને! અને અજષણ્યો છે પણુ એની આ 
રૂચના ઉચ્ચ કોટિની છે. સમગ્ર કાવ્યમાં કરણુર્સનું અસરકારક 
નિશ્ષણુ છે, અતે રસપ્રવાડમાં આપણું તણાઈ જ્છએ એડું એનું 
ભાષાપ્રભુત્ત છે, કૃષ્ણુના મથુરાગમન વખતે ગોપીઓની આજીજી, 
ઉદ્દયવની આગળ કૃષ્ણુની બાલક્રીડાએ સ'ભારીને ગોવાળાને। શેક, 
ન'દ૬ અને યશેદાનું સ્દન-એ પ્રસ'ગોનું આલેખન કવિએ કોઈ કુશળ 
ચિત્રકારની જેમ કરેલું છે.'' ( પ્રાચીન શાચુ સ%ઉની પ્રસ્તાવના ) 
; આ કાવ્યની ઉરતપ્રતોની નોંધ દ, ૨૦૮ સ' ૧૭૭૪ તથા 
૨૯૨ % એ પ્રમાણે સ'કલિત યાદીમાં છે. શ્રી પુણ્ય વિજયજી મહા- 
૨જતે। ૭૫ મા વર્ષતે। જન્મ ઉત્સવ કપડવ”જમાં ઉજવાયો ત્યારે 
આ કાવ્યની પ્રાચીન 8રતપ્રતો જેન ભ'ડારમાં છે તેમ કહ્યું હતું. 

(5) મીરાબાઈ સ“ ' ₹!૫-૧૬૦૪“ ડિતમાં તન્મય 


છેવાથી ગિરધર નાગરત , [જીત “ * તેમણે 
%માવેશને વાણીનો રહ છે ઝુ યની 
ઉમિંએ-દદોતાં દર્સન છે. 
વળા તેમના પદોમાં રોંગાર જ 
સુલભ લન્જા/ ' 

દિત મીરાંબાઇ 

૨૬૦માં કૃષ્ણ” 


૩ ૧. કઠેણુ . 


[૩૭] 


સુંદર સ્યામ હો, ૩, વ્રજમાં ના'વ્યા ફરીને ગોપીને વા'લે, ૪. 
સ્વામળિયે મેહેલ્યાં વિસારી. 

'(૭) કેશવરામ ડપ્યસ્થ (સ". ૧૫૯રમાં હયાત) ડૃષ્ણુકીડા 
કાવ્ય મ'થના ર્ચયિતા--આ કવિ સૌરાબ્ટ્રમાં આવેલા પ્રભાસ- 
પાટણુના વતની હતા. તેમના પિત્તાનું નામ રરદૈેરામ અને માતાનું 
નામ તારે હતું. તે જ્ઞાતિએ વાલમ ખાહાણુ હતા, ત્તેમને સ'રકૃત 
અતે ત્જ-ભાષાનું સાર્‌ સાન હતું. તેથી તેમણે સ'સૃતમાં રતોત્રે 
અને વ્રજ ભાવામાં પરો રસ્યાં છે. 

આ કવિ વૈષ્ણુવ છે અતે કૃપ્ણુનો અનન્ય ભકત છે. આ 
કેવિ માટે કવિ ચરિત પા. ૨૩૮માં લખ્યું છે, “ કેશવદાસની આ કૃતિ 
ભાલણુના દશમ સ્ક'ધથી ચઢિયાતી છે જ, પણુ પ્રેમાન'દતા દશમ 
સ્ક'ધતે કયાંક થઠાવે તેવી છે. તે પેમાતદની માક સ્વત'ત રીતે 
કાવ્ય પ્રસ“મ યે!જતો! નથી છ્તાં, કેરાવદાસ રસને બરોબર નળવી 
રાખે છે તે એની વિશિષ્ટતા છે. ” 

“નયણે નહિ રહે વારિ વારયારે,” “ અમ રડતાનાં જીવન 
લાવેરે” “ તહીચેથાં માણુસ ટળિયાંરે, ” “ અમે આજ અમી બદ 
પીધુ'ર;” એવાં નાનાં ટ્'ક તળપદી લોકભાષાનાં વાકયો કવિએ આ 
કાવ્યમાં ગૂ'થ્યાં છે તેથી આ કાવ્ય વાચકના શૈદયમાં સીધી અસર્‌ 
કરે તેવું છે, પોતે સ'રકૃતસુ પ'ડિત હોવા છતાં શખ્દાડ'બરમાં ન 
ફસાતાં પોતે પચાવેલી લોકભાષામાં આ લોકભોગ્ય તેની કૃતિ છે. 
તૈથી તે સર્વા'મસુંદર બનવા પામી છે. વળી ચતુર્જુજની ભમરગીતા 
સાધે આ ગોપીસન્દેશનું ક'ઈકે સામ્ય છે તેતુ" કારણુ બન્ને કવિએ 
ભાગવતને અનુસર્યા છે. આ કાવ્ય સ્વ૦ શ્રી. અબાલાલ બા નવનીએ 
સ“પાદિત કરી પ્રગટ કર્યું” છે. 

(૮) બ્રેહેરેવ (સ. ૧૬૦૯માં હયાત) આજથી સવાસો વર્ષ પછેલાં 
આખા ગુજરાતમાં બહુ પ્રસિટ્ટ એવી આ બ્રમરે ગીતાની હસ્ત . 


[૩૮] 


લિખિત પ્રતો મેકડોની સ“ખ્યામાં મળે છે, ગુજગતી ઉસ્તપ્રતોની 
સ'કલિત યાદીમાં ૩૭ હગ્તપ્રતો છે જેમાં જીનામાં જુની પ્રત સ”, 
૧૬૮૬ ૩૨૪ ૪ યાર્ગસ સભામા છે, મારી પાસે સ* ૧૬૯ અને 
સ'. ૧૮૦૬ની ળે પ્રતો છે. 

ગ્રેણેદેવનુ' હરતલિઅિત ત્રથોમાં નામ બિવિદૅ, ગે રૈવ છે. 
તે ખૃણદ્દ શબ્દતુ અપભ્રશ છેય તેમ લાગે છે. બૃહદ્‌ રાબ્દ વિરતાચ- 
વાળુ' અથવા અક્ષર બહમ અર્થમાં વપરાય છે, ( જેમ કે પ્રાજ્ઠતાઃ 
ભયછા છેયા સવિતાતયં દત ) ( કૃ'ણાશ્રય શ્રીવલ્લભાચાર્યજી 
કૃત) તે કેપરથી બૃહદ્‌ દેવ એટલે પુસ્ષાત્તમ એવે! અર્થ થાય. ખે દેવ 
એ ખુહદ્‌ દે4તુ' ટૂ કુ' નામ હે!ય! આ નામ વૈખ્યુાભવ સૂચક છે, 
1 આ કઘિની ભ્રમર ગીતાતો ભાવ સમજવતું ગ્વત'ત્ર ટિપ્પણુ 
આ ગ્ર'થના અ'તે આપ્યુ છે, તેથી અત્રે વિશેષ લખતો નથી, પષુ 
શરૂઆતમાં કૃષ્ણુ ઉદ્દવ સાથે કહે4ડાવે છે “ત્રજનાર દુઃખ કગ્મા 
નહિ? ત્યા ત્રજ શખ્દ ભ્રમણુ અર્થમાં છે તેથી ભમણુ ગ્વભ્સાવવાળી 
ત્રજનારી માર્‌' સ્વરૂપ જતાં સ્તબ્ધ ખની, ત્યારથી તેમના મનમાં 
કૃષ્ણુ સિવાય ખીજી' વસતું નથી. આવી ત્રજનારીનો સરદેશ લઈ 
, ઉૈદ્વજી ગોકુલ આવ્યા. ન'દજી વગેરે ઉદ્વાજીતે મૂળથી પિછાનતા હતા 
'અતે તે બહસ્પતિનો શિષ્ય અને કૃપ્ણુના સખા છે તે પણુ નનણુતા 
ઘતા; એટલે તેએ જાનની વાતો કરી વિરહથી પીડાએલાને વધુ દુઃખી 
ને કરેતે માટે પૂતના વધ, શકટ ભજન, વૃણાવત' વધ, ચમલાર્જીન 
ભજન, ગોવર્ધન ધરણુ વગ્રેરે લીલાએદ્દાગ કૃષ્ણે અમારા અસાન, 
અન્યાશ્રય,"અન્ય-આશકિત વગેરે છોડાવી અમને અનમ્યાશ્રયી યમી 
બનાવ્યા છે તેમ ન'દજીએ મર્મ માં રડતે હૃદયે ઉદ્દવજને ફલુ”, તેમ 
હતાં સ્તાની પુરૃષો પ્રેમીને તત્કાળ સમજી રાકતા “નથી; ઝટલે તેમભે 
* ઘંટ-ધટમાંહા રલઉ વ્યાપિ '' એવી સાનની વાતો”કરી. 2. 


* * ખીજે*દિવસે વહેલી સષારે ગાપીજતોએ સોનાનો શથ, ઉદ્દવજી 


£૩૯] 


અને રડતા હદય વાળા ન'દ યશોદાને ન્નેયા. 6&વજછ કૃષ્ણુ-સ દેશ લઈ ને 
આવ્યા છે નૈ તેઠ્દારા સાનની વાત્તા તેએ કરશે તે તેઓ ચતુર હોવાથી 
તરત સમજી ગયા તેમ છતા, તેએ દાઝયા ઉપર ડામ, કરે વાગ્યા 
ઉપર ઘૂણુ જેવી શુપ્ક વેદાતતી વાતે ન કરે તે માટે જ્ય ગોક્તિથી 
ગોપીજનો પોતાના ભાવ ઉદ્વજી આગળ વણુંવે છે (કડવુ ૩-૪). 
તેમ છતાં ઉદ્ધવજી વેદાત શાગ્રોના સિદ્ધાત કહે છે (પદ-ર), ત્યારે કડવા 
પવા ૭મા ગોપીજનો મે હાથ ન્તેડી ઉદ્વજીનુ" મન સાનમાથી ખીજે 
વાળવા કૃષ્ણુને। સ્વભાવ, તેની રાસાદિક લીવાઆદ્દારા તેના અજબ 
પ્રેમની વાતે। કહે છે. વળી તે પ્રેમની વાતે સીધી ન કહેવી પડે તે માટે 
બ્રમરતે ઉદ્દેશીને પ્રેમતે માર્ગ અટપટો છે ને કૃષ્ણુ પ્રેમર્વરૂપ છે 
તૈથી તેના અટપટા પ્રેમની વાત કોયલ, ભ્રમર, ભુજ ગના દષ્ટાતથી 
કરી તેના પર્મયુકત ધર્મી" રગરપતુ' વર્ણન કરે છે. વથા પરરુરામ, 
થીરામ વગેરે અવતારોમાં તેની લીવા આવી અટપટી હતી તે ફડવા 
૧૧મા જણાવી છેવટે કહે છે કે આ ખધી લીલા સભારતા, તેતી 
મન ઉપર અસર થય છે તે તેથી મન ઘેવુ' થાય છે. 

ગાપીજતોાની આ વાતો સાભળી ઉદ્દવજી તેમતા ભાવ સમજયા, 
તેમનુ હદય %વ્યુ ,ને આખમાથી અશ્રુ સરવા લાગ્યા, તેમ છતા આ 
દ્રવેલા હૃદયમાં પાછુ જ્ઞાન રવાર થઈ ગયુ તે કડવા ૧૫ થી ૨૦ 
સુધી જગ્ત, જીવ અને પરમાત્મા સબધી બ્હમાવાદની વાતો 
ન્નેગ્શેગ્થી કરવા લાગ્યા. પણુ ગોપીજનેના મન કૃષ્ણુમા સ્તબ્ધ 
(જણે ચિત્રામણુ લખીઆ-પ૫દ-૬ ) હતા. તેમના જ્ઞાનની આ શુષ્ક 
વાતોની જરાયે અસર ન થઈ; ઉલટુ” યોગ, સન્યામ તે મોક્ષને ન 
ગણુતા ગોપીઓ ઉદ્દવજીને કૃષ્ણુ-પ્રેમમાં તરમો!ળ કરે છે ને કૃષ્ણુલીવાનાં 
ગ્થળ બતાવે છે આમ દશમ સ્ક ધના પ થી ૩૨ અધ્યાય સુધીનુ 
રહસ્ય ઉહ્વજીતે તેએ સમજાવે છે ત્યારે ઉદ્વજ પોતે સાની હોવા 
છતા પોતાને “ મધ્ધી' કહે છે ને ગોપીચરણુરજ મેળવવા માટે 
વૃન્દાવનની લતા થના ઇચ્છે છે 


(૪૦) 


છેલલા કડવામાં અહેદેવે પોતાના જીવનને લગતી રૈટલીફ વાતે 

લખી છે. 

”ગ્રક્ષુ રવિત અનુદિન ઉદ્રમ, કગ્તું ભ્રમર-ગીતા તણું; 

અર્ચ એકિ # ન જાણું, સવત બોલાવ્યું તે મિ કલુ, (૩) 

વિઠ્દાનોની પરીજ્ઞા શ્રૉબાગનતના સાનદાગ થાય છે. તે પ્ર થમાં 
કૃપ્મુપ્રેમ અને લીલાની ગૃદ્ઠ વાતો છે, તે સમજવી મુરકેલ છે સોથી કવિ 
કહે છે કે એ ગૂડ વાતોમાં હુ ગક્ુરતિત કુ તા, તે સમજવા અતુદિન 
-શજ પ્રયત્ન કરુ' છુ. થીવલ્લભાયાર્જજી ચુજરાતમાં ત્રણુ વખત 
પધા?લા, તેમની છેલ્લી યાત્રા સ, ૧૫૮૫માં હતી. વળી શ્રીગુસાંઘૂછ 
પણુ ગુજરાતમાં સ ૧૬૦૯ પહેતા પધારેના, આ વખતે ચુજરાતમા 
રાણ વ્યાસ જેવા ઘણા પ'ડિત ભકતો થીમાગવતના સારા અભ્યામી 
હતા, તેએ થ્રીવલ્વભાયાર્ય જીતા શિષ્યો હતા, આવા કોઈ ભક્ત 
પ'ડિતતી મહળામાં પ્ેહેદેવે શીંભાગવતનું શ્રવુ જે વાચન શતત કર્જ” 
હેય તેથી કવિ પોતે કહે છે કે “અર્થ એકિ ન જણુ', રવત્તઃ 
મોલાવ્યુ' તે મિ કુ” આ ભમરગીતાવુ* ટિપ્પણુ વાચતાં ખ્યાલ 
આવશે કે તેણે મુખ્ય આધાર શ્રીસુમાધિનીજતે! લીધે! છે. એ 
વાત સાચા છે કે તેણે આ વાત ૨૫૪ લખી નયી પણુ મોધમ- 
પણે જણાવી છે. ન 

થીગુસાઇજએ સ'. ૧૬૧૭માં અડેલ છેોડયુ' તે સ", ૧૬૨૨માં 
ગોકુલમાં વમ્વા ત્યારથી ભાવાત્મક પુદિમાર્ગ-સ'પ્રદાયનું સ્વરૂપ વિકર્યું 
છે, તે તેતુ* દર્શન આપણે ભીમ ધૈષ્ગુવની રસિક ગીતામાં સ્પઇ- 
પણે નનેઈ શ#ીએ છીએ. 

ખ્રેહેરેવ 'ભ્રમરગીતાતે રઢિયાળે ગસ કહે છે, તે ઉપરથી એમ 
લાગે છે કે તેગ જૂની રાસ પહદ્દિતુ' અનુસ'ધધાન સાચવવા પ્રયત્ન 
કર્યો હેય તેની કવિતા ઉર્મિમય' અને આત્મલક્ષી હે(ય તેમ 
લાગે છે. વળી તેણે “રવીકારેલા રાગ પણુ ધન્યાથી, વેરાટી, 


દક 
(વીગડી સામેરી, રામમ્રી, સાર ગ, કેદાર, વસત જેના નરસિંહના 
પદોમાં જણાતા પસદ કર્યા છે ખેશક પદો પછી એ ચાલુ દેશી 
મષીજે છે જે પણુ વગ્તુમ્થીતિયે ઉપરના રાગામાં ગવાય છે ” 
(કવિ ચરિત પા-૩૦૫) વળી નરસિંહ મહેતાની ચાતુરીની પદ્દતિના 
નાના નધતા પદમય કડડા એબ આ કાવ્યમાં આપ્યા છે, તેથી 
તેના ઉપર નરતિંહ મહેતાની અમર હોવાં સ ભન છે ભ્રમર્ઃગીતાતુ 
હમું પદ ઝૂલણામાં છે પ્રેમનદ અને દયારામ જેના સમર્થ” કતિઓ 
ઉપર પણુ આ ભ્રમત્મીતાની અસર માલમ પડી આવે છે “કાલા 
સઘલા હોયે રડે ભરા'' એ પદ ઉપરથી નનણે ગ્સિક ભ3તકવિં 
“દયારામતે “ક્યાઃમરગ સમીપે ન નવુ” એ ન સકુુ” હોય ! 


આ કવિના આજ સુધી અજ્ઞાત મે કાવ્યો મતે સ ૧૮૦૫ 
અનેસ ૧૮ન્‍૬ની હમ્તલિખિત્ત પ્રતાોમાથી મળી આવ ખ છે, 
તે ઉપરથા એમ લાગે છે કે કદાચ તેણું આખી કૃષ્ણુલીલા કાવ્યમાં 
કહી હોય તેણે પ*થડે નામે કાવ્ય રમ્યુ છે તે તરસિંઠ મહેતાના 
રચેલા “મદન સાહેવડીરે, કે હી ડતિ લડસડતા ડગલા “ જેવુ છે આ 
બૃન્તે કાયો નીચે મુજબ છે 

(૫) ગગ ગૌડિ--આખ સચિચામણીનું પદ, હરત પ્રત સ. 
૧૮૦૬? પાતુ ૨૬૨, 

વૃન્દાવન ર્લીઆમણુ રે, સ્ડા રામ રમે રે, 
તાણા છે કૃષ્ણ કોડામણા, સહુકેને ગમે રે (૧) 

મોર કરે રે ટૂહુકડા, બેલે કોએલ કાલિ; 
સે!લ કલા સોહિએ ચાદલૌ, સ્‍ડિ રાત અજીઆલી (૨) 

આવે! ને આખ મિચામણી, હુરિજ રમતા તૈડે; 
' આપાષે ' આગદધ|' સ ચર્યા, ગ્રાપિ સરૃવ કેડે દે 

હસીતે હરિ કે મરકવા, ર્નિંકમ દે છે તાલી; 
સરસ્‌ સેહાર્ય સૈદરી શ્ડિ રાત અજાઆવી (જ 


[૪૨] 


આરી તે નવ નખના, સરવ ભાંમર ભોલી; 

રપ મતોહર્‌ માનની, પેહેરી નવરંગ ચોલી, (૫) 
વેહેરી પરોલી ચ'દુડી, કાને કુડલ ઝલદે; 

હાર નાગોદર ક'કન, કટિમેખલા ખલકે, (૬) 

માગ સિંદુરે પૂરીઆં, «લક શીર્‌ વેશી; 

કેસર તિલક સોહમણું* નયણે મિસજ છીણી. (૭) 
પરઠેણુ લાગી પ&ાની, પેજેલાં હરિજતે। વારા; 

સાંભલ રે કઠ સામલા, એક અખેર 1 સારે. (૮) 
ગેણી પરે આંખ મીંચાડન્ને, જેમ ના શકે હેરી; 

સાન કરે સરવ સુંદરી, રખે ખલકે ચૂરી, (૯) 
વિછ્ડા વાજે ઘણા, પગ પરહ્ઠી'જ છાના; 

ચોરેસે નએ જુજુઆ, પછે ડકુણે સા'સે. (૧૦) 
હન્‍્દાવનનતે ઓલવે, ગોપી જઈ ગોછિ 

આંખ ઉધાડીને નનેઈ અ', ગોપી ક”ઈ એ ન દિડી, (૧૧) 
પેર કરી પીતાંબરૈ, વાહિ વેણુ રસાલી; 

મદન જગાવ્યો માનની, સરવ આવી ચાલી, (૧૨) 
ગળલે નાદે વિઠલે, રગ રાધા ઝાલી; % ૩૮ ક ૩૮ (૧૩) 
સર્વ વિમાસે સુંદરી, આપણુ ૪મ કરીશું; 

એ બળીઓ ગોવાથીઓ, એતે કીમ ઝાલીચું, (૧૪) 
આલેોચે મૃગલેચની છાવે (જીમ) છીજે, મ ક ૩૯ (૧૫) 


અદ ક્ષણુ અલગૌ ન મોકીએ, ઉરઅ'તર સ'ગ લીજે; 
સમરથ સ્વામી બેદેવ તણી, તેણે ગુણુ ગાઇ જે. (૧૬) 
(૨) રાગ-વેલા ઓલિ પ'યડા-સ', ૧૮૦૫-હર્તમ્રત પાતું ૬૩, 
પ'થ્ડા નિહાલતીરે, પેખતી પીતાંબર પગલાં; 
મનસા ઘેલડી રે, ભરતાં ડગમગતાં ડગલાં, (૧) 


1૪3] 


સ્યામાં સ્થામને *૨, હીડ' માર્મડો મારગમાં ન્તેતી; 
ક વહાલો કયાં મલેરે, ગોપી આસુડા લોહતી. (૨) 
બ્નેબન નલવૂ' ૨, ન્નણૂ સખી ભૂધર ભેટ કરેશ; મે 

જે હરિ નહિ મલે રે, તો માહારા પાપી પ્રાણુ વજેરા, (૩) 
ને હરિ નહિ મલે ૨, વીષડા ધોલીને પીયેશ, 

હરિ નહિ મલે રે, હઈડું* શડી પ્રાણુ તજેશ. (૪) 
ચાલે! ત્યાહં જઈએ રે, «યા થીજસુનાજીતે તીર, 
ઇહા હરિમેસતા રે, જમતા કરમદડા તે ખીર (૫) 
વન્નડતા વાવી ૨, ગેપપિકા ગાતી સઘથ્‌ી ગીત, 
તે કીમ વિસર્‌ રે, માહારા પુર્વ જન્મની પ્રૉત. (૬) 
નેણે નીર ઝરે રે, ચતુરા ચીર વડે લેતી, 
જઈ પૃદ્યુ દુમતે રે, ગોપી વતવનમાં શતી (૭) 
શોધતી સુ'દરી રે, કમ વને ટલવવતી હરણી, 
ચકરી ચ“ વિના રે, જમ અ'ધારી રજની. (૮) 
વિલખ'તી ત્રેહણી રે, વહાલુ વ્રન્દાવન શ'ઝાર, 
ખેદેવને ગ્વામી અથો ૨ # મભુ મારી આવાગમન નિવાર, (હ) 

(૯) ભીમ વૈષ્ણવ (સ. ૧૬૩૦) ખેહેદેવની બ્રમર ગીતા 
જેટલુ' લોકપ્રિય આ કવિની રસિકગીતા, ર્સગીત્તા, ઉહ્વગીતા 
અથવા ભીમગીતા મૂળી ૧૩૫ કડીવાળુ' નાનુ કાવ્ય છે, તેમા તેણુ 
“ઉદ્દવના ત્રજ્ગમનને। પ્રસ'્ર મધુરી વાણીમાં આપ્યે! છે. 

આ કવિના જીવન અને કવન ઉપર એક લેખ અનુગ્રહ 
માસિક વર્ષ ૨૧ના અક રમાં પા. ૯ થી ૧૧માં મે' લખ્યો, છે, 
તેના જવનની હકીકત બસે। ભાવન વૈષ્ણુવ ભા. જની વાર્તા ૨૩માં 
છે. તેમા તેનુ સપણ નામ નથી પણુ વાર્તાના વણન ઉપરથી તે 
રાજા આ ભીમ છે તે સમજી શકાય તેમ છે. પોતે વૈષ્યુવ થયા 
તછી રાજ છોડી ગોટા ભાગે વ્રજમાં વસ્યા' હતા. 2 
# સૌથા 9 પ્રેયમ આ કાવ્ય ચુ્જરાતી શ્રેસના કાજ્ય રોહન લાગ 
૭માં ૭પાશુ હતું! ત્યાર પછી ૩. એ. જે.સારાપેંશવાળા' સ'પાદ્તિ 


[૪૬] 


સાંભળી પોતે કૃષ્ણુભાત હોવાથી રાછી થયા, અને તેથી પોતાનું 
આતિથ્ય થયુ માની, ગોકુલની પ્રશ'સા કરવા લાગ્યા. 


ઘવે ઉઠ્વજી ગાપીજનોતે મળ્યા, ત્યારે પોતે તાની હવાથી 
દૃદયમાં ગોપીભાવની ઉત્તમતા વસી હોવા છતાં. બહારથી તેમના 
ભાવની ઠેકડી કરતા ફહે છે. “ અતિ અનાન નાણું 2, તેળુ તમો 
વલવલ્ષો ” તેના કરતાં યોગથી હદયમાં ધ્યાન ધરવાથી હરિ જલદી 
મળશે એમ ૩૩થી ૩૪ કડીમા જપ્યાવે છે, 


તેતો ઉત્તર આપતા ગોપીજને! કહે છે કે તમે હરિ કહે 
છે તે ઈશ્વર અક્ષરષહાના અધિપતિ છે. તેમાં ગૌશ્વર્યાદિ છ ધર્મ 
છે તે ઘણું ઘણું તો સર્જ પ્રકારના એશ્ચર્યાદિ ૭ ધર્મવાળી સુખ 
સ'પત્તિ કે મોક્ષ આપે પણુ તેમનાથી ભક્તોના રસાત્મક ભાવો 
સત્તાષાઈ શકે તેમ નથી કડી ૩૮). પછી કડી ૩૯મા કહે છેઃ જેમ 
વિષ માણુસતે મૃત્યુ પમાડે છે એટલે જડ બનાવે છે તેમ યોગ 
વગેરે ધર્મો તો આત્માતે જડ બનાવે છે. ,વળા ચોત્રના પ્યાતથી 
આત્માના દર્શન થાય પણુ પરમાત્માના રવરૃપતું દર્શનતો! ન ચાય. 
,વૈથી તેવુ' ધ્યાન ગર્દભસ્વારી, ઉંધાર રોકડા, મશાણુ શયન, કુસુંથા 
“કાપડ વગેરે જેવુ' છે. જયારે રસાત્મક એવા કૃષ્ણુ પરમાત્માનું મિલન 
ગજરવારી, રકડ રકમ, સજ્યા શયન, તથા રેશમી કાપડા જેવું” 
નિત્ય સુખકર છે. એમ ૩૯ થી ૪૭ કડીમાં સદષ્દાંત સમજાવ્યું છે. 
પછી આ રસજ્ઞ કવિ ભકિત ને યોગતે। તફાવત કડી ૪૪થી ૫૦ 
સુધીમાં સમજાવે છે અને કહે છે કે કૃષ્ણુ સાથે અમારાં મત મળી 
ગયાં છે હવે યોગ અને ધર્મની વાતોથી «એ મત ચળી ખીજે 
વળવાનાં નથી. ષછી કવિ વેદનાં સાધને!તે ફૂતરાંના ભસવા સાથે 
સરખાવે છે. તેનાથી જીવ સ'સારથી સાવધાન થાય. શ્રહમા ને મહાદેવ 
મનના ધ્યાનથી ઈશ્વરનાં દર્શન ઇચ્છે છે પણુ તેથી શું? પછી 
રાષમાં આવી ગોપીજને ફહે છે “કે કૃષ્ણુતે કહો કે કુખ્જાતે યોગ 


(૪૭1 


શીખવે અને હવે ગીધું કહે છે કે કુબ્ક્ન સાધે પ્રીતિ કરતાં તેમને 
વિચાર ન આવ્યો પણુ તેથી અમને લાજ આવે છે. પણુ પછી 
કહે છે કે તેમા તેનો દોષ નથી, એ તો ત્યાંના કુર્મગતે! પ્રતાપ છે; 
અતે કટાક્ષમાં કહે છે કે કૃષ્યુ હવે કુ“્ક્ન્રહ્લભ કહેવ્રાવવા ન્નેઝએ. 
પહી પોતાનાં પ્રેસ-તરવારની વાત ફહે છે. * 
“ગીત તરવાર બાંધા રે, પમ રે પાછા ફરે; 
“ત્તે-પે" મરણુ ભલ રે, જીવીને શું કરે? (૬૭) 
જેમ સિંહના વનમા બકરી ચરી શકતી નથી તેમ આ પ્રેમ- 
પ"થમાં મર્યાદાધર્મીપ ટકી શકે તેમ નથી. અમે આહીર જતિંતા છીએ, 
અમે તો 8રિને રસગીતના ગાનથી નચવી જાણીએ, તેતે અમે સવવ 
સોપ્યું છે. વગેરે કહી હવે ગોપીઓ પોતાના હૃદયની વાત કહે છે. 
ર્સાત્મા શૃષ્ણુ વ્રજમાં છે; મથુરામાં નથી. 
અમારો નાથ ઉદ્ઠ રે, મથુરા નથા ગયા, 
રખે દ ન લાગે રૈ, નયણામાં હીપી રહ્યા, (૭૫) 
એ સ્વરૂપ સ'ખ'ધ નથી રે, જીઓ પોથાં કથી; 
થ્રજમાં વિહાર કરે રે, તે તો તમે! દીઠા નથી. (૭૬) 
પહી ઉદ્વજીને ગોપીઓ કહે છે મલ્વ અતે ક'સ વધ ડરનાર 
કૃપ્ણુ બૈશ્વર્યાદિ ધર્મવાળા છે. વળો તમને આ પ્રેમપ"'થમાં ગમ ન 
પડતી હેય તો જ્યાં ત્યાં સુખથી ફરા, 
હુવે ગોપીઓ કહે છે આ રસાત્માં કૃષ્ણુ અમારા નયતમાં 
વસ્યા છે તેથી જેમ પ્રથમ રાસાદિ લીલાદ્ારા સગૂડમાં સુખ 
આપ્યુ તેડું સુખ અમને મળતું નથી; તેથી વિરહ વેદના થાય છે. 
આમ તેમની સચોટ વાણીથી ઉદ્દવજને અસર થઈ; અને નારદ 
પચરાત્ર પ્રમાણે માહાત્મ્ય સાન યુક્ત ભકિતથી ભગવાન મળે છે તે 
ભ્રમણા તેમની ભાગી અને સ ગર્જ ટળ્યો. હવે /ઉદ્વવઃગોપીપદના 
સ્પર્શની ઇચ્છા કરતાં કહે છે કે 


[૪1 


“સર્વને દુર્લભ ઘણું રે, ગોપીને સુલભ હરિ, 
તેની તમો ભક્તિ પામ્યા રૈ, કાણુ પુપ્ય કરી. ” (૯૯) 
હવે પકી પોતે ત્રજભક્તિની ઈચ્છા કરે છે અતે ગળગળા 
થઈ મંથુરા જાય છે તે કૃષ્ણુને કહે છે કેઃ 
“હુ તો મતિમ'દ પ્રભુ રં, વ્રજ નિદા કરી, 
મહા અપરાધ પડવો 9, જીબ્વા પાપે ભરી (૧૧૭) 
મેતો કઈ લક્યુ નડી ૨, મહાકર્મ જડ હુતો, 
ત્રજ-૫દરજ વ'દી રે, હવે કાઈ થમે છતે! (૧૧૮) 
છેવટે ગાપીએના સત્સ ગની ઉત્તમતા બતાવતાં કહે છે 3: 
“તમતે તે જણે રે, જેને સત્સ'ગ રે, 
જેને એક મન પ્રભુ રે, તમે।-શું રગ છે” (3૨૧0. 
છેનટે કૃપ્ણુની વિરહ તાપાત્મક ભક્તિ પુન: ભારતમા સ્થાપવા 
શ્રાવટ્લભાચાર્યજી અતે શ્રીવિદ્લનાથજી ઝગટ થયા છે તે વાત કરી, 
કડી ૧૩૭માં વૃસિ'ઠ મહેતાના સ'દર્ણમો કહે છે કેઃ 
“લજસા ભકિત ઘણીરે, શિવ જાણે સહી, 
વવી કોઈ રજ્કિ જનરે, તેહતે સધ લહી.” 
સુધ-તે ઠેકાણું લીલા શબ્દને! પાઠેશેદ મલે છે નને કે બન્ને 
પાઠભેદ્‌ રસ હ મહેતા માટે અતુકુળ છે. વળી શિવજતોા! આ કડીમાં 
ઉલ્લેખ પણુ ષ્યાન ખેચે તેવો છે. 
છેવટે કવિ કહે છે કે આ ગ્ર'થની રચના થીવલ્લભાચાર્ય વગેરે 
આચાર્ય પ્રનશ, સૂરદાસ નૃસિ"હ વગેરે ભક્તપ્રવરોના હેદયમાં વસેલી 
ગાપી ભકિતના અતુભવ ઉપરથી કહી છે. 
ત્રજની ઊ*ચી દશારૈ, સુહુ કેઈ મન ધરી, 
તે માહથા રકાણકા કાટીરે, રાસક-ગોતા કરી. (૧૪૩) 
ભીમની આ રસિક ગીતા મહા ભત કવિ ન'દદાસથ કન 


(૪૯1 


વ્રજભાષાના ભ્રમરગીત સાથે સરખાવી શકાય તેવી ઊ'ચી કક્ષાને આ 
એક ૧૩૫-૧૪૫) કડીને! સળ'ગ સુદર કાવ્યત્ર'ય છે. ચુજરાતી 
ભાષામાં આવુ' ભાવસમૃદ્ કાવ્ય ભાગ્યે જ નવા મળરી. 


(૧૦) હુરિદાસભ્નાઈ $ (સ ૧૬૬૦ થા ૧૭૩૦) તેએ 
ભરચના વતની હતા; પણ્‌ થીગાકલનાથજના સેવક થયા પછી 
શ્રીગાકુલ વર્યા તેમણું અનુભવાન'દ, વિરહ ગીતા, રસમ”જરી વગેરે 
અનેક ગ્રથે રચ્યા છે. તેમનાં પુત્રી મોમતીમેન પણુ ભકત કવચિત્રી 
હતા, તેમણે ફમન-રસ નામે એક સે(ટો માગલ્યને કાત્યત્ર'થ 
લખ્યા છે 


તેમણે ભ્રમરગીતાના અતુકરણુમાં વિરહગીતા લખી છે. 
વિરહગીનાતો વિષય શ્રીવિક્લનાથજીના ચોથા પુત્ર શ્રીગાકુલનામજી 
વિષેનો છે. શ્રીયોકુવનાથજીતો અસાધારણુ પ્રભાવ તેમના ભકતો ઉપર 
હતો, અને તેમના ભક્તો તેમને પરમાત્મા માતતા. જ્યારે શ્રીગોકુવ- 
નાથજી લીનામા પધાર્યા ( વિદેડુ થયા ) ત્યારે તેમના ભકતોને તેમતે 
વિયોગ અગ્નિ પેઠે દઝાડવા લાગ્યો. આ વિરહ તાપથી બચવા માટે 
ખીજી બાહારનુ કોઈ સાધન ન ઉતુ તેથી પ્રભુને ગાનઠ્દારા હદયમાં 
પધરાવી, તે વિરહતાપ શમાવવાને! એક જ ઉપાય હતો. તેથી તેમના 
અનેક ભકતકવિઓએ શ્રીજીના જીવન ને લીલા અ'ગે અતેક ભાવ- 
સમૃદ્ધ ગ્ર'થો। લખ્યા છે. વિરહગીતા આવી તાપાતમક વિરઠભક્તિનુ 
ફૂલ છે, જેમાં શ્રીગોકુવનાથજીનુ જવનચર્ત્રિ, દિનચર્યા અને મહા- 
ઓસચ્છવનૃ ગુંદર વર્ષુન છે. આ કાવ્ય શ્રથના ૩૦ પ્રભાવમાથા 
૨૬ પ્રભાવ મને છે. શરૂઆતના વિરહના બે ધોળ છે, તેમા કવિ 
કહે છે. વિરહ ભકિ1 સંયોગ ભક્તિ કરતાં બ્રક છે 


વિરહ સમે વિચાર કરતા, સેઇ વિરછ કલો તે, 
એ શ્લોક ત્રીમુખે કરી કલો, સ# ગ્રય પ્રસિદ્ર છે જે. (૪) 


(૫૦] 


પજ્ય% તેહતે દૈખીમે, સર્વત્ર તે તે તેહ, 
પૃધૃસનાગ તેહતે દેખીયે, સઘધી દિશે દિશ તેહ (પ) 
સ'જેગ્ય શ'ગાર તે પ્રથમ છે, પછે શ્રેછ તે વિરહ શ'ગાર, 
સદ્દ મ'થ-મતે તે પ્રસિદ્ધ છે, ફલ પ્રકરણે કલ્લો વિસ્તાર, (૬) 
જથુમ ભૂખ પિતા અન્ત ના સ્ચે, વિણુ તરસ ન જલ-સ્વાદ, 
તડકા વિણુ જણે નહિ, કો છાયાતુ' સુખ કાધ. (૭) 
એમ વિશ્હ વિણુ તે ન લહે, સ'જેગ્ય-તણું સુખ સાર, 
વિરહ તે તેહને ઉપજે, ન્યાહાં પ્રભુજીની કૃપા અપાર, (૮) 
ત્રીજ ધોળમાં ભકતોતો આ વિરહ ન્નેવા એક સખીને મોકલે 
છે, તે વિષે કવિ લખે છેઃ 
ધોલ વિરહનું સ ભલી, ગ્રભુ મનમાં કર્યો વિચાર; 
સખી એકને મેલી, નેવા સર્જ પ્રકાર, (૧) 
જે આગવ કરે વિતતી, વિરહણી સદિ-સમાજ, 
4રભુ નિકટથી આવ્યાં તમો, શું તું-શું છીજે અમો આજ. (૨) 
પેફેલ્લે પ્રાગટ્ય સાંભલ્યુ*, એક ભ્રમર આવીઓ તેહ, 
તે છપદ કશું સમજે નહિ, જે હેવ હેય તેહ, (૪) 
વલી પુય્ષ ન્નતિ મોકલ્યો, ઉ&્વ સુષ્યો તે પાસ, 
તે સ્તેઠ વિરહ જાણે નહિ, ને ડ્વીકટ વાટે ધાસ, (પ) 
આ ઉદ્દવજી અને ભ્રમર્‌ મુખ્ય જ્ઞાની ભકત તતા, રસાત્મક 
માગ્ષ્માં તેમતા પ્રવેશ ન હતો; તેથી ગોપીજનો પાસેથી પ્રેમ ભક્તિ 
સાંભળી પણુ તેની તેમતે બરાબર અસર ન થઈ. ન્યારે અહી' 
થ્રોગાકૂલેશજી, તેમની સખી અને વિરહી ભક્ત. સમાજ બધાં 
રસાત્મક માર્ગનાં છે, તેથી આ વિરહગીતામાં એકવાકયતા છે. 
તેથી કવિ કહે છે 'ે. 
હુવે પ્ત શુદ છરી સૂરેપ, એપના અલ્ારી વપ, 
ભ્રમ૨ ગીતા રીતે કહું, વિરહગીતા સાક્ષાત, (૮) 


1૫૧] 


ભ્રમગ્ગીતામા જેમ થ્રીકૃષ્ણુના ચરિત્રોનુ વર્ણન આવે છે તેમ 
વિરકગીતામાં થ્રીગાક્વેશપ્રભુના વિરહની શાતિ માટે તેમનુ આખુ 
જી4ન અતે તેમના જન્મ ઉત્સનતુ વર્ણન સખી આગ શ્રીગોકુલેશ 
પ્રભુના વિરડી સમ જ-ભક્તો કહે છે એક રીતે આ ગ્ર થ એતિહાસિક 
ત્રથ છે અને શ્રોગાકુલેશપ્રભુના ઉમદા જતની નોધપોથી સમાન છે? 
આ ગ્રથ અતુમ& સાસિક ગ્રથાક ૧૪તા ૧૧-૬૦ અકસા ચે 
પ્રગટ કર્ચ્યા છે, 


(૧૧ વિશ્વનાથ જાની કૃષ્ણુના માતૃપ્રેમ અને જગરાદાના 
અપત્ય-વાત્સલ્ય ભાત્ર અતે માર્દવભાવનુ દર્શન કરાવતો અક ઉત્તમ 
કાત્યગ્રથ પ્રેમ-પચીરસી-પચીસ પરોગાળેો આ કિતે। રચેલે! શ ય છે, 
આ કાવ્ય સૌથી પ્રથમ પ્રાચીન ગુજર કાત્ય નામના ત્ર થના પા ૮૨્થાં 
૧૧૮માં પ્રગટ મચુ છે આ કવિના રચેલા સગાળ ચરિત્ર અતે મોસાળ 
ચરિત્ર ઉપરથી કવિ પાટણુનો! વતની તથા સ. ૧૭૦૮મા તે બન્ને 
કાવ્યત્રથા રચ્યા હોવાથી હયાત હતો! એમ કવિ ચરિતમાં જણાવ્યુ 
છે વળી આ કનિતી રચેતી ચાતુરી ચાલીશીની ખ ડિત પ્રત પ્રાચીન 
સાહિત્યના અભ્યાસી શ્રી ભોગીવાલ સાડેસગને મલી હતી તેમાં ૧૦ 
પદ છે 

આદ ચતુર, ચાતુરી કે ચતુરા ચાલીશીની એક પ્રત પ્રાચીન 
ગુજરાતી સાહિત્યના સારા સ શોધક તયા સગ્રાહક ડો થ્રી મ જીનાલ 
૨. મજસુદાર તરફ્થી મને નેના મળી હતી તે હગ્તલિખિત 
શ્રયમાં શરૂઆતમાં (૧) નગ્સિંહ મહેતા ને ગોવિંદના પ્રભાતિયા 
અને (૨ર) રધુનાથકૃત ઉત સ દેજ્ઞ છે. ત્યાર પછી તે અક્ષરા કરતા 
જીદા મુંદર અક્ષરોમાં ૩) “અથ ચતુર ચાત્રીસી લખી છે? એમ 
શરેઆત કરતી ૪૦ પદૈની અખડ પ્રત પા ૧ થી ૩૮ સુધીમા છે ત્યાર 
બાદ (૪) રસિક રાસ કે રાજ નામતે! વિશ્વનાથ વિરચિત રાનાકૃષ્ણ્‌ 
પ્રથમ સમાગમ વર્ણન નામતેદ અષ્ટમો વિતેદદ પુર્ણુ સમાપ્ત 


[ ૫૨] 


પ્રતિશ્રો એમ છે તૈ ત્રથના પાના ૧થી ૪૦ છે આ ગસિશ્રાજ ત્ર થ 
વિશ્ચનાધે સ 1૫૬૨ જેઠ સુદ ખીજ ને વાર ગુરુ લખ્યાનો તેમા 
ઉરતેખ છઠ 

જસવ્ત પદ (૨) બાસ જ, તે જેષ્ટ સુદિ તિથિ ખીજ 


વારગુર તે ૪દુ ત્રય ત્રય પ્રાણુ રીજ ' (૯) 
વિશ્વવાથ કગ ન્નેડી કહે રે, કૃષ્ણુ રાધા પાસ 
અધાર અમાને પમાડે નાશ ૬૯૭) 


શતિ મોહોટાતે નમુ હું, નથુ ચરતે ચરણુ, 
દન)મૃ રાધાકૃષ્ણુતે જે રાખ હું તે શહ (૯૮/ 
ગાયત્રીને હુ નમુ, મનધી નમુ વાણી વૈદ (૯૯! 
ડી ન ્ 7૯ કડી ત્ 
ચાતુર જનને! ત્રથ છે એ રસિકતા! છે રાજ, 
નાથ કર્‌ જેડી કહે છે, જે જે શ્રીમાહારાજ (૧૦૦૫ 
શીખે ભણે ને ગાયે સાભલે, તેની પાચે આસ, 
1ડિશ્રનાથ કર ન્નેડી કેહે છે, ચરણુ રાખો માહઠારાજ ૧૦૧) 
જ્યારે આ કાવ્યતી રચના સાલ સ ૧૭૬ર્મા દતપ્તરામ 
હસ્ત લિખિતગ્રથ સૂચીન ૨૦૯મા આપી છે જે પ્રતસ ૧૮૩૪ની 
ઉતારેલી છે ન્તયાર પ્રે શ્રી મજ્સુદાર વળી હરતગ્રતમા ઉતાર્યાની 
સવત નથી પણુ પ્રત ન્નેતા ૧૮મા સ વતની લાગે છે 


(૧) પણુ શસિકરાજને। કર્તા વિશ્વનાથ કવિ અને ચતુગ- 
ચાલીસી ને પ્રેમ પીસીને કર્તા વિશ્વનાથ જાતી-એ નામ સામ્યથાં 
એક જ વ્યક્તિ હોય તેમ લ ગતું નથી રસિકરાજ્ને। કતા વિશ્વનાય 
પોતાને નનની કોઈ ટેંકાણે કહેતો નથી ન્યારે ચતુરા ચાલીસીમા 
વિશ્વનાયની ૭ાપ ૧૮ પદોમાં ને જની છાપ ૨૨ પદોમાં છે, «યારે 
પ્રેમ પચીસીમા વિશ્નનાથ ૭ાપ ૧ પદમાં ને જાની છાપ ૨૪ પદેમા 
જી (૨) રસિકરાજના મગલાચરણુમા વિશ્વનાથ ગણુપતિ અને 
સરમ્નતૌતી પ્રાર્થના કરે છે ન્યારે તિશ્ગનાથ ન1 1 ચતુરા ચાલીશી 


પડ 


“ પ્રેમ પચીસીમા મ'ગલાચરણુ ન કરતા સીધે! કાવ્ય રચવા માંડે છે. 
/( આવો પ્રયત્ન ન'દદાસજએ બ્રમરગીતનાો રચના વખતે કર્યો છે ) 
તેમ પતા તેના ભડિત ભાવના દર્શન કાવ્યમાં ષહુ સુદર રીતે ચાય છે. 


તેવી રીતે મે સાળા ચરિત્ર અને સગાળ ચરિત્રના વિશ્વનાથ 
અને વિશ્વનાથ ન્નની એક હેય તેમ લાત્રતું નથી. તે વિષે નક્કાં 
નિણુય માટે વધુ અભ્ય.સની આવશ્યકતા છે મો ચ વાળા વિશ્વનાથ 
શ'ગલાચરણ્‌મા શ્રીદામોદરજની શ્તૃતિ કરે છે તે છેનટે ૧૩મા કડવામાં 
ફ્લક્નતિ આપતા કહે છે કે “ ભાવે કરીતે સાભળૅ તે તરે નરને 
નાર.” જયારે વિશ્વનાથ જનની પોતાના બન્ને ગ્ર થોમા પ્રભુ તેના 
ઉપર ગ્તેહ રાખમે, એ ફતશથ્રુતિ જણાવે છે. 


“એય પ'ચવીશી પ્રેમની. ગાશે સુણુમે જેહ, 

જની જદુપતિરાખમે રે, તે જત ઉપર્‌ નેહ (પાવું 3૨૧) 
સેમ પ્રભા ષી રાધાજી કે, દૂતી થૈને જ્રરેજી, 
વિશ્વનાથ પ્રભુ પ્રેમે પાળરો, જે કો હરિરસ ગાશેજી ” ચ ચા. પ૬ ૪૦ 


આ વિશ્વનાચ જાની પુષ્ટિમાર્ગી“પય ભક્ત કવિ હોવા સભવ 
છે તેનુ* રચેલુ શ્રોનાથજી વિષેનુ' ધોળ એક ઉમ્તલિખિત પ્રતમાથી 
મળી આક્યુ છે તે હમ્તપ્રત સ.૧૮૦૦ની છે આ ડાવ્ય અતુત્રહ 
વર્ષ ૨૦ના અ*ક ૩૦મા આપ્યુ છે. તે નીચે મુજબ છે 
મહારા મનના માન્યા (૨) શ્રીનાથજી તમને નેવાના કેડ; 

હુ* તો હીડુ મે!ડામોડ, ચીર જીવો તમારી જ્ેડચરે. ૧] 
વેણુ વજડી રે (૨) ધોડી જાઉ વ્યાકુલ યઈ શ્રજનાર 
ગુણુની વેધી ગાપિકા, ઘેર રોતા મેલ્યા બાલ્ય ૨) 
સેરરીએ ન્નેતા રે ર1 ધોડી નરહ સાહમા મલ્યો, 


છુ તો લળી લાચુ* પાય; ખોલાવ્યા બેણલે નહી , . 
માઠારા હઈડામાં શુ થાય રૅ (૩) 


૫૪] 


નાથજી જેવા રે ૨) ધોડી જાઉં તીસરી રે સાય ગરૂવા ગાોકલચ દ, 
મુંદર સુખને ભામણે, એઘની મીઠલડીમાંહ છે રે કદ (૪ 


રીસ,વ્યા રે (૨) મહારા રહીએ નહિ, પેલાં દુરીજન કરતે મોલ, 
અમે તો હવા છીએ વાલા, તમે તમારે તોલ રે, (૫) 


જાનીના ઠાકરરે (૨, ધોડી જાઉ' અમો છુ અજાણુ, 
ગ્રેમ ધરીતે ખમે!લાવજે, અમે! મૂકી દીધી છે માન રે. (1) 


આ પદ્મા ચીર"જીવો તમારી ન્ેડય' તે શ્રીગાકુલમાં શ્રીગેકુલ 
નાથજીતુ' રવરૂષ (જે શ્રીનાથજી નામે ઓળખાય છે) ને સાથે 
શ્રીમ્વામિનીજી ળિગજે છે તેનુ વર્ણન છે. તથા ગુસ્વા ગોકુલચ"દ 
તે શ્રીગાોકુલનાથજી ચતુર્થઃકુમાસ્તુ' વર્ણન છે. રાસલીલા વખતે ગોપી- 
જનોને માનભાવ થયો તેથી ભગવાન અદશ્ય થયા. એથી દીતતા 
આવી જજે પુષ્ટિમાગા'ય પોષક છે. તે વાત “પ્રેમ ધરીને મોલવજે, અમો! 
મૃકી દીધી છે માન ર' એમાં આ ભકતકવિ કહે છે. તેતા પેમયચીસી 
તૈ ચતુરા ચાલીસીમાં આ પ્રુષ્ટિમાગીપ્ય ભાવે! સારી રીતે મળી આવે 
છે. પ્રેમપચીસી વિષે અતુત્રહમા લખવામાં આવ્યું છે; યારે ચતુરા- 
ચાલીસી વિષે કઈક નીચે લખુ” છું. 


પહેલે જન્મે કો પહાતી, નેોહેતો પરણી નાથ, 
જની સમો! જણે નહિ તે ઈમ ન્નેડે હાથ. (પદ ૪) 
વિશ્વનાથ વિને વિન'તી, રખે માનતા થોડી ? 1૫૬ પ] 
મરજદા મતથી તજરે, હુ'તે રુ કરશે સ“સાર, 
નતનીતે! પ્રભુ નને મલે રે, તો કીજે કોડ વિચાર. (પદ ૬) 
દઆસ'ધુ દામોદર પાંમી, પ્રગટ જે રસ થાશે, 
વિશ્વનાથ સરખો! કવિ, કલમાં કયમ ગાઓ ન્નરો. (પદ ૧૫)* 
ન"દકુઅર નાર પામી, ખ્ેટેવેદના સકલ વામી, 
શ્રનાથ ડેરા સ્વામી, દષ્ટ અમૃત સરખી, (પદ ૧૬) 


[૫૫] 


એ જેડી જશરૂપ રસિકતી, મોહનતલ રાખે! મામ; 
વિશ્વનાય સુણુતાં સખ આપે, ઘડી 4'મતી જામ (પદ ૫૮) 

પતિ મહલીને ડેએ પ્રમદા, પુસ્ધોત્તમતે મલચે ૨; 
શતી જામત દેખતા, માહારી ઠરી રોલીમ્‌ ભવશે રે. ર૨) 

ભૂષ્યુ એક અ“પતુ* આપે!, તો હૈડુ' માહારું હીસે; 
વિશ્વનાથ પ્રભુ સાહાસુ* ન્નેતાં, સરવે તાહા દીસે ૩૫! 


પુષ્ટિમાગી્ય સિદ્ધાત પ્રમાણે જેણે જીવતાં કૃષ્ણુને વશ કર્યા 
છે તે સસારમા કૈ બીજી રીતે કયાંય ડૂબેવા નથી; તેથી મોસાળ 
ચરિત્રની કનશ્રતિ પ્રમાણે “ તરે નર તે નાર” તે તેમતા માટે પ્રશ્ન 
નથી. પ્રેમ-પથીમીની જેટવી હસ્તપ્રતો મલે છે તેમા શ્રીનાથજી સત્‌ 
છે તેવું કે તેતે મળતું મથાળે લખાણુ હોય છે, તથા તે મ્રય 
પુધિમામી“ય સાહિત્યમાં લખેલ! હોય છે, તેથી પણુ વિશ્વનાથ જની 
પુદ્દિમા્ગી'ય હોવા સ'ભવ છે 
(૧૨) મણાકવિ ઝેમાન'દ (શ ૧૭૦૧ થી ૧૯૭૫ )-શ્રીભા. 
-૧૦ ૨8». ૪૬-૪૭નતા આધારે લખાએલી આ બ્રમર ગીતા તચા 
બ્રમર પચીસી એ બન્ને એક જ પ્રેમાન'દતી હોય કે ન હોય છતા તે 
બન્તે કાવ્યોમાં પ્રેમાન'દે જે લોકરજનદારા સાત અતે ભકિત 
૨મ વહેડાવ્યા છે તે તો તેના જેવા લોકહદયના યથાર્ષ પરીક્ષકથી 
જ ળની શકે. વળ પ્રેમાન'દ સબ્કૃતુ પડડિત અતે અભ્યાસી હોવાથી, 
તેના ગ્રશોમાં કેટલીક વખત સુ'દર રીતે ખીશ્ત ગ્રધોમાથી સુ'દર 
ભાવ લઈતે થચથાર્ય ગોઠવે છે. જેમ કૅ કડવા ૧૨૪ મા (પા ૧૨૨) 
લખે છે. 
મહિયારી મધુપુરને માગ્ગ, ઊભી પથ ન્હિળે, 
કુબ્ન મોકયનુ' સુખ સભારી, નયે આંસુ ઢાળે. (૬) 
જમુના સાગરપે" થઈ મોટી, તો ઉશ#ત'ઘન કેમ યાય; 
મર્જદા-લક્ષણુ પર્વત મધ્યે, તો ગોપ વધૂ કેમ જય, (૭) 


[૫૬] 


આના જેવી વાત ઉદ્દવટૂતમાં શ્રોમાધવ ભટ્ટાચાર્યજ કહે છે 
જુ “કૃષ્ણુ વિના સૌ દીન બની ગયા, પણુ એક શ્રીયમુનાજી મૃગલે!- 
ચની ત્રશ્ન"ગએઓના રડવાના કારણુથી હ મેશા વધતી જય છે. ” વળી 
ઉઠ્દવજી “ ભારે પુરૃષ ભકતરાજ છે' એમ વ્ય“ગમા કહીતે ગોપીજને! 
મતે કામભાવે ભજે છે તેથી “આકા અ'વશે તો ઉપહાસ થશે, 
તમા જાઓ તાહા ભાઈ” એમ તેમની લધુતા ઉવર ઉવરથી કૃષ્ણુ 
બૃતાવે છે. તેથી ઉદ્દવ છ મથુગના કૃષ્ણુતે વેશ ધરી રયમ! બેસી 
ગોકુલ આવ્યા, અહી તેઓને નદ યશેોમતીના કૃષ્ણુ વિગ્છતે! સખ્ત 
અતુભવ થાય છે અને સાની હોવા છતાં થીકૃષ્ણુમાં આ અ'ગેતે! 
રાષ જણાતાં કહે છે: 
ધૈષ્ણુવ મનમા ઘણું આવે રે, શ્રીકૃષ્ણુતે આવડ કગ્વુ ન ધટે; 
ઘણું ગોપ્લે।ક મનના નિર્ષ 1, ન આવે વસુદેવકી સે!ળમી કળા.' 
(કડવું ૧૨૬-કડી ર૪ 
આપ ત્રજભૂમિમાને। સ્પર્શ થતા જ્ઞાની ઉદયમાં પ્રેમ પ્રગટે છે. 
આ ભાવ શ્રીસુમાધિનીજ અનુમાર છે. ભા. ૧૦-૪૭ની ટીકા 
શ્રીવલમાચાર્ય જી. 
પછી ઉદહ્વજી જ્ઞાનની વાત કહે છે ત્યારે “અમે સ્યામ છીએ, 
અમને સાનતે। રગ લાગે તેમ નથી;' એમ કહી યશોદામાં કૃષ્ણનાં 
બાલચરિત્રિ વર્ણવવા ખેસી જાય છે ત્યારે તેમનામાં ગગાના પૂર્‌ 
જેવા વાત્સલ્યભાવ પ્રગટે છે. કડવા ૧૨૮માં ગોપીજનોનું પ્રાતઃ 
કર્મ નનેત ઉદ્વ નવમી કડીમાં કહે છેઃ 
વર્તેહ દેખી વ્રજનારનો, ઉદ્ધવ-નયણે જળીધાર; 
જઈ દરરણુ કરુ' ગોપીતણું, મારો સફલ થાય અવતાર” 
કડવા ૧૨૯માં ગાપી-ઉદ્દવ સ'વાદમાં ઉદ્દવજી ગોપીજ્નેને 
અપ્યાત્મ જ્ઞાન આપે છે તેથી કડવા ૧૩૦માં કહે છેઃ 
અમૃતતે। ઘટ સુખ લગી ભરિયો, ઉપર ભરિયે તે વહી ન્નય; 
શ્રીકૃષ્ણુ ભર્યા છે ક'ઠ-પ્રમાણે, તો કેમ નગ સમાય 1” 


[૫૭] 


આ વખતે પગે! ભ્રમર આવે છે, તે જ કૃષ્ણુ છે એમ માની 
કહે છે, તું દોઢ પશુ છે તેથી “ રાધા-૫'કજ પરહરી, કીધે! દાસી-ધ'તુરે 
વિશ્રામ.” આમ રૃપ્ણુતે શષમાં દોષ દે છે; ત્યારે ઉહવજી જ્ઞાનથી 
તેમનુ" મન મનાવવા કડવા ૧૩૩માં વિવિધ ૬ષ્ટાતો આપે છે; ત્યારે 
ગાપીએઓ ત્તાનને બોર સાથે અતે કૃષ્ણુને દ્રાક્ષ સાથે સરખાવી 
કહે છે 'કૃખ્મુ અમારે સવર્ષસ્વ છે. યોગ વગેરે અમારે માટે નકામા છે,' 

“ અમો! તપ ત્રિકમજી, જપ જીવતજી, વ્રત વિટ્ટલજીનું કી જે રે, 
સર્વસ્વ દાન હરિને આપ્યું, ખીજા" દાન નવ કરીએ રે '' 

આ ગાપી ફેહ્વ સ'વાદથી ઉદ્વજી ક્પષ્ટ રીતે પ્રેમ સ્વરૂપા 
ગોાપીજતોને ઓળખે છે અને ગાપીજનેોને પર્ગ પડી “ ધન્ય શ્રી 
ગોકુલ--” કહી કડવા ૧૩૫માં સ્તુતિ કરે છે 

છેવટે કડવા ૧૩૬માં પ્રેમાન'દતો મશ્કરે સ્વભાવ જશોદાના 
મુખે ખોલાવે છે. 


“એટલું કહેને દેવકાને, પુત્રવુ સુખ લીધું અમો, 
પાગે લાગશે કુળવ'ત કુખ્જ વહુનાં સુખ લેજે તમો. ”' 


શ્રેમાન દની ભ્રમરગીતામાં બેહેદેવની ભ્રમરગીતા, ભીમ વૈષ્ણુવની 
ર્સિકગીતા અને વિશ્વના જાનીતી પ્રેમપચીસમાથી કેટલીક 
સરખામણીએ અને ફડીઓ મળતી આવે છે; તેથી તો પ્રેમાન'દ જેવા 
અભ્યાસી લેક હૃદયઝ મણાકવિનું ૭ાશમાંથી માખણુ કાઢી આપ્યા 
જ્ટેવું પુષ્ય કાર્ય છે જે તેતે શોભા આપનાર છે. 

*ભ્રમર-પચીસી. શ્રોષતિ; શ્રોશુર-યર્ણુ કમળનં ધ્યાન 
હદયમાં રાખુ' છ. ' એ આર*ભિક સ્તુતિ મહાકવિ પ્રેમાનદના બીજ્ત* 
આખ્યાતોની પ્રાર"ભિક સ્તુતિ કરતાં જુદી પડે છે તે પ્યાનમાં લેવા 
જેવું છે. પ્રેમાન'દે ભ્રમર ગીતામાં સાન તત્ત્વ વિશેષ સમજાવ્યુ” છે ન્યારે 
જ્ર્-પયમ્યખે ઝેખ લત શપકર વહુ ઝેક સુક્પેદ છે. સપ જતા દખ 


[6૨1 


તે કવિ તે પહેલાં થયો હતો તે નકી છે, તેનાં બીજ કાવ્યો 
નવા મળતા નથી, પણુ ગુજરાતી હાથપ્રતોની સ“કલિત યાદી 
પા, ૧૪ માં કલ્યાણુ પદ બેણ-કા-દો. ભા, છ માં છપાયાં છે, ત્યાં 
તેની પાદટિપમાં “એ નામને સાધુ ડાકોરમાં સ" ૧૮૯૦ માં 
હયાત હતા (છ વિ. રાવલ) તેમ લષ્યુ" છે, તેથી આ કલ્યાણુ 
જાદો લાગે છે અગર રાવળનુ* કથન વિશ્વાસજનક ન પણુ હોય. 


(૧૭) ગોવિદરામ :--આ કવિની બ્રમરગીતા ' પા. ૨૨૬ 
ઘી ૨૩૦) અતુગ્રહ માસિક વર્ષ ૧૯ના અ'ક ૮ના પા ર૦ થી 
ર૫ મા છે. તમા મે' ગુજરાતી સાહિત્યમાં થઈ ગયેલા ગોવિ'દ 
નામના કવિઓની ચર્ચા કરી છે. વલ્લભાખ્યાનના રચનાર ગાપાલદાસ 
ભાઇએ «સિંહ મહેતા ને ગોવિદ નામે કેટલાંક પદો લખ્યાં છે સ". 
૧૮૦૫ની ઉસ્તપ્રતોમા મોરથીનાં બે પદ તેના છે તથા રાસલીલાનાં 
ત્રણુ પદ પ્રે. મ'જુલાલભાઈ વાળી સ. ૧૮૨૯ની પ્રતમાં છે, 
જેમા રસગીતા અને ચતુર્જુજની ખ'ડિત બ્રમર ગીતા છે ગોવિંદ 
ક્રવિનુ' પ્રભાતિયુ” પ્રો મ'જુલાલભાઈની ઉસ્તપ્રત ચતુરા ચાલીશીમાં 
છે, આ ભ્રમરગીતા ચુજરાત વિધાનસભાની હસ્તલિખિત વિભામની 
ન. ૧૦૮૯ની પ્રતમાથી લીધી છે. તે હરતપ્રત સ' ૧૮૯૭ ના 
શ્રાવણુ સુદ ૪ની છે. ક 

(૧૮) રત્નેદ--ઓધવજના મહિના બ્ર-કા. દો. ભા. યલામા 
મુ્રતિ થયા છે. તેની હસ્તપ્રત મલતી નથી તે ખેડાના વતની 
હતો એેમ સ'કલિત યાદી પા. ૧૭ માં લખ્યું છે. તેની રચેલી 
દાનલીલાની હરતપ્રત હ ૧૯૪-સત ૬-૧૬ એમ બે મલે છે. 

(૧૯) વહ્લભઃ--(સ. ૧૭૬૬ થી હર્‌ મા હયાત હતો) 
વ્રજવિયાગને! ગરખો। રચનાર આ કવિ જતે ભટ્ટ મેવાડા બાહાણુ 
હતો. તે અમદાવાદતે! વતની હત્તા અને વવ્લભ ધોાળાના નામે 
એઓળખાય છે, તે માતાજીને પરમ ભકત હતા છતાં તેણે થીકૃધ્ણુ 


[ 63) 


તિષે સારા ધોળ તથા કાવ્યો લખ્યા છે તેના જીડન અતે કવન 
અગે સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક સગ્થા તરફથી પ્રેમાન દ સાહિત્ય સભા- 
દ્દારા એક દળદાર ગ્ર થ પ્રે. ત્રી મજાલાવ ર મજમુદારને! સ પાદન 
કરેલો ગયા વર્ષમાં [સ . ૨૦૧૯ મા$ પગટ ચમે છે 
(૨૦) પ્રીતમદ્ાસઃ--(સ' ૧૭૭૪-૧૮૫૪) તે સાતિયે બહ્માભટ 
અને ખેડા જિલ્લાના સ ધેસર ગામને વતની સાધુ હતો. તેના 
ઘણુ મ્રધે! પ્રીતમ વાણી નામે સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક સ'મ્થા તરફથા 
પ્રગટ થયા છે. તેના પરો સર્મ શ્રાહી અતે ભકિત ભર્યા છે, તેની સરસ 
-- ગાતા ઉપર બેહેદેવની ભ્રમર મીતા કરતા ભીમ વૈષ્યુનની રસ- 
ગીતાની વિશેષ અસર છે, એમ લાગે છે તેણ *્સગીતાના ભાવો 
સરસ-ગીતામા વિમ્તાર્થીં સમજવ્યા છે. તે પણુ ભીમ પેડે ઉષ્ધવજી 
માટે લખે છે. 
“એવા જત હરિને વાહવા, જાળવે ન્ેઈને, 
જરા અભિમાન આવે, નાખે વિષ ધોઈને (વિશ્રામ ૧-કડી ૭) 
વિથ્રામ ૩ જાતી કડી ૧૨ થી ૧૭-ઉધ્ધવજીના વર્ણુનનુ 
સુરેખચિત્ર તેણે દોયુ” છે. તેણે ખાહમાણાના જાતિ અભિમાન માટે 
વિશ્રામ ૧૪ ની કડી ૧૬ થી ૧૯ મા સરસ લખ્યુ છે, ગાવિ પત્તીઓને 
ત્તેમના પતિઓ કહે છે: 
[ગષ્ણુને લાત્ત મારી, એડવા મોટા અમો, 
એવુ કળ ઊંચુ" અમાડુ' તેતે તજો તમે; 
અબળા કહે “હ ચપણુ ગણ્યુ જેણે દેહતણુ , 
પહી તે અધમ યઈ, દુ ખ્ખ પામે ધણુ - 
ભ્રગુજીએ લાત મારી, ભલુ પણુ ચુ થયુ ? 
તમને ભીખ મગાવી પ્રભુનું શુ ગયુ ? 
સાટે આભિમાન મૂકો, સ્વામી શરીરવુ 2 
દરશન કરવા દીને જદુવીરનુ . 


[૬૪] 


બા આખો મ્રથ સમજવામાં સહેલો છતા સઃગ્મ્ર'હી ઢે. નને કે 
તે ધુષ્ટિમાર્ગીપય નથી છતા તેના પદોમાં તેના ભાવે વિશેષ જણાય 
છે, તેણું આ કાવ્ય સ'. ૧૮૩૧ મા રચ્યુ' હતુ આ મ્રથની હગ્ત- 
લિખિત પત્ર ચિ -મધુસુદન અુટાલાને ઉમરેડ્થી મલી છે તેના 
૪પશ્થી પાટ શેદ આપ્યા છે. 


(૨૧) ભકત કવિ દયારામભાઈ.--ાસ. ૧૮૩૩ થી ૧૯૦૯) 
આ સમથ રસિક ભકતકવિડું ચગ્નિ તથા સાહિત્ય ગુજ્ગતમ 
ખૂઠુ પ્રસિધ્ધ છે. તે વિષે જીદા જુદા અનેક સાક્ષરા તથા ભકતોએ 
વિવિધ દષ્ટિથી લેખે લખી તથા તેમતુ સાહિત્ય સારી રીતે સ ગાધી 
પ્રમઢ કર્છુ છે અતે તે કાર્ય હજ ચાલુ છે. ગુજરાતના સમય* 
તત્તજ્ઞાની અતે સ'હિત્યકાર પ્રો. શ્રી જેઠાલાલ ગો. શાહે 'દયારામતુ 
જીતન દર્ષણુ' એક વિરતૃત ત્ર'થ સ* ૨૦૧૯માં તાજેતરમા 
પ્રગટ કર્યો છે 

શ્રેમરસ-ગૌતા (પા. ૨૭૦ થી ૨૯૨) ના પ્રથમ ત્રયુ પદ 
ઉદ્દવ વિષેના છે ચોથા પદમાં નદજ કહે છેઃ 

“આજ એક ગોકુત વિના, આનદ આપે જકતને, 

દયાના પ્રભુ પ્રાણુવ(વભ, પીડૅ પ્રેમી ભક્તને. (૯). 

આ પ્રેમી નદ-યશેોદાને ઉદ્દદાજી સાનની વાતે( કરે છે ત્યારે 
તેને! ઉત્તર યશોદા કૃષ્ણુના બાત્ર ચગ્ત્રિથી આપે છે નવમા પદથી 
ઉદ્દવજીને ગોપીજનેની પ્રેમભક્તિનાં દર્શન થાય છે, તે ન્નેતા 
આ જ્ઞાની કવિ કૃતકૃત્ય થયા માને છે. પછી ગોપીજનો કૃષ્ણુ વિષે 
પોતાના પ્રેમની વાતે ૧૦ થી ૧૩ પદ સુધી વ્યગમા કહે છે; જે 
૧૪મા પદમા ઉદ્ધવ સાનને યોગયી ગોપીઓને મન પગ્માત્મામાં 
પરવા કહે છે ત્યારે તે ચોગની વાતો સાભળનાથી ગાપીજને।ના 


ગ્રેમી હૈઘ્યમાં અત્ય'ત પીડા યાય છે કો તેનુ સ્વમાન ઘવાનું 
માતી ગિંહ પૅકે ઉ૭ળી પડે છે ને કહે છે 


46૫1 


* અમારા ઉર સ્નેહ ભર્યા, ત્યાહાં તંગ ળિચારા કયાદ ઠરે, 
ચાટુવા ખાઈ પ્રેમના, અથડાત્ને પ્રેમે મરે ” (પદ ૧૫) 
પછી પ્રેમી ભક્તતી અનન્યતાની વાત ડરી કહે છે 
ઇ ઝુગ્-સરખુ સ્તેહ પાખે, ગ્તેહ તે અમૃત ખડુ.” પછી 
રડકા ન માછવાના પ્રેમતુઃ અ તર સાની તે પ્રેમી વચ્ચે ગણાવે છે 
અને તે વાત્ત ચમનનવવા અનેક ૬૪ાતોતી વર્ષા કરે છે. એટલામા 
ત્યા ભ્રમ- આવી ચઢે છે, તેઠ્દારા ગોપીઓ ઉઠ્વતે પ્રેમી ભકતના 
ધર્મ કટે છે, છેનટે આ વાત ઉડવજીના અ તરમા ઉતરે છે ત્તેથી ખોલે 
છે “યાહા સમુદ્ર ઉતટયો સ્તેહતો, ત્યાહો જેમ ફૂપનુ જુ ગજુ'?₹” 
ઉડ કહે “ સહુ છોડીને, હું ચરણુ ગોપીના ભજી ?” છેનટે કવિ 
કહે છે “ગુર થાના આવ્યા હતા પણુ, શિષ્ય ચયા સ્યામાં તણા ” 
(પદ ૧૯) “જ્ઞાની મટીતૈ થયા પ્રેમી ગાળી દીધો ગને ” ( પદ 
૨૦,/ આમ આ ભાતકનિની તાણી મર્મિક, યથાર્થ ભાવ સાધક 
છ તેમની પ્રેમ પરીંછ્ણાની ગરબી “ ઓઆધનજી છે અળગીરે વાત એક 
પ્રેમ તણી ' તે પ્રેમ રસ-ગીતાના અતુસધાનમા છે. 
આ મ્રથની સ ૧૮૬૭ ની હસ્તલિખિત પ્રત તથા મે 
શિલાલેખતી પ્રતો, દયારામભાઈના પ્રેમી અને અભ્યાસી ભકત 
વષીલ શ્રી ગાવિ'દ્વાલ છટાલાવ પરીખ તરફથી મને મળી હતી 


(૨ર) સુક્તાન'* (સ ૧૮૮૦ની રચના) સ્વામિતાગયણુ 
સ“પ્રદાયના પરમસત કવિની રચેલી ઉર્વ ગીતામાં ૧૦૮ કડવા 
અને ૨૭ પદ છે. તેએ છેલ્લા કડડ(મા અ! વિષે લખે છે કે, 


“ઝએધવગીતા આદરે કરિ, સુણે સણાવે જેહ, 
કમવનોચન કૃષ્ણુનિ, દઢ ભક્તિ પામે તેઠ ” 
જ્રેમ અચલ ગર૪નારિને, પ્રભુ સગ્ય અનત અપાર, 
પરે પરે આ ગત્રથમા, વર્ણુયો વારવાર. 


(4$) 


સ'તત અઢારતે એસિયે,, કૃપ્ણુપક્ષ થ્રાવણુ મામ, ' 
( અજુમી શુધડાસરે, થયો પૂરણુ ત્રશથથ પ્રકાશ 
દુર્ગપત્તતમાં કરિ, રુભ ગીતા અર્થ ગભીર, 
ગાયુ શીખે જે ગપ્રેમસુ, તેને રિજે શ્રીબલવી- ” 


આ ભકત કવિ ઉદ્દેવ ગોતાને “હરિ જ્રકતને। શણુમાર અને 
સદ્મ્રથ કેરે સાર” ગણાવે છે તે વાત ત્રથ વાચતા યયાથ' 
જણાય છે જે 


આ ઉદ્દવ ગૌતાની રચના શ્રીભાગવત અતુસારે થઈ છે. તેનાં 
શરઆતન! નવ કડવામાં ન'દ-3૬વ સવાદ અતે ૧૦ થી ૨૦ 
કડવામાં પૂતતા વધી વૈકુ& દર્શનની લીલા ગાોપીએ વર્ણવે છે. 
૨૧ ચી૨૩મા બ્રમરને ઠેપક છે, પછી ૨૫ ચી ૪૭ કડવામાં વાલીવધ, 
વામનચરિત્ર અતે સીતાત્યાગ વિષે વિંરતાગ્થી વર્ણન આવે છે. 
કેડેવા ૪૯ થી ૫૧મા ઉદ્વવજીની સાનની વાતો છે. ત્યારગાદ પ૩ થી ૭૭ 
કડનામાં ગોપીભાવને। ઉત્કર્ષ ખતાવતુ રાસલીલાનુ સઇ વર્ણન છે 
અહીથી આ સત ભડ્તકવિનુ” હદય ખીલે છે ને રાસવીવાનુ' રહ્ય 
સમજાવતા કડના પ૯મા કહે છેઃ શ 

“તમે સાચા પતિ સૌના, ળિજા તે અબલાના ૬૬, , 

પતિ ન્નણી પશ તુલ્ય નાગ, પડે છે મોહને ફદ. ” 

પર્તિ શખ્દતો અરથ એ છે, પાલે આલોક--સ્પરલેક, 

એવા પતિ તમે એક છો, મેટણુ વિકટ ભવરોક. 
વળો તેઓ રાસલીલાનુ* વર્ષ્ઝન થીસુમોધિનીજ પ્રમાણે કરે છેઃ 

“ખે ખે વિનતારત્નને મધ્ય, થયા એક એક આપ, 

અન્યો અન્ય ભુજતે ગ્રહિ, કિધો સુદગ રાગ આલાપ, ” 

ક3વ! ૮૦૨ કૃષ્ણ શ્ય) ન્તય છે કૈચ્શ્ાસધાટઠ મૂચર્ઝા પાઝે 
છુ કૃષ્ણુ તે વાત સાલળી રાધાછી પાસે આવે છે ને પપાળે છે 


[3૭] 


હતા તેમની મૂર્ચ્છો વળતી નથી; ત્યારે લેલિતાતે કહે છે 
3૩ *ગપાજના પ્રેમની રીત ન્યારી છે, તેના સમાન મને કેઈ પ્યાર” 
નથી મારે મદુરા ગયા તિના ચાલે તેમ નથી. માટે તેમની મૂર્ય્ણ 
વળે ત્યાર આ વાત કહેન્ને તે તેમની સેવા તમે પ્રેમથી કરને, ”” 
“તમે સુદરિ ત્યાગો સ તાપ, તમને થચેો છે શ્રીદામાતે। શ્રાપ, 

? રગ્યે સો વગ્સ મારો વિત્તેમ, પછે પામગ્રા પરમ સ નનેગ ” 
દિ (કડવુ ૮૦) 
અહીથી કવિ બીશ્ત ચૈષ્લુવપ્ર ચોમાથી ગોપીજતોના પ્રેમની 
વાતો લખે છે. ? 2 

શ્રીરાધાછ તો કૃષ્ણુ ગયો પી મોટા ભાગે મૂચ્છોગશ રહેતા 
ઉદ્ધવજી વ્રજમાં આંવ્યા. ને આ વાત જણી, તેયી તેએ 
શ્રીરાધાજી પાસે જઈ કૃષ્ણુત'ન કરવા લાગ્યા, તે છીત“નથી 
શધાછની મૂર્ચ્છા ક ઈક વળી અને ઉદ્વજીને હરિદાસ નનણીને સત્કાર 
કરી કૃપ્ણુવિર્હની વેદના વર્ણવવા લાગ્યા ત્યારે ઉદ્દે જાનથી મન 


જ્વાળવા કક્ષુ ત્યારે શ્રીગધાજી કહે છે તમે સાચુ કહે છો પણુ 
શાનથી મને ધીરજ રહેતી નયી અને આ ગોકુલ, ગાય, €ન્‍દાવન, 


જમુના રાગ, ભોગ વગેરે એના એ જ છે, છતાં કૃષ્ણુ વિના એ બધા 
અકારા ને તિષ સમાન છે એમ કહી પાછા યૂર્ચ્છો પામ્યા. કૃષ્ણુ 
પિના આ ગોપીજનો પોતાના દિવસે! કેડી રીતે ગાળે છે તેતુ મધરુ 
ને રેમાચક વર્ણન આ કડિગ્કે લમભમ ૨૦ કડવામાં ફર્ઝુ જે 
છેનટે કડવા ૧૦૭માં ઉદ્વજી કૃષ્ણુને કહે છે “દાસ તમારો 
ગોપિશ્મ્ખા, ન દીઠા પ્રભુ કોય, સુતે જે તજમા મોકલ્યો, તમે કીધે 
અતુમહુ સોય, ” ભક્ત કવિ દયાગમની અમર આ સત કવિ ઉપ” 
પડી હય તેમ વાગે છે પદ ૨૫મા “ એધા વજના પ્રાણુ આધાર 
માહન વનમાની રે? તેલ્યારામના “પ્રેમ પરીક્ષા'ને યાદ દેડડાવે છે. 
* (૨ ગિર્ધર“- હસ ૧૮૩૫ થા ૧૯૦૬૬) માસર નામના 
માના ગામમાં જન્મેલા આ વૈષ્ણુવ વૈશ્ય કવિના ગમાયણુ અને 


ન 


[૬૮] 


શ્રીકૃ્ણુ ચરિત જનતામાં જેટવો આદ? પામ્યા છે તેટલા ખીશ્ન 
કાઈ કવિના લોકકરિય નથી તેએ ઘણો વખત વમદગ ચેતા 
અને ભક્તકવિ દયાગમના ખરિચયમાં આવ્યા હોય તેમ તેમના 
હસ્તલિખિત મ્રથ ઉપ*થી લાગે છે 


શ્રીકૃપ્ણુચરિનમમાં આપેલ ઉદ્વવ ગોપી સવાદ (મયુરાખડ- 
અ ૨ર) નો ઊઠ આ કવિ બદુ મરસ રીતે કરે છે અતે શશ્થી 
ગાપાઓતુ કૃષ્ણુમા તદાત્મક ગ્ગરૂપ તણુ'વે છે તેમાં “સાન અને કર્મ 
કૃષ્ણાર્પયયુ ભાવ વગમના કર્યા હોય તો તે મિથ્યા છે” તેમ તે જણાવે 
છે ગોકુલ જતા તેતુ પ્રાકૃતિક સૌન્દર્ય ન્નેતા ઉદ્દવનુ મન વીંધાય 
છે, ને નદ યશેદાને પ્રેમ ન્નેતા મન ડોવી ઊઠે છે, તેવી રીતે ગાપી 
જનોના ભાવ રેખી તેમતુ મન ગળી જય છે કુમ્જા અને કૃષ્ણુતુ 
સ્વરૂપ વ્યગમા કહેતા કવિ કહે છે કે 


“બન્તે ચતુરશિરોમણિ મલીયા, નથી કોઈ ખ પપુ ખોડ 
કૃષ્ણુ કાનો, કુખ્ન કુબડી, સરખે સરખી “નન્‍્તેડજી ” 
(અ રપ કડીલ) 
આમ આ કવિ જ્ઞાન અને પ્રેમની ગભીર વાતા સાથે હળવા 
હાસ્ય તે વિતે1દ પણુ વાચનને કરાવે છે ઉદ્દજીના સાન ઉપદેરા 
વિષે કવિ લખે છે કે “શુદ્ધ પ્રેમ પરા ભક્તિ વિના, શુષ્ક જ્ઞાન 
કથે છે અજણુ, જેમ તાદુલ કાઢી વીધા પૂઠે, કમ્કા કુટે કાણુ ? 


આ આખુ ચરિત્ર ત્રીભાગનતતના અતુતાદ રૂપે છે છતા 
લોકભાષામાં શ્રીકૃષ્ણુ અને ગોપીજનોતુ સ્પષ્ટ અને સુરેખ ચિત કવિ 
ગિરધરે જે રીતે રદૉર્યુ છે તેવુ કોઇએ દોર્યું લાગતુ નથી ત્તૈની 
કહેવાની વાત વાચકના મન ઉપર ઠૅંસીતે તેને તન્મય બનાવે છે 

ગુજરાતીમા ભ્રમરગીતા રચનાર ૨૩ કવિએ વિષે અહી કધ્કિ 
પરિચય આપવામા આવ્યા છે તે ઉપરાત ખીજ પણુ કવિએ ઉરે. 


[કહ] 


ભ્રમરગીતાનો વિષય ધાર્મિક અને શ્રીશાગવતને! છે, છતા હિંદી 
-મુજરાતીમાં આ વિષય ઉપર્‌ લેખિની ચલાવનાર કવિઓ બધા 
ધર્મ ગ્રધાન છંતા એમ માનવાને કારણુ નથી. કેટલીક વખત વિચક્ષણુ 
માનવ જે ક'ઈ સુખ-દુઃખ, આધાત પ્રત્યાઘાત, પ્રેમ-તિરગ્કારતો 
અનુભવ કરે, તેથી તેના હૃદયમાં જે ભાવે! પ્રગટે તે વ્યકત કરવા માટે 
તેતે કોઈ વમ્તુતો આધાર્‌ લેવો પડે છે આ આધાર ભ્રમગ્ગીતાક્દારા 
વ્યડૃત કરતાતે। કત્રિઓતે વધુ અતુકૂળ આવ્યો લાગે છે. કારણુ કૅ 
આમા સમ'જિક રીતે કચડાયલી સ્રીએ પોતાના હદયની વાત મુકત 
મને કરી શકે તેવી સત્રવડ છે. તેવી રીતે પુરુષોની પ્રકૃતિ ભ્રમર જેવી 
છે, તે સ્તુત્ય નથી, તેથી પ્રહાર યોગ્ય છે વળી શ્રીરામ એકપત્ની તત 
હોવા છતા સીતાને! ત્યાગ કર્યો એ સ્રીઆ માટે સમાજિક અન્વાય 
સમો છે. એ વ્યથા વ્યકત કરવાની અતે ભૂમિકા સાપડી રકે તેજી 
સગવડ છે, આમ અનેક સામાજિક ચિત્રે આ ધર્મ નિમિત્ત રથાયેલા 
કાજ્યામાં ન્તેવા મળે છે. ખાસ કરીને માનવહદયના મર્મ સ્થાનની 
પકડ પ્રેમાનલ્ને બહુ સરસ છે. તેણે યશ્ષોદાજીના ચિત્તમાં “મે” 
શૉ શાં પૂવે ળીધાં પાપ ”' ગણુાવ્યા છે તે તેતા સમયના સમાજની 
માન્યતાનું સુરેખ ચિત્ર પૂર્‌' પાડે છે, 


ભ્રમર ગીતા ઉપર એક અધ્યયન લખાય તે! સમગ્ર રીતે આ 
વિષયને વિવિધ દષ્ટિઓથી ચકાસી શકાય અને સાહિત્ય, સમાજ અને 
ધર્મ અ'ગે તેતુ મૂલ્યાંકન થઈ શકે. વળા બ્રમર ગીતામ! કૃષ્ણુના શૂ'ગારા- 
ત્મક સતોહર સૌન્દર્ય સ્વરૂષતી ભાવના છે. પણુ તે કૃષ્ણ 
અતિરિક્ત સર્જ વસ્તુઓમાં વિરાગી બનાવે છે તથા માનવ જીવનને 
ઉક્ાન્ત કરે છે, અતે જગતમા વસેલા ઉત્કૃષ્ટ સૌન્દર્ય રસાત્મક 
પરમાત્માનું દર્શન કરાવે છે, આવુ વૈરાગ્ય ભાવતા સાથે સત્ય, શિવ 
અતે સમંદર સ્વર્પવુ સુભગ દર્શન બીજે થવુ દુર્લભ છે. 

આ સગ્રહમાં આવેલી બ્રમર ગીતાઓમાં વ્યક્તિગત કવિનું 


[૭૨] 


અ'તર્મત દર્શન કરતાં આ પ્રમાણે ચિત્ર મ્કુટ ચાય તેમ છે. (૧) બ્રેહેદેવ 
ઉઠ્વજી પાસે બહ્મવાદની વાત વિશેય કરાવે છે તેથી તે જૌદિક ને 
તર્ક પ્રધાન છે. «યારે ( ર ) નૃસિંક મહેતામાં ભાવાત્મક વ્ય“/ના 
વિશેષ છે. (૩) ચતુર્જીજ અતે (૪) કેશવરામ કગ્ણુપ્રધાન છે. 
(૫) ભીમ વૈષ્મુવમાં ળૌદ્દિક્તા, દાર્શનિક ભાવાભિવ્યક્તિ તથા 
ભાવાવેશ વિશેષ છે. (૬ 1) વિશ્વતાથ નળની વાત્સલ્ય અને અપત્ય 
પ્રેમની મૂર્તિ છે, (૭) મથા કવિ પ્રેમાન'દ તે સમયના સમાજની 
આરમી છે (૮1 પુરયોત્તમમાં સ્રી સહજ ઈર્દર્યા છે. (૯) સુંદર સુતમાં 
મૂળ કથાને સુંદર રીતે ળહલાવવાની કળા, (૧૦ ) રછુનાયદાસમાં 
પ્રેમજનિત કરુણા, (૧૧) કલ્યાણુમં વિગ્ઠ અવચ્થા, (૧૨) 
ગોર્વિદગમમાં પૃષ્ણુક્રથાની ઝાંખી, (૧૩૦ ગ્રતીમદાસર્મા રૃપ્ણુની 
વિનિધ-લીલા તથઃ બૌદ્ધિકતા, (૧૪) ભકત ગ્સિક દયારામમાં નિર્મળ 
પ્રેમ, અને [૧૫) ગિરધરમાં ળૌદ્ધિફ્તા અને ભાવાત્મકતાના સુદર 
દર્શન થાય છે. નને કે સમત્ર રીતે ભ્રમર ગીતામાં ત્રોપીઓની વિરઠા- 
ષગ્યાની વ્યજ'ના વિશેષ છે. 

આ ગશ્ર"'થ તૈયાર કરવામાં અમને અતેક વ્યકિતએ તથા 
સ'રથાઓ તરદથી--હસ્તલિખિત પ્રતા, મૃશ્તિ કે શિવાલેખ પ્રતો 
અને કિંમતી સલાહ ચચતેઃ મળ્યાં છે, તે માટે અત્રે તે સર્વને! 
અત્ય'ત ડોમપૂવર્કક આભાર માનીએ છીએ. 

ખસ કરીતે પ, ભ, શ્રી ગોવિંદલાલ છોટાલાલ પરીખ 
ડભોઈ; કુ. શ્રહ્દાખ્હેત મજમુદાર વડોદરા, શ્રી ન'દદાસ પુરોહિત 
મોડાસા, ૫. ભ. શ્રી પુનમચ'દભાઈ સા. દોશી મોડાસા, શ્રી. યુ. હ. 
સછાજન પુગ્તકાલય, તથા શ્રીગેકુવનાથજી મદિગ્નુ' પુસ્તકાલય 
કપડવણુજ અતે શ્રીકનેયાપ્રથુ પુસ્તકાલય મોડાસા વગેરેના વિશેષ 
આશારી હીએ. 


ગી ૧ 


કવિ બેહેરેવ કૃત 
ભ્રમર-ગીતા 


પદ ૧ 
( રગ--ધન્યાશ્ની. ) 


પ્રભુ, તુમને જાયૂ ફરિતઈ પ્રણામજી, 
મારઈ જીુખ આવઉ સુંદર-શ્યામજી ! 
આશ ઘણી છઈ સ્ુજનિ તુમારી૬, 
રસના રમઉ જી ઝ્ુકુહઢ મોરારિ. 


હિમ-સુતા-સુત-ચરણિ લાગુજી, 

કમલ-ભૂ-તનયા વાણી માગુજી; 

ભ્રમર-ગીતા-ક ભાવિ જાચુજી, 

ખ્રેદેવ કહિ, હરિ | આપઉ સુને સાચુજી. 
કડવું ૧, 

શદૂગુરુ-કેરોં ચરણુ ઉપાસિચે, 

હુરિ-ચુણુ હેલાં આવે હિએ. 


કાંઈએક ગોષીનાં વચન પ્રકાસિએ, 
વલતૂ કાંઈ એક ઉદ્ધવતે કહિચે. 


૨ [ કવિ ખ્રેણેદેવ કૃત 


ડૂઢિ 

એમ કહઈ કૃષ્ણુજી, “સુગુઉ ઉદ્ધવ, વેગિ વ્રજ જાઉ તુમે, 
ખહૂ સેક ધરતી અગતા, તે ત્યજતે આવ્યા અસે. ૩ 
નિજ ગ્યાંન દેઈનિ પ્રિછ્વક, ત્રજતાર ટૂઃખ આંણુઈ રખે; 
[થીકૃષ્ગુજીએ એમ કાહાવીઉ] વહેલાં મ્યલસૃ હે સખે |” ૪ 
એક ઉત્તમ રથ નેતરી ઉદ્ધવ, તરજ આમગ્યા સ'ધ્યા સમે; 
ન'દજીસ્‍્યૂ* નેહે મલીઆ, વલાં જ્યા-જેગે સહું નસે. ય 
અતિ આદરે ઉદ્ધવ આરાગાવીઆ, પછે કૃષ્ણજી કુશલ પ્રકાસિએ, 


ન'દ જસેોદા કહે “ઉદ્ધવ હરિ પાસેથી આવ્યા, “પ્રેમે ચરણુ 
ઉપાસીએ,” ૬ 


કડવું ૨ જુ” 


ન'દજી પૂછઈ, ઉદ્ધવ ઉચ્ચરઈ, 
વાતપ વિચારિ અન્યોઅન્ય કરઈ. ૧ 
જસેોદા-નયણે નેહનાં જલ જરઈ, 
શ્રીકૃષ્ગુ-કેરા શુથુ ખડું સ'ભરઈ* ૨ 


ડૃહિ 
ઘગુણુ સ'ભરઈ જે ખકી પીધ્રી, ઉદ્ધવને તે અરપિયુઃ 
એણુઈ સકટ તરણુાવ'ત તરુવર, વલી સર્જ સમરૃપિયુ, ૩ 
યહાં ઇદ કેરું માન મોડયૂ, વહિ પીધો ત્રજપત્તિઃ 
અસૂર સોય્થા, ન'હ છોડથા, કાંઠાં લગી કહૂ વિનતિ? ૪ 
૧. પહેલુ" ન'જી શું તેહે મળ્યા, પછે યથા યોગ્ય સહુને મળે ર્‌ 
શ્રીમરુ કેગં ચરણુ ઉપાસીએ. (ગુ) ૧. વિમાસી ૨. કશી લગ્ને 





ભ્રમગ્-ગીત ] ૩ 
ઉદ્ધવ કહિ, “આઈ! દુ ખ મા આણુઉ, જમલુ «ન ણુઉ નરહુરિ” 
ધટ-ઘટ-માડા રહ્યઉ વ્યાપિ, પ્રમટ પૂરણુ શ્રીહરિ ૫ 


નિજ ખુદ્ધિ કીધી નદટતઈ, તેનુ ધ્યાન નેગેશ્વર ધરઈ 
એણુઈ અતુશવિ "શ્રીકુષ્ણુ મ્યલસઈ,” ન દજી પછિ, ઉદ્ધવ ઉચ્ચરઈ 


કડવું ૩ જં 
વાત કગ્તા વીતી એક ન્ન મની, 
ભુવન બ્ુવનથી ઉઠિ સહૂ ભામની ૧ 
ગાથા ગાઈ ગોવિંદ-રામની, 
નયણિ અસ્તુ ઢાલઈ કામની. ૨ 
ડૂંહિ 


કામની ગોરસ મથિ તેહનૃ, ગ્રેમ ઉદ્ધવજી સૂણુઈ, 
ગોપી ખિર આવિયા, રથ દિડઉ નદ-કેરઈ આગભણુઈ, " 
“આ ત્તેઠડ રથ અકૂર-તઉ, એ વવી ૨્યાને આવીઉ ? 
પબ કસ કાકણિ આપણા, ઉરમાસ લવા આવીઉ ? 5 
એલિ પ્રાણુ તઉ પહિઃ?ડ1 કર્યા, હવિ પડ ઉપર આઘદ્યુ' |” 
તેભિ અમિ આવી ઉદઠવિ, પ્રણામ પ્રેમે-સ્યૂ ઇડું* ૧ 
ગ્ડુરિંજન જાણી, લા” આણી, આમીઞ દીઈ સવિ કામની, 
ઉદ્વ કહિ “ ફૂ ૬ૃષ્ભિ મોકલ્યઉ,” વાત કરતા વીતી જા મની ૬ 














૧ છુરિ (ગુ)? ૧ *એ કરે કાણુ આપૃણુ' ૨ “હગિ ઝ્યુ' 
૨ “મતે આ યા મઈ એક #નમની ' (ચુ? 


"ટ [ કવિ મ્રેહેદૈય કૃત 
કૅડ્વુ'જ૪ શું 
“ સાંભલઉ જી ઉદ્ધવ ] કહ્‌ શએક વિનતી, 
સ્યલવાને આવ્યા છઉ ન'દ જસે।મતી ? વ્‌ 
હુરિને ગોકુલ વહાલું કોએ નથી, 
સુહુંદ તમારું તે છે મહાજતિ !” 
ડૂઢિ 
જતિ જે જયથા ઝહસ્થ સૂ, વિહિવાર આહાર લગિ કરે; 
વન દહ્યે હિરણી, ક્લ વિતા જિમ વૃક્ષ ખેચર પરહુરે, ૩ 
*ભોય'ગમ તન જપ્રમ જરા ઇ'ડે, પુ'શ્લલી તિધ'ન થયે; 
વાશિ-વિન સર હ'સ છડે, "દ્રિજ રત્ન-દશ્છિણા ચજ્યે. ૪ 


ન્છ 


કગની ચસ્થિતિ તાંહાં લગઈ, મહાસુરુષનઈ જણુઈ નહિ, 
રસ'જેગીઆ ગધ-થકા વિરાંમઈ, કૃષ્ષ્રિ મ કીછું સહિ [” પ૫ 
ઉદ્ધવ કહઈ, “ઇમ કાં કહઉ ?, તુશ્ડિ સાંભલઉ સહૂ જુવતિ $ 
"શ્રીકૃષ્ભુજઈ શ્રીસુખિ કહ્ય” તે, થહૂ' તુમ્હને વિનવી,” ૬ 
મખીજી (કવિરચિત પા. ૩૦૨) યતીં ને યમ ગ્રહીશુ [કવિ ચ. 
પા. ૩૦૩) «ભૂઅ'ગ તન વિશ્વનર ૭ંડે (કવિ અ. પા, ૩૦૩) 
૧, ત્રાત્વિજ જેમ (૩) રત્પીજ દક્ષણુ મરઘાં (કવિ ચ પા, ૩૦૩) 
૨. સ્તુતિ (ણ) કમની રતુતિ ત્યાંહાં જ ભોલે, (કાવે ચ. પા ૩૦૩) 

“૩.૦ સક્નેગી, ટ્ રમે, સ“મેગી વિધિ ?'*? વિરમે (જૂ) 
૧. સદહે કૃઘ્યુછએ 5 ક 


ક્‌ 


ભ્રમર-ગીતા 1 પ 
પદ ર્‌ 
(રાત્ર--મારણી ) 


ઉદ્ધવ કહુઈ, “ઈમ કાં કરણ ૨, તુસ્હે સાંલલઉ મારડિ માય; 
જે સરૅશઉ શ્રૉકૃષ્થિ કહીઉ, તે કહૂં લાગીને પાય રેઃ 
ખેહેની સાંજલઉ એક ચિત્ત-(ટેક) 
માઈ; સાંભલઉ એકિ ચિત્ત, હું કહિવા શવીઉ સિદ્ધાંત; 
ખેહેની સાભલઉ એકિ ચિત્ત, ડરિએ તેડિ કહ્યુ એકાત ૨-૧. બેહેની. 
માઈ! હુ સેવક પૃષ્ણુતુ, હરિ આંભુઈ છિ સુઝસુ તેહ; 
પૂછી સકઉ તઉ પૃછજ્ને, ડું કહેવાને આવ્યઉ છું એહ ૨-૨, બેહેની. 
કશલ કાઈ મા રાખસ્યૂ, પાસિ રહૂ દિવસ નિ રાત, 
કાંઈ પૂછઉ જ્ુઝને, કહૂ બ્રેદેવના પ્રભુની વાત ૨-૩. બેહેની.” 
કડવું "પ સું 

ખબેહૂ કર ન્ેડિ ગોપપિકા ઊચરેઃ 

૧ કુહુઉ નિ ઉદ્ધવ, હરિ તાંહા સ્યૃ' કરે? જૂ 

કથારે કો એક વારે ત્રજનુ' સ ભરે 1 

નગરની નારિ નતેડ ફેડું પરે? ૨ 

ડઢિ 

ધરે કેવું નેઠ નવરસ; નાર્ય જે” મધુસુર તણી, 
મારા ખપપપજીતા સમ, ઉદ્ધવ, આસ એહની છિ ઘણી. ૩ 
૧ *કાઈ પુછો કઈ કહો,* 


દ્ર [ કવિ ખ્રેહેદેવ કૃવ 


તમો! પાઉ-પાર્યા પાસે-સ્થકા, કાંઈ કહું ચેજે કૃષ્ણજી કહાજિચુ; 
*અમ ખૂઘુ' ખસ્યું તે મન ધયું, ન જણુ' હૈચે હરિને આપીએ. ૪ 
વે'લ્‌ વાઈ વત તેડિ આન્યાં ર, 'ઈક્ષણા એકે નવ ગણી; 
થયાં પ્રેમ-ઘેલાં, ગયાં વેહેલાં, જિમ નદી જલ-નિધિ ભણી. પ 
પછઈ જે કૃષ્ણુઈ કયું“, તે કૃષ્ણ વિતા કો નવ કરે 
જલ વેછે નયણે, જુએ ઉદ્ધવ, ખેઠું કર નેડિ ગોપિકા ઊચરે, ૬ 


કડવું ૬ ડું” 
નયણિ ગાંસ્રુ ઢાળઈ સુંદરી, 
શરદ-નિશાની કીડા સુન્હે સાંભરિ, વ્‌ 
જુઉ ને ઉદ્ધવજીપ, કૃષ્ણુજીઈ ખુધ કરિ, 
પહિલી પ્રીતઈ લીધું માહાર્‌' મત હરિ, ૨ 
ડટ 


મત હરિ વ'દાવ'ન તેડયાં, પછઈ સેણેલ્યાં એકલાં, 
વ્યાકુલ્ થયાં વન સે(ધતાં, કહઉ, લક્ષણુ કિહાં ભલાં? ૩ 
જ્સુનાં તિ જલમાં ઝીલતાં, એલિ વસ શ્યામાનાં હર્યા'; 
અસનપણાતું આદું”, ઉદક-થો અલગાં કર્યા, ૪ 
નાન્ડા-થકાં માહારુ મ'ન વેષ્યુ, જમભલ થી જેખન ગ્રહ, 
જતાં અમાશ જીવ લીધઇ કલેવર કારણુ રહ! ષ 
પ્રર લગી પૂતરડઉ ગયઉ; અવધ આવ્યાની કરિ; 
ઉઠ્ખુદ્ધ ઉરવર, જુએ ઉદ્ધવ, આંસૂ ઢાળે સુ'દરિ. ૬ 
૨. કાશલ' ૩. “અમે દુઃખ અચ્યું' ૪. અધક્ષણુ અમો નવ ગણી. (લ) 
(3) એશે જે પેર કરી, (૨) નિજ નેહ નિમ'ળ જેમો ઉઠ્વ, 





ભ્રમસ્-ગીતા ] ૭ 
કૅડવું ૭ સું 
આલી ખોલઈ ખહૂ રેસ્િ ભરિ 
અમ્હસુ' ઉદ્ધવજ,ધર ખાંડલાં ધરિ. વ્‌ 
સધુપુર જાતા ગયઉ કાંભણુ કરિ, 
તે કિમ જએ અધક્ષભુ વિસરી ? ૨ 
ડ્રઢિ 


વિસરી કિમ ત્તઈ અધક્ષણુ ? વશીફરણુ છિ હરિ-ફન્ડે $ 
તમો તુ છઉ બ્રાત એહનુ, કાંઈ આવડે તઉ કહુ સન્ડે. ૩ 


નગરમાંહાં જઇને એણિ, અસ'ભવ કીધું ઘણુ'; 
પેલી ચેલીના ચ“દન માટઈ; પામીયુ ટમલાપણું. ૪ 


પય દિ ગ્રહિતુ અમ્હતણાં, અહ્મો સૂપ્યકછ આતમા; 
કોઈ કયું” જણુઈ નદકુવર, તઉ રહિ ત્રજ-સાથમાં. પ 


અપરાધ સહ્યા અમ્હઈ અતિઘણા, તે કિમ ગયા હરિ વિસરિ? 7? 
નિજ નેહુ-શખ્ટ સુણુઈ ઉદ્ધવ, બાલી બોલિ ખહુ રાત્રિ ભરિ, ૬ 
કડવુ" ૮ સુ 


વિરહની વેધી વિરહણી ઉચ્ચરઈ, 
મનોહર વાણી ઉદ્ધવજ મન ધશઈ. વ્‌ 


તેણી સમિ આવી મધુકર સ્વર કરઈ? 
ચરણ ગે1પિનઈ સગ્ડિસ્ટિ અનુસરઈ ૨ 


ટ [ કવિ બ્રેહેદેવ્ર કૃત 
ડિ 


અડુસરઈ અલીચર ચરણુઈ, ગોપી ખેદ પાંગી તાંહાં-સ્થકી, 
“સુઝ અડિસ માં, તું «હે'ની અલગઉ, જા તૂ આવ્યઉ જહાં 
નસ્‍્થકી !” ૩૭ 
મધુકરને મસિપ'તરે ઉદ્ધવતે, કહઈ છિ ત્રજ-અ'ગતા, 
૧૪ સયૂ સુદ્ધ લેવા આવિયઉ ?€, જ ડુણ, હત શ્રીરગના 1 ૪ 
દેખાડવા વાહુરૂ વદન રાતૂ, માંડ ગોકુલ મોકલ્યઉ; 
પેલઉ ન'દનઉ? ગોવાલીઉ, સ્યુ' આજ થઈ બેઠઉ ભલઉ ? ષ 
મધુય 1 મે' સહી જણીઉ, વદન રાતૂ-માં જે રોભા પરે | ?? 
-એણેવાં આકર્રા વચન સુણુઈ ઉદ્ધવ, વિરહની વેધી વિરહ્િભી 
ઉચ્ચરઇ. ૬ 
પદ્દડ 
(રામ--ગૌડી) 


હરિની માંનનીએ મધુકર નથણે નિરખ્યુ*, 

હુરિના ટ્રત વિનતા નહિ કે! હરિ-સરખુ*! કૂ 
"હુરિને સેવિ તે હરિ-સરખા છોઈ, 

ક્રમે મત અ'તર ઝાંણુઉ કેઈ---હરિની. ૨ 
અહો રે આહિર એહેવાં નથી ૨ અજણુ, 

હુરિ કાલા તે કોળુ ગ્રમાણુ ?₹-હરિની. ૩ 
૧, તુ સ'ઘે રહેના આવીએ. ૨. દીકાલીએ 

૧ હરિના સેવક હરિ સરખા હય (ગુ * એ રે સદહ રપે મન્ય 
આણે કોય. (કવિ ચ.ષા ૩૦૩) ૨ અક્યારે અન્તઃમુ એહવા નથી રે 
નાટ, છુ' કરિ રે કાલે! સધુપ, ફીહા દુખ માટ ? (ઝકેવિચરિત પા. ૩૦૩) 


ભ્રમર-ગીતા ] ૯ 


કાલી રે જોએલ સાહરા મૃપ્ણુજીને વાન; 
કાલો બ્રેદેવનું સ્વામી, માણુસ માં નણુ--હરિની. ૪ 


કેડવુ' ૯ સુ* 
કાલા સંઘલા હૂઈ કૂડિ ભરા, 
ચ“પક સરીખા કાલિ પરિહરાં. ૧ 


તહ્યો સ્યૂ' કાલાનિ ઉદ્ધવ, અનુસરુ ? 
આનિ ગમમસ્યૂં કાલિ છેડ કરુ! ૨ 
ડૂઢિ 

૨છેડુ કરિ છેડાં છલ રમ્યું, પછિ માંડ મધુકર મોકલ્યું; 
મઝ મનાવા સ્રુખ ગાન કરતુ, ચતુર ચરણે નસ્ુ ભલું. ૩ 
ધર લગી ચેહનું ધણી ધૂરત, બ્રાત તેંહનાં કિમ હુઈ ખરા ? 
*તોરુ વદન રાતુ ભાઈ ! અંમસ્યૂ', માણ્ય મે(ટશ્ય, સધુફરાં ! ૪ 
માહારિ સઉકથનિ ઉર્ય અતુસરુ, ત્યારિ ફૂચ-કુ'કુ'મ લાગીએ 
પતનમાળા તે તારિ લહી, જયારિ અવસ આસન માગીએ. પ 


માલાતણુ મકર લેતાં, હું ભૂષણુ સધુકરા! 
[ગદગહ કઠે કિહિ ગોપી] કાલા સઘલા હુઈ કૃડિ ભરા |” ૬ 





૩, છેહ કરીને (8) ૪. તે! સવદરા તુ" લણી અમશુ" (કવિચરિત 
પા, ૩૦૩) ૫, વરમાલા તુઝને ત્યાંહાં, હવી યાંહાં આયસ ડોત્રડ 
ભાંજઉ* (કવિચરિત) ૬. ગદ કરે ગોપી સુણો ઉઠ (કવિચરિત) (શુ) 
વનમાલા તુજ તારે હવી નરે, આઇસ આભબ્રણુ માંગીએ” (દા) 
વનમાલા તવ ત્રહી, જત્ર આયસ આવ ન માગીઉ” #ગુ) 


શટ [ કવિ ખેહેદત્ર દૃ 
કૅડવુ' ૧૦ સુ 
“સાંમલડાંનિ રખે કે। 'વીસસિ; 
સાંમલડાં-માંહિ સિહિજે વિષ વી. ૧ 
શ્યામ ભોય'ગમ ષય પાતાં ડસિઃ ” 
વયણુ સુણીનિ ઉદ્ધવ સન્ય હસિ. ૨ 


ડૂઢિં 


સનમ હસિ, ઉદ્ધવ મોહ પામ્પ્રા, ભક્તિ દીડી નારનીઃ 
જલ નયણુ મૃકિ, વયણુ સૃકિ, કરિ વાત મોરારની, ૩ 
મધુપની ગત્ય એહવી, *નિ કાલા એ કૈતવ જાણિવા, 
નવ-કમલ ઉપરિ નેહ ધરિ, મકર તેહતુ' માણિવા, ૪ 
ચકાછુ વે કર્મ કૃપા-રહિત, કાલુ નીચુણુ-સચુણુ કાંઈ નવ્ય લહિ, 
જિહિતું રષ પાર વિચારતાં, “નેતિ નેતિ' નિગમ કહિ. પ 
નટ-વેષ તરજ્લીલા પરિ, ષરનાર્ય-શ્યૂ* પ્રેસિ હુસિ, 
૪ગેહેવુ' જણી જૂઅ ઉદ્ધવ ]; સાંમલડાંનિ રખે કે! વીસસિ, ૬ 


કડનુ' ૧૧ સુ 
ગ્રેમિ પીડી બોલિ વિરહણી, 
“જતુ'ની ઈણુ એહેની હાથિ હણી. વ્‌ 


૧, વીસવાસે (દ) ૨. કાળ કુટિલ જ ન્નણુવા (ગી ૩, કાલી તે કમ 
ક્યા રહિત, કાલૌ નીચુષણુ ગુણુ કો નવ લહે (દા કાળા કમ રહી 
કાળા, નિઝુ'ભુ સગુણુ ફાંઈ નવ લહે (શુ) ૪. એ અકલ આદિ જાયે 
દૃદ્દવ (દા! (યુ) 





ભ્રમગ્ગ્ગીતા ] ય્‌યૃ 


હત્યા ના ગણી પ્મન માતા-ત'ી, 
આપણુ ઊગર્યા' તે પૂર્વ યુન્યઈભણી! ર૨ 


ડૂહિ 


પૂજ સુન્યઈ જે ઊગર્યો,, તે વિસારું કાં વલીવલી? 
આઈ ! ચોગ એહેવું 'જાલવુ, જે વાત સઘલિ સ ભલી. ૩ 
વનકૂલ પિહિરી, જટા ધારિ, ખ્રહાચારી વન્ય વસ્યુ, 
ત્યાંહાં નાક છેવૂં નારિનૂ, ઇણિ ચોગ એહેવું જસ્યુ, ૪ 
આ સ્રીત સરખી વન્ય મેહેલી, આપણુ શૂ ૬ુઃખ આંણિઈ ? 
આ ૬મી આપણુ દેખતાં, તે ખકી-નિ શેં ત ન્ણિઇ? ષ 
પષ--પાંન કરતાં પ્રાણુ લીધા, વિનય ડીધા અતિઘણા; 
આપણુ મિહિલ્યાં'જીવતાં, તે ચુણુ સ'ભારુ એહ-તણા | ૬ 
ફૂડ કરી વૃ'દા છલી, વલી વાત છિ એહની ઘણી; 
ખાંધિજુ ખલિ દાન દેતાં!” પ્રેમિ પીડી બોલિ વિરહણી. ૭ 


કૅડલુ' ૧૨ સું 
વલી વલી ખે1લિ સહિયર ટેોલિ મ્યલી; 
લક્ષણુ એણહેનાં, કે ન સકિ કલી. ૧ 
સ્યાનિ કહું છી સખિ! એ વલી વલી? 
ગહિલાં ચાશું ગુણુજ સ'ભલી. ૨ 
૧. જન્ય [ગ પમ) ૨, કુસલાં (દ) (ગ) 
&. વિસરી તે ગ! વલી (દા) વીસર્યા એને કાં વળી (ગુ) 
૪. નતગ્યુ (૬) અભ્યમો (ચુ) 
જ. એ ભરવી 1૬ અજય (ગુ ૬. છર્તા [મે 





1ર [કકિ બ્રેહેદેવ કૃત 
ડૃઢિ 


ગુભુ સ'ભલી ગ્િહ્િલાં થશું, પછિ દેહતું પ્સાંસુ હશિ, 
એણેને શુષૂથી નહિ *ઊસરિ, તે યોગ પિહિરી વન્ય જશિ. ૩ 
રવભાવ એહેનું એહેવુ', જે ગુલિ લાગીનિ રં; 
ગપ્રિયવત' સરખા રાજ મેહેલી, યતિ થે નિ વન્ય ગયું, ૪ 
જુ કથા મેહેલુ' એડની તુ, વિષય નાના લેોગવુ, 
તન ધનન પતિ પરિવાર પાંમી, જન્મ જન્મ એહ અતુભવુ', ૫ 
નહિ વીસારિ તે જણુશિ, આગલત્ય જે હરિ તે વલી; 
”ઝ્નેહેવુ' નિગુ'ણુ નિર્દય હશિ જે, તે રહિરિ એહડનિ મ્યલી. ૬ 
પદ ૪ 
(રાગ-વિરારી) 
હેરિનિ સૈતિ તે હરિ-સરીખુ થાઈ- 
શ્તેહેનાં ખહૂ વાંતાં જપ-તાષિ, માંણુસ-માંઠાં 
ન રહિવાય, ૧--હરિનિ સેવિ તે. 
તેહેનિ સાથ કિહિંતુ ન સુહાય, 
તેહે તાં ૪"ષવાડે ગવાય. 


તેહૅની વેદ ષુરાલિ સાક્ષ પુરાય, 
હુરિતા સેવક હરિ-સરીખા થાય, ૨--હરિંનિ સેવિ તે. 





૧, સાં સૌ (દા) સાં સૌ (ચી ૨. એસરે (દા) (ચુ) ૩ પરિત્રત (દ 

૪, નિગ્ુષયુ નિર્દય એ સરખે! થાશે (યુ) 
૧, જદપિ અમો જણું છુ' ઓધવ, રિતે સેવે તે હરિ સરખા 
થાયે [ધ) (શ) ૨. તેહ બધાણે પૂર'જન્મનો, તે કચમ સિથ્યા- 
(ચાલું) 


બ્રમર-ગીતા ] 


ત'દ-સૂનુ જેણિ સેવ્ય કીધુ, તિણિ રિદ્ધવ તાં ઘર છાંડય”, 
પરંય થકુ સેવ્યું સનકાદિકિ, તિલિ વળતાં ધર ન માંડયાં ! 


૩--હરિનિ સેવિ તે. 
જ્યારિ ચૈહેવા નર સેવીયઈ; ત્યારિ તેડવું ઉપકરે, 


ધર ભજુ છિહેદેનું સ્ત્રામી, એડવું જાલિનિ સભર. 
૪--હરિનિ મેવિ તે. 


કડવું ૧૩ શું 


3૩ 


“ સાંભલુજી ઉદ્ધવ ?', [ ગે'પી ઉચ્ચરિ) ] 
વિરી નેહ્ડુ કયમિ ન વીસરિ. ક્‌ 
એ ઔ-ન્તિ નિ કોશએ નવ્ય સાંભરિ, 
સુંદર નારી દેખિ ત્યાંડાં ઠરિ. 


ડૂ 


ઠરિ સદર નાર્‌ષ-શું, આહિરડાં તે ક્યમ ગમિ? 
રમા સરખી હૃદે લઈને, દિવસ તેડ-શું નીગસિ. ૩ 
૧છીણિ જનક-સ્વય'વર મન્ય ન ગણયુ, ઝવિ પાતિ ગાંજિએ; 
સૈંદરી કારશ્થય સજ કરીત્તિ, ફડણુ કોટડ ભાંજિએ. ૪ 


થાય, (શુક ૩. સ'ગત (દા) (ગ) ૪. પવાડા જેદાએ તે તી" અખાડે 
ગવાએ, નેહ લાગ્ય પેલા જન્મ તણે, તે આજ મેહે લૌ કેમ ન્તએ, (દા) 
તે તો અખાડે ગત્રાય, તેના પવાડા ન્તેડાય, તેના ગેહુએ વાનાં ન્ય. (ગુ) 
પ, વલતી વાણી ગાપિકા ઉચરૅ, વેરિ તેહડી ક્ષણુ ન વિસરે «૬10 
૬, એતે જનકતે નગર જેને, ત્ઉયિતે વચતે ગાંછઅ (દા) 

જતક સય'વરમાં જઈ , ગડષિ સાધે પોતે ગાજએ 

સું રી કાર્રુ સજ થઈ તે, કદીએ કે!દડ ભાજઉં (રૂ) 





૧૪ [ કવિ બ્રેલેદધ કૃત 


શુણુવત પામ્યુ ગોરડી, વધી વન્ય તેડી સ'ચયુ; 
ત્યાંહાં નહિ પામી રૃદન કીધુ, અત દશસુખનું' કયું” ! ૫ 
પ્રીય કારણ પ્રીત્ય વાંનર, રિછિ-શુ' કે] નવ્ય કરિ 
એ ઔ-જિતતુ' પારખુ સાંભકુજી, ઉદ્ધવ ! ” [ ગોપી ઉચરિ. ] ૬ 


કડવું ૧૪ આં 
વલતી વાંણી ઉદ્વવ ઉચરિ, 
નેહડું દેખી નયણે જલ ઝરિ, 1 
વયણુ રસાલાં પ્વલ્લી વલી સાંભરિ, 
ત્રિડિણી કેરી પરશ'સા ટરિ, ર્‌ 
ડહિ 


પરશ'સા કરિ વયણુ વદિ, રઆ સુષ્ય જુ ઉદવિ ઘણું; 
ચરણુ-રજ સુજ અડે અગે, આજ તાં ગે!પી-તણું. ૩ 
ઉદ્ધવ કહિ, “કાંઈ વક્ષવેલી, ૬"દાવન્ય રો' ન અવતરું ? 
ચગેહિ ત્રજનારયની પગ-રજ લાગત, શ્રીષૃષ્યુજી કાં અ'તર કય” [૪ 
એ ગેોષિકાનું ભાગ્ય જેતાં, શુક ખ્રહ્ધા તે ડ્યશા? 
એ ચોગી સ્યાન ન આવિ, તે શ્રીકૃષ્ણુ તરજ ગ્રીતિઈ વશ્યા. પ 
ચરણુરજ જેહૅની સુનિવર, રહા, રકર રિર પરિ; 
ઉત્ર તમ ગખીયેધ ! તમ્ડિ કીછું, ”-વલતી વાંણી ઉદ્ધવ ઊચરિ, € 


જ, ઉડ્વજઝ મન ધરે; ગોપિકા ડેરી પ્રમશશા કરે દા) 
ર આપે પુ તરે ઘણું (1) (પ ૩, ચરણ રેણુ લાગે ગોપિકાની, 
કૃષ્સું કાં અતર કન. (ઘ) ૪. ઇંદ્ર દા' સુક ચુ) 


બ્રમ? ગીતા] ૧૫ 


ક્ડેજું યપસું 
ઉદ્ધવ ખબોવ્યા માધવ મન્ય પરો, 
“ત્રિડ વિસારું સઘલી સુદરી. યૂ 
ત્તહ્ો સ્યુ' સખી, એ કુણિ ગિહિવી કરી ? 
નાથ નથી ગ્યુ તદાનિ પરહરી. 2 
ડુહિ 


પરહરી નથી ગયુ નાથ તહાનિ, "પામવા જુ પર લઠુ, 
પુષ્ઠ શુ કાત૪? ગિહિવી! પ્રેમ-શુ પરિમલ ગ્રડુ. ૩ 
યમ કાષ્ડ-માહિ વદ્ધિ છિ, પણિ મથ્યા વિના ઇયમ નીસરિ 
ઇશિ અતુભવિ પ્રભુ *પ્રકટશિ, ત્યારિ તાપ સવ હેલા હરિ. ૪ 
યમ દેહ-માહિ વગિ દેહી, જાણુ ઈણિ પલવટિ! 
ક્ન્‍ૂધ માહિ દ્રીત દિ તે, મથી જનેતા પષરગટિ, પ 
બાઈ વાસનાઈ ૧સિ અછતુ, માતુ વાત સાચી કરી, 
સાહ-પરિચય મેહેત્ય ઝિહિલી,”[ઉદ્ધવ બોત્યા માધવ મત્ય ધરી ]૬ 


કડવું ૧૬ સેં 
[વલી કહિ ઉદ્ધવ] “સુણુ ખાઈ! વિતતી, 
અ'તર્યામી ત્તે અલગુ નથી" કૃ 


રૃદિ-કમલમા તે છિ કમલા-પતિ, 
જિહિનિ જોતા હિડી મહા યતિ, ૨ 





૧ જે પામવાની પેર લૌ (દ) ૨ પ્રેમ શુ પ્રેમન કહી (ગ) 
૩ રદવ'દા તુ ક 


કદ 1 કવિ ્રેહેદેવ કૃત 
ડૂઢિ 


યતિ નહિં યે દછ પેખિ, જમલડું જાણે નહિ; 
મૃગ-નાભિ છિ કસ્ત્‌રિકા, પાષાણુનિ સુંધિ જઈ! ૩ 


આઈ, બ્રવન ભજુ આપણું, વિશ્રામ તેહેનિ કચાંહાં હશિ? 
જલ-ચ'દ્ર-ચોાગિ જાણ્ય ચકમલુ, નાથ અલગુ' ક્યમ થરિ? ૪ 


ઘટ-ધટ-મદહિ રહ્યું વ્યાપી, એક પૂરલુ આતમઇ 
દપણુનું શું “કાજ? ગિહિલી, પેખ ક'કણુ હાથમાં. ૫ 
ઉપાધિ મનની કલ્પના, રજ માત્ર શ્રી કૃષ્ણુ વિના તથી, 
“શ્રી કુષ્ય મૃષ્ણુ' કિહિતાં કૃષ્શુ થાશું.” [વલી કિહિ ઉદ્ધવ 

સુણ્‌ વિનતી ]. ૬ 


પદ પ 
(શગ--સાંમેરી? 


*ભિહિની1 પરહરુ માહ અજ્ઞાન-- 
જૂઅુ જમલડુ શ્રીભગવાન, બથહ્યાંડ કે(ટિ વ્યાપી રહું, 
તે તમ-કેરડુ' કાહાન-હોધિ | ખિહિનીઃ 
પરહુરુ મોહ અજ્ઞાન- 
સુખ ફુડખ કારણ મત-તણુ રે, સળી અભુ-છતુ શે કિમ અભ્‌ ? 
જે તહ્યો કહું છુ મધૂયુરિંગયુ રે, તેહનિ રદિ-માંહિ રમતડુ જ'લુ- 
નખિહિની. ૧ 


૧, જતિ જેહેને દૂર પેખે (દ) ૨. જમ લૌ (દા) (ગુ) ૩. કામ (૬0 





ભ્રમ્-ગીતા ] શૂઝ 


લેક ચૌદ મના કરુ રે, માઈ | વસ્તુતઃ એક અદ્વેત, 

પરપચ પશ્ચ નિત્ય છિ રે સદા, સત્ય તે એક ગ્રતીત 
-ખિહિની, ૨ 

લીલા-તતુ ત્રડી વજ વશ્ચુ, તેહતૃ કારણુ કુણિ ન કલાઈ ; 

એ તત્તવિના રમિ જેહ શુ' ૨, ખાઈ સોય ખ્રિહિદે-તણુ રાઈ 


-મિહિની- ૩ 
કંડેલુ' ૧૭ ઝુ 
શનક નિ કુંડલ પ્બાઈ ] યે અતરુ, ક 
જીવ નિ ઈશ્વર એડ પટતરુ. ૧ 
પાચે ઊણા ત્રીસે પચ્ડરુ, 
પછિ પ્રકાસિ ત્તે ચતજ્દ ધ્હ કરુ. ૨ 





૧ નેટટરવી અતર, ૨ મન (૬) 

પાઠ્દાન્તર ૩-- 

“તુખ દુ ખ કારણુ મતતણુ। રે, બેની, અણછતો સોક માં આણુ, 

તમો કહો છે મથુચગા ગએ, તે સ્દેમાં રમતો જાણુ, 

ખેની, પરહરોા માહ અન્ઞાન ૧ 

ખેતી પરહરા મોહ અજ્ઞાન, જેતા જમની થીત્ભગનાન, 

કોટિ બલાડ વ્યાપિ રહે, બાઈ, ૦ તમ-કૈરડો કહાન. ખેતી ૨ 

ચૌદ લેક મનના કર્યાં બાક વરતુ તી અદદત, 

પગ્્ય પચ રઔતિત છિ, સદા ઇદ્રિયાતીત બેની ૩ 
' તત્તવિચારમાં છિ રે બેની, તે બેદેવ-તણી રાએ, 

લીતાયત ધગ્ત્રિજ વર્ષી, તેતુ કારણુ #ને ન કત્રાએ જેની ' ૪ 

ગીર 


શૃહ# [કિ બ્રેહેદેવ કૃવ 
ડૂહિ 


દઢ ફરિ જલહલ પૅખુ, પછિ પામશુ પાચિ-થકુ; 
ભરપૂર છિ, કથમ ટૂરૂય થાશિ 1, જુ એક દછિ રાખી શકુ? ૩ 
યમ નીલી બિઠુ સૂડલુ, ત્તેહતિ વાંકિ સાહીઅ, 
૨૯% સપ જાણી, ત્રાસ આંલિ, જિમ થાઈ વાહીગ્ા, ૪ 
અણુછતુ સ'સઉ જુ, માંડ માયાઈ કરુ, 
કલ્પતા મૂડી કૃષ્લુ વઠુ,, સસાર તુ સિહિજિ તરુ. પ 
ખાઈ | જીવ સમરથ છિ પણ્ય, આધીન અર્ાંતિ કરુ; 
[ઉદ્દવ કહિ] શુ' જીવ નિં ઈશ્વર, કનક નિ કુંડલ ચે અ'તરુ. € 


ક્ડવુ' ૧૮ સું 
વલી કિહિ ઉદ્ધવ, “ સુણુ તમ્હે સ“ સખી, 
હુરિ તહ્યો રાછુ હઈડિ ઓલખળી, ૧ 


શીખ અનતેોપમ મિ તાનિ દાખી; 
જિહિનિ પૂરિ ક્ષતિ સ્મૃતિ સાખી, ૨ 


ડિ 


સાખ્ય પૂરિ વેદાંત ગીતા, તે તદહ્દાનિ કરિ વિતતી; 
ભાણ્ડ નાંડાતા પેખીઈ, પણુ મૃત્યકા ખીજી નથી. 3 
દશ વણું ગાઈ રાહી ;નેતાં, ટ્ધ-શેદ નવિ ભતુભવિ; 
તેનિ આદિ અત મધ્ય માધવ, કિમ્મ ખીજઉ સભવિ $ ૪ 





૩, કર માયા એ! વડિઓ' (દ) (ય) ૪. સસાર ઉભે. ૫. જન્મ, 
૧, તે કહિ તમતે વિનતી (દા); કર્‌ તમને વીનતી, (ગ). 


ભ્રમગ્-ગીતા ] શહ 


ઉદક-શસિધવ-જેગ જેતાં, વિરઠ કયાંહાં-યુ પામિઈ? 
યવારિ મ્યલશું કૃષ્યુનિ, ત્યવારિ કટિ વેદના વાંમીઈ પ 
અહા-તહા-અ'તર એહ જ વીગતિ; અખલા ત્યો તહ્યો આલખી; 
ચેક કિષ્ભુ અન'ત ભાસિ, [વલી કિડિ ઉદ્ધવ] સુણુ તમડે 
સખી, ” ને 
કૅડ્વુ' ૧૯ સું 
વલી વિચારી ઉદ્ધવ ઈમ ઢહિ, 
ગુરુ-વાંણી વિનતા કૈ નવ્ય લહિં, ૧ 


૧જે જાણિ તે સમટૃછિ શહિ, 
સુખ ડુ'ખ પામિ તે સવિ સહિ ૨ 


હિં 
મહિચસુખ સતોષ છુઈ, જી સ્િહિજતુ ધર અનુસરિ; 
ત્યારે કુષ્યુ વિના કાંઈ નવ્ય દિસિ, જુ મોહ સધલુ વીસરિ. ૩ 
અ-ક્ષર જે તહ્ો એલખી, ક્ષર વસ્તુ કાલિ ભાજશિ; 
બાઈ, તઘ્યારુ મૃષ્ગુછી ખ્રહ્ઞાડ કોટિ ગાજશિ,. ૪ 


ઉત્પત્ય મઘલી એષ થકી, પ્રલલ થઈ એહેમાં મ્યલિ, 
આઈ સધ્ય માયા રમત્ય માડિ, બ્રમ જાજિ તેટલિ પ 





૨ એક અવિમત (દ) 

૩. એ અનતને એક ભારયો, વલી કહે ઉદ્વ સણી બાઈ સવ” 
સખી, (૬), એથી અનત ભણે કહે ઉઠા સુદ સખી, (ગૂપ 

૧. જે જત ઊ) ૨ સવર (ર) ૩ કાહ દવો) 


૨૦ [ કવિ બ્રેદેદે] કૃન 


સક્તિ મ'ધન ત્યાંડા નહાં, ચુરુ ભાગ ચુરુ-માસિ રહિ; 
શક નિ ચે દિવસ *રયણી, વલી વિચારી ”-[ઉદ્ધવ ઈમ કહિ.] ૬ 


કૅડેનુ' ર૦ સુ” 
પલી કિહિ ઉદ્ધવ, ગોપી  સાંભલિ, વ્‌ 
અક્ષર અક્ષર પય-સાકર ભ્યલિ. 


ઈલિ ઉષરદેશિ હરિ હેૅવડાં સ્યલિ, 
આરત્ય ભાજિ*આઈ, જે મન“ગલિ. , ૨ 


ડૂઢિ 
મત ગલિ, ઈદ્રિય ત્રલિ જુ, વિષય પ્ૃઠિ ધા ફરિ, 
૨મન-ટ્ૂત પ્રેરી મોકલિ તુ, વસ્તુ નાતના ગે! હરિ. ૩ 
ખાઈ, વિષય-માંહિ ચિત્ત પિટુ, વિષય ચિત્તમાંહિ વસિ, 
છિ અન્યોન્ય #સ'મ'ધી' ધરથકી, વિચારતાં અલરું વશિ, ૪ 
જયારે સદોદિત હરિ ભાસસિ, તાંહાં આન'દ હશિ અતિ ઘણુ, 
ખાઈ] તમ્હારુ કૃષ્ભુજી, વિશ્રાસ છિ ધૈષ્ણુવ-તણું. પ 
ષબ્રસુ દેતાં પેખીઈ ત્યારે, ચરાચર સહુયે ચલિ, 
બ્રમ જાગી શાહ્દા થા્શુ, [વલી કહિ ઉદ્ધવ, ગોપી સાંભલિ,] ૬ 





૪, અક'ને કાંઈ દિવસ રજનિ, દૃણંત વિચારી ઔધવજી એમ કહે, (૬) 
૧, પછે ૨, મત દૂત પ્રેરીતે મળે, તો વસ્તુવિન તિય ધરે. (ગ) 
ઢ. સ'મધ ધરતાં (1) (ગુ. 

જ. તે વારે શ્રીહરિ લાસશે (૬) પ. ભમરી દેતાં ષેખીએ આ ચરાચર 


-.ૂ-"/) 


ભ્રમર-ગીતા ] ૨૧ 


પ્દ્ડૃ 
(રામ્--રામમી) 


દેહ તુ વિસરિ ગઈ સ૧ સખીઆં, જે ચિત્રાંમણુ લખિચાં; 
# સહૂરત એક મગન. થઈ, હરિમાં પાછી આવી ઠામ. 
હુરિની વિરહણીઆં. 
વિરહણીઓં આ ન'દ-તજ-તણીંઆં, 
શશી-વદની મલીઆં અતિ-ઘણીઆં; 

ઊભી ઊભી રૈ, હરિની [વેરહણીઆં-હરિની૦ ૧ 
પઅ'તર્રાત એલગિઉ, અવિગત ચળાણેર બુધ વિચારઈ ; 
ઉદ્ધવ સાથે વેણુ ખોલવા, ગેપ્પી નેન-તણાં જલ વારઈઃ્હરિની૦ ૨ 
“સુણુઉ ઉદ્ધવજી, વિનતી અમારિ, તમે કહુ તે સત્ય; 
ર તરજામી એ તો સુધઉ; પરપ'ચ એહ અનિત્ય-૩રિની. ૩ 
સત્ય સ્વરૂપ હૂતા હરિ હવડાં, તે તુ કહિં'$થ ન દિસે; 
અવિગત સાથે ઉદ્ધવજી, અમો! ડૅહિં પેરે રાસ ₹મીરો ₹-હરિની. ૪ 
૪સુરીજન તેં જે સદ્ટાએ સરખો, હવે કાં નગ દેખાડઈ ?ઃ 
મ્હૂપ મધ્ય ઊંતારિંને ર્જ, વૈરીડા હૂઈ' તે વાઢઇ !-હરિની. પ 





ક મૂરતિ એક હૂઇ હદિ ભજતાં, પૂ" રથળ પેખીએ : 
હરિતી વિરહણીઆં, વિરહણીઆં, ન'દ-ન'દન તશિયાં રે. કુવષદ ૧ 
“૧, અ'તરિ (ક) ૨. માહારિ “ 
૩. અ'તરયામિએ ત્તાં સૂઘુ, પ'ચ પરપ'ચ એહ “અનિત્ય. 
જ. સુરીજન હોએ. તે સદા સરીષ, હવડાં યોગ દેખાડે (ફવિ-ચ, 
પા. ૩૦૪૦ 


જદૂપ્‌ અડે ઘરદ દારી, રજૂ વેણી હેય સ વુકે-(૬% હરિત 


શ્ર [ કરિ બેહદેર કૃત 


મેાલ-કલા-થશિ શરદ નિશા, તિશું અમૃત-રસ પાઆ, 
પર થડી બેદેવને ચએ, અગે લેજે લાલચ લાઆ-હરિની ક ૬ 


કડવું ૨૧ સુ 

“સય જિ ઉદ્ધવ | તહા જે જે કહ્યુ , 

અહ્યો અહ્યારી ખુદ્ધિઈ સારુ લહૂ. ૧ 

પગુગ્ધપણું તે અહ્ઞનિ નવ ગયૂ, 

ચે ન'દ-ત'દન તિ રૂપિ માહારુ' મત ગ્રહૂ. ૩ 

હૂઢિ 

શ્રહૂ મન ચે ગાઠ્ય ખાધી, 'આજ કહુ, ક્યમ છેડીઈ? 
5૪ તેહ-સકફ્‌ સવ છિ તે, ગલ કહું, રયમ સોડીઈ ? ૩ 





પ સુક્તિપણુ તે અહાનિ ર૪. 

૬, જે સ્તેહની સાકલ સબલ છે, તે અમા અબલા કિમ મોડિએ દ) 
જેતે & સ કલ્પના સભળ છે, તેતે અગળ કહે! ક્યમ મોડીએ (ચુ) 
“ગુજરાતી કાવ્ય દોહન ૫૬ $ ડુ પાથન્તર.-- 

સય વિચાર સાર ન્મણીને પાછા આવ્યા ઠર, 

અત કરણુ ઓળખ્યો અવિગત, બાહેગ બુદ્ધિ વિચાર (૨) હરિની 
€૭ન4 સાઘે વયત બોલવા, બાહેર છુદ્દિવિયાર? 

સ્તેહ પ્રેમ સભારી શ્રીહરિ નયણે ભર્યા જળવાર (3૩) હરિતી 
કહેજ ઉદ્વવ હરિ કહીયે આવે, સાભળ વિનતિ સત્ય, 
અતર્યામી એ તો સુધા, પ્રપંચ પચ અનિય (૪, હરિતી 
મેઘસ્યામ મુખ શરદ નિશાયે, અધરામૃત રસ પાયા, 

ઉહ્ત અમો ખેહેદેતે રાચે, ધરથી ધધો આયા (૫) હરિની 


જર 


ભ્રમર-ગીતા ] જ૩ 


ગજ-નારયતૂ મન પુષ્ણુ-સરસૂ, વિધાતાઇ સખજૂ જડૂ; 
૭૪ રહૂ* ઝડી પિરિ વ્યાપી, તે ક્યમ જાઈ ઊજડ્‌? ૪ 
છે પ્રોત્ય પિહિલા ભવ-તણી, તે આજ ક્યમ પાછી થશિ? 
જે રંગ બિડા ચાલના, તે દેહિ સાથિથી જ્શિ ૫ 
અકશ્ાની રખે હસુ, ઉદ્ધવ! આજ અતિ ઉત્તમ થયુ, 
અમ વિચોાગીણિનિ યોગ કહાવ્યુ, સત્યજ ઉદ્ધવ ! તહ્યો જે 


જે કહ્યુ'!” ૬ 
કડવુ" રર સુ' 
“ અહા* દુપખીનિ ઉદ્ધવ ! ઈમ ઘટિ, 
"ગ્રમિ જાણી વાણીનિ પલવટિ, વ્‌ 
આસૂ અસમધાં નયથું ઊલટિ; 
મનમથ પીડિ દેઠડી થાવટિ, ૨ 
ડ્હિ 


દેડડી શ્રાવટિ “કહિ કટાક્ષિ, નાથ શવ ભવાડશુ, 
પણ્ય કુહુનિ ઉદ્ધવછ | અઠ્યો, યોગના ઉપકરણુ કયાંહાથા કાહાડશુ?૩ 
યે કિહિ તે વિહિ ૨ વીરા; રીત એડવી જા ણચો, 
પણ્ય ડડ સુદ્દા, ભસ્મ શિંગી, વેગિઈ જઈ તે *હયાવચે।. ૪ 


છ જેરે વિઅ સ્દિ પેરતુ, તે કિમ નએ ઉચડયૂ (દા! 
જે ગ્યુ રૂડી પેર કરીને, ક્યમ જાએ ઉચડયુ', ગુ) 

૮. અલગી થરે (દ) (ગ) 

* દીઠે $ને ' ૧. પે? (દા) ૨ કિ ૩ કટાવ (ગુ) ૪ અણાવને 
[દા) ગોધી આંસુજે (ઝુ? 





4૪ [ કવિ બેહદ કૃત 
સુકુદ્ટિ મોકલ્યાં હુઈ તુ તે ગમ્ડને કિપા કરું, 
ઉદ્ધવજી શસ'કતા, રખે રાણુ પટ્તર્‌! 3 
શૈરાગિ ભરીઆં વિષય પઆગિ, દિવસ દોહિલા કથમ ૧ટિ? 
અહ્યો સરવ છાંડી) પ્રીત્ય માંડી, અહ્ય દુખીનિ ઉદ્ધવ, ઈમ ધટિ. ! 


કૅડવું ૨૩ સું 
ફેહુનિ જિ ઉદ્ધવ, આજ અહ્યો કયમ કરુ? 
હેવડાં ષરપંચ -કેહિ ષિરિ પષરહરુ'? ૧ 
અખલા એકલડી, રહું કયાંડાં નિસરુ' ? 
ષ્યાંડાં કયાંડાં જઉં? ફિહિતિ અણુસર્‌? ૨ 
ડૈઢિ 
ગમણુસરું ઝુણુ દેવનિ, જી કમ ગહ્યારિ હરિ ત્યપ્યું? 
પતે છોડતાં નવ્ય છટિએ, જુ આદિ અતિ ઓલપ્યું. ૩ 


જ લખ્યા છઠ્ઠી રાત્યના, તે અઝ કયમ પાછા થશિ? 
તૈહના જપ સાચિ ₹ંગિ રમતાં, “સોક્ષ, તૂ સુંઆ. હશિ. .૪ 


હેવિ હાથ-માંહાથી હારવી નિ, પાસ કહુ ક્યમ માંડિઈ? 
ચવડસડતું ખ્રહ્માંડ કાંડાનડ, શિશ વાંદિ છાંહિઈ. ૫ 





પૂ, વિષય આવે; (ય) 

૧. છુટસે કીમ છેઈતાં તત આદિ અ'તે ઓલખ્યા. (દા) 

૨. મુક્તિ તો સેજે હસે (૬1) મુક્તિ તો અગ્રતે હસે (39 

ર, જલહુલ તૌ એ લદ કાંહાંનડ, સે'સ વારે હાંડિએ (દે 
રતનક્રિટે હાર કહાતો, શે રો વિરોખે છાંડીએ. [શું 





બ્રમર-ગીતા ] ૨૫ 


મ્રડત્તાં નષ્ય છટીઈ અણ્ધો સત્યે વાણી ઊચરું 
મે અવિગત્યતી આરાધન! સરતાં, કહુનિઆજ અહો ક્યમ કરું ? ૬ 


કેડવુ" ર૪ સું 
ગુણુ અશ્ચુતિ તતક્ષણુ તન ગ્રછ્યું 
નયણે ભાગી મત નિલ થચુ, ૧ 


તહ તાં ઉદ્ધછી, અતિ ઉત્તમ કહું; 
મોક્ષાથીંચ નિ મનન્‍્ય લાગી શું. ટર 


ડૃહિ 
તે રછુ' લાગી મન્ય અદ્દારિ, તે તણો ઉદ્ધવછ | સુણ; 
પણુ સુડિત-પાંહિ, ભક્તિ-માંહિ, ભાવ વીશ! છિ ઘણુ. ૨ 
સ્ત્તન તિ તે સહા ગિસ્ડિલા, લક્તિતુ ચે દ્રોહ છરી; 
લક્તિ નહિં ચે સદા ભૂડ્યા, સાન-દીપ તે નવ્ય કરિ, ૪ 
નિજ ભક્તિ નિજ વિજ્ઞાન ખ્યેહૂ, ઠાંમ્ય એકિ જયાંહાં વસિ, 
૪ગુક્તિ-પદવી તેણિ પાંમી, સાંભલી. ઉર્દ્ધવ ] મન્ય હૅસિ, પ 





૧. તમો તૌ ઉડ્ડાછ ગતિ ઉત્તમ કહ્યુ, 
રખે એમ નયી વેહે તે પૂર ગ્યું. 
હચ્ના હતા તેણું સાચુ લજ્‌, 
મોક્ષારપીતે મત લાગી હ. (૬) 
૨. સાની હોએ તે શદા ઘેહેવા- (દ3 
૩. નિજ પદના નૌહરા કરે (દ) શાનદીપ નીરા કરે, (શુ) 
૪: મુષુ'૬-પદ્વી (હા] 


ર૬ | કવિ ખેહેદેવ કૃત 


માહારા આપજી ના સમ સુજનિ, પૃપ્લુછીઈ ન્તાં ઇમ કહું; 
પલવાલચ લાઈ આવવાની તિણિ, લેભિ માહારું મન રહું: ૬ 


પદ ૭* 
(મ2--સાર૩» 


પ્રીત બનાઈ એસી નીકી, નહિં રે વીરા દિવસ ચારકી, 

પ્રીત ખની' વે" ભવકી, (કુવયટ) ૧ 
દિનદ્નિ પ્રીત ખની માધોસુ, તિલ કોએ ઘન ખૂટે; 
અખ નિજ ગાંઠ ખની સાધોાસુ, તે વટે તત છટે-પ્રીત...૨ 
માપી નિત મેરે હેયડે ઉષી, એ તનીક કછુ ન સૌ સમાએ, 
વિવિધરૃષછાંડિ મેરે નેનાં, સ્વરૃપ સ્યાંમજુ-કૌ ચાહે-ગ્રીત...૩ 


પ. લાલચ લગી આવવ્રાતી (૬) છી 
ક દિન દિન પ્રીત્ત બાધીનઈ ઉદ્વ, તલકુ* આ,તત છૂટિ, 
અહનિશ ગાઠ પડી માધવ-રુઝ તન છૂટિ ન તૂટિ ૧ દિન. 
પ્રિત બની છે દિવય ચ્યાર#, મોહિ તો પેલા ભવકી, 
સાધવ! ખિનિ માહારિ હઈડી, કોત' ઉર સમાઇ ઉઠવા, ૨ દિત. 
કશ શ્પ ી મેરે નયનાં, રેપ સ્યાંમ | જીક ચાહે, 
મ્૩ દેત. 
ક પરો એ શનિ દદ ઉપિ, હરિછિઃ નોમ ગુરુ રોચિ, 
બિહિદેના રવાંમી બિન ઉદ્વ | વાંણી અવર ત રો ચિ. ૪ દિન (મેઇ 
'ગૂજરાતી'નું પદ ૭ નીચે પ્રમાણે છેઃ--- 
ગ્રીત બની હૈ એસી તી? એસી તીષ્ટી, નાહી હી ઉધેા દિવિસ ચારક, 
મોહે તો પેલે ભવકી, પ્રીત ગની હૈ એસી તીક. ૧ 
ગ્ર ન સડી ન 7 


પ્રહેદે-પ્રભુ [બિના રી ઉધા, બાતી સફલ ન હોઈ ” 





ભ્રમસ્-ગીતા ] ૩૭ 


વચન પરાઔ સુને દુઃખ ઉપજે, હરિ કૌ નામ ચુણુ રેચિ, 
બ્રેકે્વના સ્વ્રામી બિતા, વાણી અવર ન ચોચ્િ-પ્રીત ...૪ 


કડવુ રપ ચું 


તહ્યો તે! ઉદ્ધવજી | અતિ ઉત્તમ કહુ, 
રખે ઈમ જા'યુ જે વહિતિ જલ ગયુ | ૧ 
હરિના હૂતા તીણે સૂપધૂ' સદ્યું, 
ભ્ુવન્ય પાઉ-ધારુ વીરા! અસર થયું. ૨ 


ડૂંહિ 


અસૂર થયુ આરોગવા, તજિ ઘણા દિવસ ગે!ાઝુલ વસ્ચુ, 
અહા *ઝશુધ્યણીનોં કથન કાલાં, રખે સ'ભારી હગ. ૩ 
ત્યાહાં નિત્ય નવાં સેવૈવ, ભોજત “આગન પરિ પ્રિ, 
ઉદ્ધેવનિ અચ્યુતનિ પિરિ, પ્રેસિ પૃજિ સુંદરી. ૪ 
પ્રાતુ"કાલિ ગોવાલ ઉડવ, વૃનન્‍્દાવન-માહિ સ ચરઈ, 
હુરિ-કીડાના ઠામ દેખી, સભારી શ્ોચ્યા કશઈઃ પ 
ઉદ્વવ કહે “ઉમ તપતુ, આજ સિ તાં ક્લ લછુ, 
વ્રજ ઉપફ'&નો સગ પામ્યુ', વલી કિહિ ઉ દ્વ, તહ્યો ચે ચે કહ્યુ'. € 





૨ સરખુ અગ્યુતતે નમત તતક્ષણુ ગઆ, દૂભણુ ભાગી મત નિગ્મવ થયુ 
ઉદ્ધત જાણ્યું આ સુ ઉત્તમ કસ્‌ ત મત ત 

૩ અસધણીની (દા) દુખણીના (ચ) 

જ સૈન આસન (ગુ) પ અગ્યન નૌ* ન્નણી (ઈ અચ્યુતની પ્રીતે 

ઊં ૧. ઝે ત્રઇસતેદ સગ પામવી, સહુ અચ્યુત જેન મત તસુ 

ગયૂ (૬) ૬. 4% ૩નુ (મે!) 


ર૮ [ કવિ બ્રેહેદેવ રત 
કુડવું ૨૬ જુ 
ગાપી ગોવારલાં ઉદ્ધવ ઈમ કરિ 
૧૬િનદિન ઊર્ઠી વન્ય વન્ય સ ચરિ. ૧ 


પગલે પગલે. પ્રભૂજીને પરવરિ, 
જે પદ ષ્રહયા શ્રીચહર અતુસરિ- ૨ 


ડૂંઢિ 
અતુસરિ ચે અમર પદ તે, પ્રેમિ ચ્પેખિ સુદશિ 
આપણિ પૃષ્ણુઝુઈ જીઉ ઉદ્ધવ; આહા યમ રચના કરિ. ૩ 
આહા ખકી પીધી, શકટ ભેવુ, તૃલાવર્ત તતક્ષણ હઇયુ”% 
વચ્છક નાખ્યુ વૃક્ષ ઉપર્ધ; અત ડીધુ તેડ-તણુ. ૪ 
સાહા અકાસુરની ચાંચ પશ્ીરી, દવીનજડિ વીદરીઅઃ 
હકુટર્સાથી કહ પામી, એમ અઘાસુર મારીઅઆું. પ 
પછિ અજ વાઉ-ધારીઆ, વૈ અહાનિ નવિ વીંસરઈ; 
બાહા તિણિ કાલિ જે જે વવુ', તે રૃષ્ણુજી 
ઇના કે! નવ્ય ફરઈ 1 
૧, નીત્ય ની(્ય (દા) ૨. હિ [મેપ (દા) શિ4છ (ર) 2- પૂજે 
૪. આણ એવી ક્રીડા કરિ (દા) આહી જે કીડા કરી. (શ) 
પ.મૂડી(દે કાઢી (ચો ૬.વામરડિ વર્ડારિઓ (દા) વતસ્ડી વીડારીએ। 


ણક ૭. (દ) ઉ ગ્રતમાથી. ૮. ઉદ્દાત તણે કાલે થવુ તે, છ 
વિના વવે કેણુ કરે (ગ) ૯ આહા ડયુ ડરે. (દા) 


જ્રમગ્-ગૌતા ] ક્ટ 


કડવું ૨૭ સું 
“ઉહટ્વ! અદ્ાનિ ખાહ્દા ગયા હરી, 
વછ ગૉવાલા પ'સવિ સાંભરિ. વ્‌ 


નવા નીપારયાં ઇસિ નરહરિ, 
લારન લાગી એક અધ ક્ષણુ ભરી. 
ડૂઢી 

અધક્ષસુ-માંહિ અનત કપિ, પ્રેસિ ગોકુલ્ય આવીઓઇ 
એક અશનત મજત તિલક 'અ'જત, ધેતુ નાના ધાવીઓ: ૩ 
આમ્હુનિ અજ, વરસ એક રાખી, જેવા મધુવન આવીઓઆ, 
પછિ ફમલભૂ-નિ ફર્મ લાગુ, ભુવન ભુવન લવાડીઆ, ૪ 
વિરંચી નવિ એલખિ, કડું વચ્છ ગોપી કીહા ખરા ? 
થી કૃષ્સુજી કેરે ચચરણું આવી; બોલીઓ ગદગદ ગિરા, ષ 
પ્રિજાપતિ કિહિ] “ હું મ'દધી ! મિ' પ્રભુજી-શું અવિંઘા કરી, 
સ્વામી! તું એક, અનેક અવિગત પશુ, માયાઈ માહારી ખુદ્ધિ હરી !!'૬ 


તન 


કડવુ' રટ 
અદણ વિચાર ઉદ્ધવ ! સ્રાપણ, 
અકલ ચરિત્ર છિ નહ-ન'દત-તણુ. ૧ 


“ગણના કરતાં નાવિ લાશે ગણુ; 
છ્ર્યાંડ ટ્રીધા મૃષ્યુજીઝ અતિ ઘણુ, ૨ 
૧, સહુતે સાભરી (૬) સઘન સાભરી ૨ રારષણુ આવાં (દા) 


૧ અમ તણુ 1૬) ૨. ગુણુડા કહિતા નવ જાએ ગયા, બહ્મા કોધા 
વાડાલે વત અતી ઘણુ (૬) 


3૦ [ કવિ બ્રેહેદેવ કૃત 
ડૃહિ? 


ચતિ ઘણે ખ્રહ્દાંડે ચતુર્જીજ, જૃજૂઆ અજ પશુપતિ; 
૪રિવ, શકર, દશ દિગ્પાલ, ચૌદ લોક ગ્રુનિ સરસ્વતિ, 3 
શકેકા વ*છ ગોપ પ્રતિ, આહાં ઈમ પરચતા કરી, 
ત્યાહાં હસા-હિ ઈમ કહુઃ “ અદ્ભુત-કર્મા તુ' હરિ!” ૪ 
'યાંહા ખ્રહ્મા યહુ પિરિ ળોલીયા, તે અહાનિ નવી સાંભરિ; 
કહ્યુ, “રીસ નાવિ માત, જુ ખાલ બહૂ અન્યાયિ કરિ, ૫ 
ઉદર-માંહિથી ,: માતનિ, ખાલક ડુઃખ;- દાખિ ઘણુ. 
અપરાધ એડ ક્ષમા, કરુ' સ્વામી |, છોરુ અન્યાઈ, 
ર તુ હિં આપણુ € 
* પદ ૮ ર 
(રામ--કલરુ, ઝુલેણા ૬૬) 


૧ 


૧તોરા ચરણની રજ, હરિ ષતિત પાવન કરે,, 

નામઈ યપાધતણું એધ ક. નાસિ. 
તે ચરણુ-રજ ત્યજિનિ અવર આરાધિઈ; 

ઘાડ્આ થાઈ તે: ઘણું '૨ ઘાસિ. ૧ તોરા, 


૩ અતિ ઘણા ખલ્યઇ કીધા, જુજ્વા પશુપતિ, 
સકલ લાક દિફપાલ સર્સા, સુનિ સરિતા સરસ્વતી. 
એક કા વત્સ ગો પ્રનને, એમ અહી લીવા કરી, 
હ'સારૂે એમ કહુ, અદ્ભુત ચાંત્ત્ર તારાં થી હરિ (યુ) 
૪ સ્તવે દસ દિમપાલ મુતીવર, ચૌદ લેકે સરસ્વતિ, (દ) 
પ ફીડા કરી દા) ૬. આલી'ટી દાહોદની પ્રતમાં નથી 'છ બાળક 
છોરૂ આપણુ (ચી) #: * ૬ 
૬૧, હરિના (દા) હરિ (ચો) ૨. નામ તજી જે કોએ આંન ઉપાસે. (૯) 


ભ્રમગ્-ગીતા] ડય 


'પક્ષિમ-ખુધીઆ' તે ખ્રહ્ કહા વિઈ, 
ખોલતા બોલતા ખ્રહ્મ મુજિ, 
શ્રીકૃષ્ણ આગતય રહીઉ દોઉ કર ત્તેડીનઈ, 
સુગરટનતા મણિ-વડિ ચરણુ પૃજિ ૨ તોરા. 


ફોઢિ બદાડ-તતણુ સૃપ્ટ ક્ષસુમપંડે કરી, 

ફ્રેટિ બરહ્યાડ-તણુ ત્તુય રાજા! 

ઘડણુ ઘડા વિના વિશ્વ તે નીરમ્યૂ, તો સૃષ્ટિ 
કરતા નામ કૈત્રા સાઝાર ૩ તોરા 


એહેવી ક્તુત્ય કરી, પ્રસજ્ન હૌ હરિ, 
આયસ દીધુ “અજ! ઠામિ જાએ, ” 
થ્િહદેના પ્રભુ-વણા "ચરિત્ર ઉદ્ધવ] સુણ, 
એર્‌ ગોવાલા ગ્રોમિ ગાઉ ૪ તોરા. 


કંડજુ' રલ સું 
સરજનત કરતી આહા ગર્વ" સુદરી, 
વસ્ત્ર હેરિનિ ક્દબ ચઢે હરિ વૃ 
વિતય પ્રકાશિ ખાલા જલભરી, 
આહિરિ ત્તેડીનિ કૃષ્ણુજીઈ ખુંજ્ધે કરી. રૃ 





૩ ઘડ અ-ઘક્વા મતિ નથી નીષ્યું , સૂછ-કગ્તા કેરુ નામ માઝા! 


(મેઊ ધટ ધટ સકન પ્રબુ તુ જ વ્યાપી ગ્લો, શૃ્દિ કર્તા તર નામ 
સપ્યા. ઉ "ર કાગ્ત્રિતે જામને (દરા 
પ વચન પ્રકાળ નાવા જલ ભરી, ગાહેર તેશ્રા શ્રીકૃષ્ગે યુધ કરી (યુ! 


ડર ( કવિ બ્ેહેદેત કૃત 
ડૃઢિ 


ખુદ્દિ કરી, ચાલી ચતુરનારી, 'વીડા-સ્થાંનમક કર પરી; 
પાછિ નિરખવા ભન, મૃષ્શુ કહિ, “ તમે! અતિ વશંશી સુંદરી ! ૩ 
પ્રણામ કરુ રોઈ પાણિ જેડી, વર્ન વિતા જલ માંહાં “રહાં; 
લાજિ તે ન સરિકાજ ગિહિલી!, છૃટશું નિરજ થયાં ! ૪ 
ભુજ-યુગલ્ર નડી, નમી “ચેડી, “લન્#્જ છોડી મોહયુઃ 
ગ્રડી દડુ ગેડી કૃષ્યુ સાચિ, રમતાં શતીશે ₹ગ ચચ. પ 
મન "ભ્હુષ્રી ગાલી, અત્તિ ₹ગાલી, પછિ કાંમના અ'ગી કરી, 
જપહદ્ધવજી, આ તેઠ જલસ્થલ, કીડા કરતા કૃષ્ણુ નિ સુ'દરી, ૬ 


કૅડલુ' ૩૦ સુ' 
ભેતાં જોતાં વલ્રી વનમાં ગયા; 
ખધવ બહુ આંહાં ભૂખ્યા થયા. ય 


ત્રષિતે ચઆશ્નમે અહો કઈનિ રહા; 
હરિના સેવક *ક્રિણે નવિ લછ્યા! ૨ 


" ડૃહિ - 


તવિ લદ્યા એ સહદધપ્રીએ, અહ્યો પાછાં આવીગાં ! 
કષિ-નાર્યનિ જઈ જાણુ કીધુ, અ'ત પોત્તિઈ «્યાવીઆાં, ૩ 





૬, ક્રીડા (ચુ) છ. ગયાં (દ) (૩) ૮. ચેરિ (દ!) ૯. લાજ મોહેલી 
મોહ ગએ. (ઘ) (૩) (૧૦) હરિ (દ) (મુ) (૧૧) આ તે જલ 
થલ જેએ ઔધ]ા મગ્જત કરતા, આહાસ# (૬0 

૧ વતહા (મ) ૨, હારે [મેપ ૩. અમે! ક'ઈ (ગે!) 


બમમ્-ગીતા ] ૩3૩ 


જાણિ ઠામ્ય ત્રિથી હરિ જમ્યા, આંહાં જમ્યા સવ' ગોવાલીઆ; 
કાષિ-નાર્થ નિ પછિ દયા કીધી, પ્રેમિ પાછા વાલીયાં. ૪ 
એક વારનૂં. ગોપ 6ઢવ1, તાલવત-માંહિ સ“ચરૃયાઃ 
ધેનુકના પરિવાર સાથિ, પ્રાભુ ખલરેવઈ હર્‌થા. ષ 
એકવારનૂં આંણિ જલ્ય-વિશી, હરિ જ્યાલ-શિર્ય નટૃઆ થયા; 
આંકઢાં કાત્ય'ટ્રી નિશ્વિષ કીધી, "કાલીય રમણુ દ્રીપ ગયા, ૬ 


કંડવું ૩૧ સું 


આંડાં અધો રાખ્યાં વાહાલાઈ દાઝતાં; 
ઉપરિ એહેનિ અદો ગ્રતિ ગાજતા. ૧ 
હરિનિ હચવિ અહો નવ્ય "હલાજતાં. 
જીવન--જમલાં શતિ વિરાજતા. ૨ 
ડિ 
વિરાજતાં તિ વિચરતાં, જાનદદ કરતાં અતિ ઘણુ; 
એકવાર ઈણિ ગિરિ કર્ય ધયૂ, ખુ ભય નિવાચું” શ્રજતણુ, ૩ 
દોઉવાર ડિિષ્ણિ નદ છોડયા, વૃક્ષ માડયા રિ ખતાં; 
ઉન્ધયછી ! અહાતિ કાઈ ન ઊગરૂ, *શ્રીદૃષ્યુ નિ બલભદ વલી જતાં.૪ 
ચએકવાગ્નું' ઉદ્ધવ અમ્હનિ, ”ભાડીરવન દેખાડીએ 
આંહા ગાપ ધે તલ'બ આવ્યુ, આંહા રામિ તે મારીચ. ષ 
કઝ જાન 
૪. નવ્ય લદ્યા ધીમ દ તેશે, તતખેવ પાછા વાલીઆ, (દા) 
પ. કાતી કુટુબ ર્મ'્મુક દ્રીપ ગઆ, (૬1) 
કાલિદી દ્રહ નિવિ'ય કાંધે, કુટબ સઘળા તળે ગ્રયા. (ગુ) 
૧. શાજતા (મે) ર. આજ અમાર હરી જતા. દા) (ગુ) 


૨. દાહેદનાળી પ્રતમાં આ કડી નથી. ૪ ભાડીન્વટ (ગુ) 
ભન૩ 


દપ 


૪ કવિ છ્ેવેદેવ કૃત 
આંહાં શ'ખચૂડ નિપાતીઅ, સર્જ ગોપિકાને હરિ જતુ; 
આહા અહા-કાજ દવ દોય વાર પીધુ', “ક્ષણ રએ આપણુ દાઝતું. ૬ 


કેડવુ' ૩૨ સુ 
વલી એક અદભુત ઉદ્ધવજી! ગૂણુ; 
બાલ પ્રમાણ્યુ વાહાલાઈઇ અમતણુ. ૧ 
શર્િહિર ઊશુ શરદ નિશા-તણું, 
વશ પવાયુ; સોડ લાષુ ઘણુ ૨ 
ડૂઢિ 
ગ્ઘણુ પ્રેમ જ્રુઝનિ કિષ્યુ મ્યલવા, ભર-યૌવન ભાંમ્યની; 
વિપરીત આભ્રણુ અગ્ય વિહિરાં, કામ-વશ થૈ કાંથ્યની. ૩ 
ઉન્મત્તની પિરિ સવ* નીસરી, *તે થ્રીકૃષ્ણુ પાંમી સુંદરી, 
કટાક્ષ કરી હરી *કામતા, પછિ તે અ'ગી-કરી, ૪ 
₹ગ રૈલ્યવા વહાલુ બોહ્ય-બાધુ, માન ત્યાંહાં અમનિ થયૂ, 
પણ્ય ત્રિકોકય-સુ'દર રત્ન માહારું, કાચનિ સાટિ ગયૂ! પ 
પત્યારિ અહ્યો કર ઘશી ઘશી હેડાં હજ્યાં, શોક કીધું અતિંઘણું; 
શ્રાંણિ ઠાંમ્ય રમતાં વિરહ પામી, તે તહ્યો ઉદ્ધવજી | સુણુ. ૬ 
પ. આંકાં અમે રાપ્યાં વાઠાલે દાઝતાં 1૬1) દહે 
૧, વજાડિ 1૬3 ૨, ઘશે પ્રેમે કૃષ્યુ મલક ભર જેભનમાં ભાંમની. 
(દ વશ વાઈ માહ લાવેઇ, જેવા ચાલી ભામતી. (૩) ર, આ 
* અડધી લીટી (દ) પ્રતમાં નથી. ૪. કલ્યતા (મે કટાક્ષ કરતાં કૃપ્ણુતે 


તવ કામના અ'ગી કરી. (ગુ). કટાખ કરી દીધી કક્ણા, તેહનૂ” માં 
અ'ગી ઠરી. (મે) 


પ. નારિ વિરહ પાંમી સ્દન ફીધૂ', સોક સ્યાંણો અતી ઘણુ 
કટ ક કટ ,વલી એક અદ્ભુત ઉદ્્રજી સુણી, (દ) 





ભમર-ગીતા ] ૩૫ 


ચદ ૯ 
( રાગન્મમમ્રાં) 

પનાથ ગયુ માહાર સાથ ત્યજી, પાપી પ્રાણ ન જાઈ હુછી, 
ક#સાહરુ સ્દિઅ ત ફૂટિ એક હછી, આગિ અમે! નવ ઇશ્‌ લજી ૧ 
૨ડોપી લડસડતા ડગતા ભરિ, સુખ “હરિ હરિ “હરિ હરેં ઊચરિ, 
તેન્‌ ઉર ભી જે ભાસૂ ખરિ, શ્યામા સરીગ ત ણી સુધ નવ ફરિ, ૨ 
ચસ વિવપન લાગી વિરહુણી, હરિના સ ગ થકી સરવિ હણી, 
પૂત ચાલી પેલા શૃક્ષભણી ત્યાહા વિડમી દીરી વેલ ધણી, ૩ 
જો દાખવે! દિશ ત્રિકમ-તણી, જિમ જઈ મલીએ વૃન્દાવન-ધણી, 
શા તે નારી કહુ નાથ તણી, માડારે નાથે કીધી આપતી. ૪ 

તત 1ડિગ્ડ પાના ગોક ફીધો વિલાપ કીધા અતિ ઘણે, 

તેણુ કાળે જે હડુ, તે તમે ઉદ્ધાજ સૃણેદ (ય) 

તાર ત્રણ પામી વ્યાકૂન થખા, સોક જીધો અતિધરો] ( મોડાસા 
મતનું એક છુટુ પાન) 
૧ દીને! નાથ ગએ। માણ? સાથ તજી, માહા?! પાપી પ્રાણુ ન શતએ હજ; 

, આગે અમો ન4 ઇશ ભજી માહર્‌ હદે ન ોટે એક રજી-તાથ ૧ (દા) 
અમા સઘળી નવિ ઇશ ભજી, વૈરી કદે ન ફાટે હછી હછી (ચુ) 
ગોપી લડશડતા ડગના ભરે શરી? તણી સ્ર1 નવ કરે 
એના ઉર ભીને' આક્ષુજ ખરે, સખે હરિ હિ ઉશ્ચરે-નાથ 

૩ ૩થી ૬ કડી દાણેદ પ્રતની દ, ને મોડાસા પ્રતમા ૩-૪ કડી 
નીચે મુજગ છે -- 

વતો વલો વીનાપે ડિર;રણી, પુછાય લાગી વછ ભણી 

«યાહા વ્યકશી દીદી વે વ ધચ્‌ી, કસુ આ તે તારી નાથ તણી, ૩(મે।) 

અપે જગ્ખી કે પાષિસા શે ન સગ્જી વાન સીપેણી (સાપેસી) 

હરિત ત્હિ જે મારિ, તે ભૂતલ દેડરડી ન41 ધાંગ 





તન 


3 | કવિ ખ્ોછેદેવ કૃત 


પણુ નહીં' અિનિ પાતિ કરણી, અહે પાંમ્યૌ રસ રોન્યો] ધરણી ! 
એક આપણુ *્સરખિ પાપણી, રહી સઘલી સરખિ સાપણી. પ 
માહારા નાથનિ વિરહિ જે મરિ, તિનિ ભૂતલ દેહડી નવ ધરિ, 
અમ્યે। મ્યલી છુ તેવડતેવડિ, હરિની વિરહની-વેધિ ગોરડિં, ૬ 
*હુરિને ત્રહે ગોરડી, વાચિય હણી જિમ કેલ પડી, 
વલી વલી વન માહે જડવડી, બ્રેહેદેના પ્રભુ વિના સુખ નહીં અધ ઘડી,૫ 


ક્ર્ડયું ૩૩ સું 
પછિ અહ્યો ઉદ્ધવ! ગહું “વનિ ફર્યા, 
મધ્યથી પ્રગટયા પ્રભુ *પ્રેમે ભર્યા, ૧ 
આધ્ય કરીને અહ્યો તતક્ષણુ વર્યા, 
તાપ શહ્યારા પિર્ય પિર્યના હર્યા. ૨ 
ડૈઢિ 
હુર્થા તાપ ”અન'ત-કપિ, અછ્ધો ઘણું રંગિ રમાડીચાં, 
સુર નર સુનિજન સાહિ ઉદ્ધવ |, અહ્લો ભલાં ભવાડીઆં., ૩ 
જ. આવિ વન વન માંહે રડવડિ, અહો વાએ હર્‌ી જ્યમ દેલ પડિ; 
ભેદેવના સવામી વિના ઉદ્ધવ |, અદક્ષણ સુખ નહિ રદેફડિ-શનોથ. 
મ સખીયે! 
૪. અમે! વનની માંહે રડવરી, જ્યમ વચે વિકશી કેલિ પડી, 
ત્યમ ખેહેરે પ્રજીુ વિત દેઠડી, મતસુખ નહિ ઉદ્વ અધ ધડી, (ગુ) 
[આ પદમાં દહેદ્વાળી પ્રતમાં સાત કડી છે; જ્યારે ૧૬૯૬ તી 
સાલની પ્રત જે મોડારાવાળી છે તેમાં પાંચ છે. ૫૬ સાતકડીનું ઉપર 
મૂકયું છે, પણુ" ૨૮૩ કડી (૫૬) કવિએ અ'તે ગણાવ્યાં છે તૈ 
મેળવર્ણાં માટે બે કરડતા અકે મૂકથા નર્થી. ] 
પ, વિતે (દા) વિતય શ) (૬) નિજ ભર્યા (મે! (૭) એન (મેઇ 


ભ્રમર-ગીતા ] ૩૭ 


તિશિ કાલિ ગાંહાં જે જે હવ, કહી ન સકુ તેટલું, 
સધુવત અતિ વિરાજ, મૈકુ& કેઢિ-ષે' ભલુ. ૪ 
“વલ્લી રહસ્ય છિ જે ક્યમ કહુ, પછી જલ-કીડા કરી, 
“સે ષ્રહ્યા રયણી વન્થ રાબી, પછિ ઘરિ ગઈ સુરી ષ 
આહાં પ્રાકૃત નિ પિરિ, અ ક અહ્ડારિ, પ્રભુ સુડુડતા નિદ્રાભર્યા, 
ઉદ્ધવ ! અહ્ાા સાથિ કૃષ્યુજીઈ, ભાવ પિર્‌ય પિર્‌યના કર્યા ૬ 
કંડેવું ૩૪ સું 
વલી જુઉનિ ઉદ્ધવ ! ગત્ય ગબડી તણી, 
ધાગડ ધૂતી, ખાંત હૂતી ઘણી. ૧ 
"આહા અહ્દો રમાથ્યાં આખ્ય-મી ચામણી, 
જ્ઞાત લઈ શ્રાવ્યા અહ્દો હરિ ભણી, ૨ 
ડ્ઢિ 
હરિ ભણિ *વાન્યા કરમલુ, અહ્યો આહિં નિશી જમાં મ્થલી, 
એહ સદ-માતુ, ક'ઠય લાતુ, *રગિ રમતુ માહિ વલી. ૩ 
વલી વેવ્ય વાતુ, ગીત ગાતુ, નૃત્ય કરતુ સાહિં સ્યલી, 
"ચીત લી ભાંડૂ ગામડા, ને દડૂલે રમતુ વલ્લી. ૪ 
૮. વલી હુસા છે તે કિમ કહુ, પછે જળકાંડા કરિ, (દા? 
વી વળી છે તે કયમ કહ, પછે નળ તણી કોડા કરી (મુ) 
હે. એક બહ્મરેણી વન ગખી, પ્રાત ધર ગર્ડ સુદરી, (દ) (દ) 
૧ આ રાસ રમાડ્યા આખ-મીચામણી, (દા) ૨ લઈ આતા. 
૩. એ મદન-માર્તી, ક ઠં વલાતો, ૭૩ ગતૌ રમતા, (દા) 
એ મદે માતો કકે સાતા, રગ રાતો રમતો. (ચ) 
જ. મીક ત્રીતગા ભાંડ ગ્રામડા ને. 





૩ [ કાવ ખ્ર.«વ કૃત 


શાંહાં મલ્લ ભેલી ૨મ'તુ, વલી શેધની પિરિ ગાજતુ, 
કપિ-તણી-પિરિ કાલ ભરતુ, ગોપ-માંહિ દિ યાજતુ. ૫ 
બછું હાર- ગુ'નત શીશ ધરતુ; ધન્ય તે થોશા ખણી, 
નટવેષ ધરતુ ધન્ય વિચરતુ, ઉદ્ધવ ! રમત્ય છિ પ્રજુની ઘણી, ૬ 


કડવું ૩પ સું 

તસ્કર ચૈનિ વ્યોમ પધારીઅ, 
કિષ્ણિ ચાંઠાં ત્તે મરડિ મારીજી. ૧ 

"શીશ પધરીનિ અરિટ સધારીઝુ, 
ન ફેશી સરખુ ડુષટ્ વિડારીઅ. ૨ 

ડૂહિ 

વિડારીઆ ઈળિ ₹દુષ્ટ કોટિક, વાત મોટી હરિ તાપી; 
રખાડીઅુ વૈકુ& અદ્દાનિ, દયા ડીધી અત્તિ ઘણી. ૩ 
ગૃત્તિકા-મિશિ વદતન-માંહિ, ચૌદ લોક પ્રકાશતુ, 
એડનિ જન્મથી, જાતાં લગિ, અદ્ણ્રુત ઉછવ આંહાં થતુ. ૪ 
એક વારા ચઆંહાં નારદ આવ્યા, વાત કાંઈ હરિ-શું કરી; 
*પૃછિ ઘણે ઘાહાડે ફરકર્મા અફૂર, આવીઅ રથ જતરી. પ 





પ્‌. એમ મલ-વિદ્યા મથી રમતી. 

૧,તેતાં સગ (ફાગ) ધરીને અરિ સીધારીઓ,. 
કેસી સરખો ત્ય વિડારિએઃ (દા.) 

ક. દૈત્ય (દા) 

૩. તીશ દિવસ પાપી કૂર કમેષ આવિ રય નેતર, (6) 
તેશે સમે તત્કાળ સાજે, અફર આવ્યો રથ જતરી, (ગ) 


બ્રમર-ગીતા ] ૩ 


તે પ્રાણુ અહ્દારા હરી ગ્યુ, અહ્દો ટલવલ્યા, અડું દુ ખ પામીએ, 
પેઝામો અરુણ વાશ્ચુ નદનિ, જે ફર-કર્મી હરી ગયુ ! ૬ 


કેડેવું ૩૬ સું 
પલવટ વાર્વાને અહ્યો પૂઠિ પવી, 
જીવત જાતા અહો વૈ આયુવી ૧ 
પ્રભુનિ બોલિઈ અહ્યો પાઝી વળી, 
પશુદ્ધિ તા તિઠનિ અહ્યો નવ્ય સાભલી 1! ૨ 
ડૂઢિં 


નન્ય સાભલિ જે સ તે।ષ થાઈ; પણૂય સ્યત્યા વિના નવ્ય મન ઠંશિ, 
[કહે ગોપષિકા ઉદ્ધવને તવ, અમમધા આસુ ક્ષરિ !] ૩ 
“ચકર તિ તમ-વચ્ચ ઉદ્ધવ, *વિગત્ય તા દિસિ ઘણી, 
"ફાઈ પણિ છિ વેગલા, કિ સહજ બુધિ આપાપણી ૪ 
રૃહ-ણુધિ સખા એ તમ તણી, શીખ છ અદ્દાતિ ચાલવા, 
પસમધિ કે દિસિ નહિ, તીણિ સમિ સમથ કે ખોલવા ” પ 


૪ ગ્રાણુ અમારા લટ ગવ, અમો! પરનાર્ના બદુ વારીઆ 

તેણે સમે એનુ ભાખતા, અક? લે/ પધારીઆ (ચુ) 
પ અકસ માત્ર અશુભ તાધ્યુ , ત્યાર મુકુદતે અફૂગ પધારીઆ (દા) 
૧ સુધ તૌ તેની તમથી સાભગી, ૬) 
શુદ્ધિ તો હગ્નિ તમથી સાભળી [ગ) 
ગ્‌પપિકા ઉદ્ડડ નયણે આસુ અસમધા ક્ષરે (મે) ૩ વધત વિરા (દ) 
સગ્રપરુ છે કાક વૈગ4ૂ, કે સહિ બુધ અપા આપણી, (૬) 
સમપણ છે કાઈ વેમળી પણુ સહજ છુદ્દિ આપ આપણુ (ગુ 
પ્‌ તેશે સમે કાઉ સમર્થ નહિ, ઉડ શાથે મે!લવા (દા! 

સમ્ય તેતે રે ન દીઝે “હતે કાઝી લડા 1) 





ભ*૮ /“ 


૪૦ [ કાંવ ખ્રેહરેવ કૃત 


દળિ પ્રેમિ ઉદ્ધવ પૃછીચા, નદ આદિ સહૂ મ્યલી; 
ગહિંલી ગોપી, લ%#જ લેપી, પલવટ વાલીનિ પૃઠિ પલી. ૬ 
પદ, ૧૦ 
(ગગ મેડાડુ-બાવના) 

ઉદ્ધવ- પસાધિ સ'દેશડૂ, કાહાવિ ૨ ગોકુલની નારૂથ, 
આપણે કિહા રે દિવમના રૃગણા. તસ્ય ધરી સ્થા #દિયા સઝાશ્ય રે? 
ક્વામી 1 ગેઃકુલીઅ' પોતાનુ રે જાણ્ય. ૧ 

એકવાર ગાવું આણુઇ નેસર્ડિ, ના'વુ તુ ન'દછીની આથણુ, 
૨ેહનિ તું તન ધન પ્રાણ વિજાણુ ૨--સ્વામી ગોકુલીઅ', ૨ 
કિડિં કેરારવાર્મી[ અસ્હે કહિ તણા! ?, કુ કરિ અહ॥ારી રે સાર? 
સયમ ધતી-વિડુણાં ધવલહરાં, ત્યમ તુજ વિત શ્રજની નારૂય ૨, 
“સ્વામી! ૩ 

*લેલી-વિછોહાં જિમ પાંદડાં ૨, જતુની-વિછોહાં રેજ્યિમ માળ; 

કૃષ્યુછી-વિછેહાં આંડાં સહૂ ગે!પિકા ૨, જીક કુણુ કર ૨ અમારી 
સભાળ--્વામી! ૪ 

પજી ત્રજનિ કાજ ગિરિ કર પરુ, સ્વામી! પાવક પીધુ દોય વાર, 


ષ્રિહિદેના પ્રભૂનિ કિડિચો એ ચેટલુ, 'તવઝનિ છિ તાહારુ 
આધાર.- સ્વામી] પ 





૬, અરચીઆ ઉદ આદરે, વલ્યા ન'દાદીક મલી, 
ગહિવર ગોપી લાજ લેોપી, પલવટ વર્લી અમો પાછી પલી. (દ) 
અતિ પ્રેમે ઉદ્દ પૂછીઆ, પછે નદાદિક નમીઆં વવી, 
કહે ગોપી લાજ લેપી, ઉઠવા પૃડે પળી, (ગુ) 
૧, હાયિ (મો) ૨. ગોપીના ૩. આ લીટી, પાંચમી ટુ'મા, દાહોદ 
પ્રતમાં પહેધી ટે, ૪, દાહોદ પ્રતતી કડી હેવાધી અ'ક લખ્યો નથાં. 
૫, આ લીં'ટી, ત્રીજ કડીનીળીજ લીટી, દાહેદ પ્રત્મા છે, ૬. ગોકુલને (ગ) 


ભ્રમર-ગીતા ] હદ 


કેડેવું ૩૭ સું 
ઉદ્ધત કહિયોા! હરિતે એટલુ, 
ડુઃખ દેઈ ગ્યા છુ સાગર ચેટછુ. વૃ 


વલી વિનવનજે રે નાણુ' તેટલું, 

કહિચેો। હરિનિ “ તહ્યો કીધુ ભુ 1” ૨ 
ડૂઢિ 
ભલુ જીધુ' ચે ભ્રમ ભાશુ; હેત ત્તહયુ' હરિ-તણુ', 
ઉદ્ધવજી| ઇમ *સાંભલુ, થોડા માંહિ છિ ઘણુ. ૩ 
પ્રાણુ છિ અમારા હરિ કન્ડિ, પછિ લુખ્ધ આશાઇ તાં રહાં, 
વિચાર્યુ તન છૂટશિ, ઉદ્ધવજી ! આજ તુ જાતાં રહાં ! ૪ 
પણિ કર્મનિ વશિ દેહ છિ, તે લે!ગબ્યા વિણુ તા પડિ, 
એકવાર આંહાં મોકલું, શ્રીકૃષ્ણને આંણિ નેસડિ. પ 
પ્રીતિ હુઈ યાંહાં ચૅટલી, સ્સણું ત્યાં-ાં તેટલુ, 
“અધક્ષણ સુખ નાહિ પુષ્યુજી પાષ્તિ, ઉદ્ધવ ! કહિચે। હરિને એટલું. € 


કૅડેવું ૩૮ સું 
“૧ મધુકર મુહ્યુ મધુપુરી સા શસ ? 
કમલિની અનાોપમ ત્રજ છૂતી ઘણી. વૃ 
૨ પ્રિત જાણી અહ્યો, એ પ્રભુ તણી.” 
વલી વલી ખોલઈ ઈમ વિરાહુણી. ર્‌ 





છ. જણુજો (દ) ૮. જેબન જમે નાથ ન મધ્યે. (દ) 
૧, મધુપુર માડી મધૂકર સા ભણી (દ) ૨. પેર ન જણી પ્રભુજી 
તમ ત્તણી, ટ્દા) 


૪૨ [ કાવ ખ્રેહદેર કૃત 


ડઢિ 
વિરહિણી ઉર કામ પીડિ, હરિ હીરદે તસ્હિ જણુયો; 
અહ્યો દુઃખિ દાધો કાસ્યિની, અમ ઉપરિ કરુણા આણુચે. ૩ 
યૌવન જાઈ જૂજૂઓઆં થએિ, તાં હાણિ સોટી અમ્ડની, 
ઉદ્દધવજી | હુવિ લાજ મૂકી, આજ કહૂં છુ તમ્ડુનિ. ૪ 
યૌવન નઈ રે નાથ ! ન સ્યલિ, તે અહ્યો ન સકૃ' ખમી; 
કહું ચુઝ્ય અહ્યારુ, કૃપ-છાયા કૃપ-માહિ વીસસિ! પ 
પછિ અવસર ચૂકયા સેટુલા, વાત શી વૂઠચા તણી? 
યૌવન જાઈ, શિર શ્વેત થાઈ; ત્યારે પધારયો પ્રભૂ ગોકુલ ભણિ !” ૬ 
કડવું ૩૯ સું 
“ ૧ર કિહિતદ ઉદ્ધવજી | વિસરિ; 
મૃપય ન પાંમિ, નયણે જલ ગરિ. ૧ 
અન્યાોઅન્યિ મન ચ્સાતાં કરિ?” 
[શહદ્ધિ-વિણુ શ્યામા સહુઈ ઊચરિ.] ૨ 
ડૂઢિ 
ઊચરિ, “એક વતુ અહ્યારું, સાઈ દેચો! ચતાથની; ” 
ઉદ્ધવ નયણે નીર પૃરિ, વલી નમિ *વજ-સાથનિ. ૩ 
આત્તા માગી વહ્યા ઉદ્ધવ, સખી સવ સૂની થઈ; 
મધુષુરિ જે સાહારાજનિ, ઉદ્ધવિ સધલી પૃરિ કહિ. ૪ 


ઉદ્ધવ કિહિઃ “સુજ એકવાર, મદધી ન સકું કહિ, 
એ ગોપિકાતુ પ્રેમ કિહિવા, શેવ તાં સમરથ નહિ ?ઃ ૫ 





૨, કહાવે (દા) ૪. અદક્ષણુ #તએ* જૂશ્ૂઆં થાએ* ૫. જુનુ (ગુ) 
૬, મુલ, છ વૂહયા. 
રૃ, રખે કાઈ (૩) ૨. સહેતા (૩) ૩. માહારા નાથે. (દ]) 


ભ્રમમ્-ગીતા | ૪3 


“4%-નારથની વાણી સૂણી, શ્રીકૃષ્ણુજી ઈમ ઉરિ પરિ 
“કુગ્હ્ોન-માહે મ્યવીનિ ઉદ્ધવ, એ ગોપપિકા ગ્રુઝ તવિ વિમરિ| ” ૬ 
કડવું ૪૦ સું 
ઉદ્ધવ સાથિ મખીએ કાહાવીએ, 

પહુરિજી-કેરઈ મનન્‍્ય ભત્તિ ભાવીઉ ૧ 

કુઝ્દ્વેવમાહિ સહું આવીશ, 

ત્યાહા ગોપીનુ મત મતાવીએ ૨ર 

ડૃહિ 

મતાવિન્ર મત મદધીનૂ, રાક એ રગતા ઘણુ, 
*ચછુ-*હિત અનુદ્નિ ઉદ્યમ, કરતુ બ્રમગ્-ગીતા તણું ૩ 
અથ એકિ હૂ ન જાણુ, ગ્ભ્વત બોલાવ્યુ તે મિ કહ્યુ, 
નરનાર્ય ગાઈ સાભલિ, તેનુ કુવ પાવન થયુ ૪ 
રમવત સેવ શત નવ, વૈશાખ સુદિ એકાદશી, 
કહ્યું સોમવારિ ત્રથ સુપ્યું, હરિ-કથા સાહાશરિ મન્‍્ય વશી ૫પ 





૪ €દ્રવ વાણી હદે ભ ણી, દૃષ્ણુ વવજ ઉચ્ચરે (દા) 

૧ શ્રી કૃષ્ણુછ ર ચ્ક્રુર્હિત અ ધમતિ આન દશ્ાટિ ભમગ્ગૌતાતણું (દા) 
ચક્ષુ-રહિત અડુદિન કથા કરા, કેડ બ્રમગ ગીવાતણુ (યુ) 

7 સાતા 

૩ સડત ગોવ-તવોતગે, પૈશાખ તતવ એકદતી 
સેમમતારે પ્રથ સયો, હગિ કયા માહારે મન નમી (દા) 
ઞડત ૧૬૦૬, વૈશાખ રદિ એકાદશી, 
સોમર્મારે પ્રય સઉ, બરેકથા મોરે ઈવ વરી (્પ્કાનેમવ્યચરિત, 
પા ૩૦૧) 


૪ [ કવિ બ્રેહેદેવ કૃત 


ફવિજત કેરુ' કષ્ટ ભાશુ, ચિંતામણિ કવિ આપીએ; 
સરીદાસ-સુત-છ્રિહિદે કેહિ !, ઝકૃષ્લુજીઈ કહાવીએં તે મે' કછુ! € 
પદ્ટ ૨1 
(શગ-૧સત) 

સ'વાદ ગોપી ઉદ્ધવ-તણુ, ચેડનૂ' ભાગ્ય હુઈ તે ભણુઃ 
પગ્રેમિ સાંભકતાં છિ રસ ઘણુ, સુખ-મ'ડણુ હાર હેઆ-તણું; 

રઢિઆઈછુ રાસ સેોહામણ. ૧ 
જહુરિ-તણા હીરરસ-દોરી વણી, વીંધ્યાં સુક્ત, ખાંત્ય કીધી ઘણી; 
વીંધી વચ્ચોવચ્ચ મલિ સોહામણી, રચના રચી બ્રમરગીતા તણી. ૨ 
કછુ ખિસિત્યાહાશી પદ,બાર શગ, મૂક્યાં ગીત એકાદશ જેઈ માગ. 
શ્યાલીચે કડવે સમા ભાગ, કેલ નેતાં ષ્રિહિદે કહે કોટિ યાગ. ૩ 


ઇતિત્રો ભ્રમસ્ગીતા સમાપ્ત | ॥ શ્રીગ્સ્તુ [| કલ્યાણુમરતુ ॥ સવત 
૧૬૯૬ વષે ફાલસુન વદિ ૨ શુક । લિખિત'ગ ૫*. માવ. 
કડાણા-વાસ્તવ્ય, ખડાયતા જાતીય «ધ સ્વજન મ. થી. પ 
જીવા પઠતાથ” ] લ્યખિતા ભ્રમરગીતા | શ્રીરસ્તુ 1 


૪. ચંતામણિ કરી, આપીર્અ. (દ), સ્ય'તામગ્ન કરમાહિ આનીઉ' 
(કવિચરિંત પાતુ ૩૦૨ ) 
રિ કિપ્રા કરી ગ્ુતિ કારવી3* (કવિયરિત ૫, ૩૦૨) 

ન શે નહિ તો પ્રેમે સાંભળો, સાંભળતાં રસ છે અતિ ઘણે. (૬)(ગ) 

* ઉરિ હીર સિખર દોરી વણિ, વિચ વિચ મણિ સેહામણિ, 
વેધ્યા મુડતા ક્ષાંત #તિ ધણ, રચિ રચના બ્રમરગીતા તણિ. 
ખસે ન્યા(્ય)સી ૫૬ તે બાર રાત, સૂકાં ગૌત એકાદસ જોઈ માગ, 


ચાલીસે કડવે સમે! ભાગ, ખ્રેદેવ કહે દળ ગાતાં સાંભળતાં. 
શ્રજ્વાસ ( કેટિજગ ) 





નૂન સ્ટ 


૪ 


હડ 
તેને અમા એમ થઈ કછ ૨, 
દેડલડી તાજ કસ્સિં રે, 
રૈમાનુ હીર ચૂથાયુ ર્‌, 
શાંખોનાં ષાષણું ખરિંઆં રે, 
હો ઝટ 
સરી શિખામણ દીજે રૈ, 
સવારને પહોર સમાર રૈ, 
સાંજને પહોર સ ભાર્‌ રે 
જુ મુને પ્રભુ મલે તો! રે, 
નશ્ૈયાનેો સ્‍વામી મહે રે, 
ી ફુ 

( ચમ્ર-રમ 

ઉદ્ધવ ! કહેજે હરિને એકાંત ખે્ટારી * 


પ્રશ્મ જાણ્યુંરે પ્રેમ અધિક” 


--કહાવે 5 


અમને સાંભરે પેલી : 
ચદ્રવિતા જમ રજની 


જાતાં રે અમને કહ્યું 
ગુશલ્ીનેર્વરે મતે હાં 


[તરાસક મહતા કૃત 


પ'જર પ્ર વાલાને રે, 
શરીર ગાલીને રે. ૩ 
રાત દિન રેોઈતે રૈ, 
આંજ્ડા લેહહિને રે. ૪ 
ક્ટ 
વાંકા વતમાલીને રે, ૫ 
વલ્રેહણાં વહલેઈઈ ને રૈ, 
ગોધનત દોહિને રે. ૬ 


નાખુ દુઃખ ખોઈ ને રે, 
પિયુ ષગ ધોઈને રે. 


ન્ન 
તજીરે રજના” 
[ણ્યું રિ 
“હેલીને 
૧.૧( 
ઉપજે 
જા 


રકિ 


ગોપી-સદેશ] ૪૩ 


ન 
(રામ-ગમપત્રી ) 

સુખના દા'ડા ર, એધવ અમને સાંભરે ૨; એ સુખ ના 

જાણે પરિખ્રહ્મા; 

શાસને રમાડચાં ૧, વૃન્દાવનમાં રે, નારદજી તો નાચતા હતા 
તાંઠાં છમ! સુ૦ ૧ 

તે-દા'ડેતે રમ્યા ૨, આંખ-સિચામણી રે, છખીલે। છુપાણા 

કદભ-કેરી છાંહ; 
શા'ત્રિક્ષજુએરે, સુરનર દેવતા રે, પુષ્પવૃષિ કરે વૃન્દાવન માંહ.સુ૦ ૨ 
કુખજાને કહેનેરે, જઈ સ'દેશડો ૨ે,તારે હેતે! તાંહાં ગમારેદેચાહઃ 

તરસૈતા સ્વામીને ૨, સખમાં સ'ભાળજે રે, તેણે વળગા્યા 
ચોતાની બાહ. સુન ૩ 

પૃ 
( ગગ-કેદારો ) 

ઝુખજાને કહેજેરે એધવ! એટલુ' રે; હરિ-હીરો આવ્યો તાહારે હાદ 
માન કેરીતે રે એડને તુ લન્વે ર, કહું' છુ' શિખામણુની વાત. 
--ફમ્નને. ૧ 
પ્રાતે ઊઠીને રે, પ્રથમ પૃછજે 9, જે માગે તે આપજે તતખેવ; 
ખીજુ' કાંઇ રે, જૂધરને ભાવે નહી કે, માહાવાને છે મહિ માખણુની 
ટેવ--ફુખ્જાને. ૨ 
રાજને દીપે રે, ભાળ ઝંડા સુષ્પની ૨, નિત નિત ધરજે નવલા વેશ; 
ઝાઝું”ન જગાડીશે રે, જાદવરાયને રે, કેળ કરમારો એને સુવેશ, 
--કુખ્વને. ૩ 
એણેનેતે આઘે! રે,ધઘડી નવ ટ્ઠીજીએ રે. ઘેલી નવ કરીએ રે અહકાર 
શિવને વિર'ચી ૨, મહા મોદ્યા સુનિ ૨, તેને નવ જડયો એહેને પાર 
“-કુબ્જને. ૪ 


૪૮ [નગ્સિહ મહેતા કૃત 


ક'સ ઘેર દાસી રે, પેલી કુઝ્જ રે, સુદર શામળિચે! ભરથાર; 
2૫ 
નરસેયાને। સ્વામી રે, સખી સુને મળચોરે, વહાલા મારા આવાગમન 
નિવાર--કુખ્જાને. ૫ 
ડે 
( રગ-3દારા ) 

એધવજી ! વાહાલા કયારે આવશે, મારાં સુખડાં ગયાં તે કાંથાં 

લાવીએછ ? 
ઘરમાં ધસું ને આવું આંગણે, સુઢીને જઉં છું માળીએજ-એવવજી.૧ 

અન્નની ખાધા તે લીધી આકરી; અમે નયણે તે આસુ દાળીએજી, 


જે રે દાહડાના ગયા નાણ, અસે કિત દિન ટેહડી 'ગાળીએજી. 
--શએધવછ, ૨ 


મોકુળ મેલીને કૃપ્ણુ મજુરા ગયા, વશ કીધા તે કુબજા કાળીએજી, 
સેહેતા નરસેયાના સ્વામી શાંમળા, તમ મબ્યે ભવખ'ધન ટાળીએજી,. 
એધવજી, ૩ 


છ્ઠ 
હાલે મન હિમાલે ગળિચે); એધવ હરિ માધવને મલિયે-- 
'જન્મમાં તે જેગીડાં થઇચે, વેણ્ા જ'તર લેઈ લેઇને કૂરીયે. 
જમે શ ઘેર વલૃણાં વાગે, તે તો! રે મારા હૈયામાં લાગે, 
સામે ૨ ઘેર ખાલકડાં ર્વે, તે તો એની નજરમાં જૂએ, 
પ્રભાતે તે! ગાવલડી રોતાં, રોહી ડ્ધ કહાનાને પાતાં, 
ભેળાં રે ખેચી ભોજનીયાં જમતાં, હાવે રે હરિ રો' રે નથી ગમતાં ? 
શો દિશના વાવલીયા વાયા, વહાલે રે મારે ઊતારી માયા, 
*ટાહુના રે તારી જતલડી જાણી, જગતમાં 'કોઈ નહિ પાચે પાણી, 
ભલે મલ્યો! નરસેનો સ્‍્વાસી, ગોપી સહુ આનદને પામી, 





કવિ ચતર્જીજ કુત 
ભ્રમર ગીતા 


(રાત્ર વમ'ત) 


૧ભારતી પારથી પ્રશુવૂંચ, વર્ણુંય મદન સુરારિ, 
ચમાધવ મથુરા ક રહા, “વિરહ હુંઉ ત્રજનારિ. 
ગોપકન્યાં કરઇ વાતડી, રાતડી કિમ્ઠઈ ન વિહાાઈ, 
વાહ વિદેસિ જૈ રહિઉ, અગમ્ય મેહેલ્યાં ગેકુલ-માંહિ, 
ભારતી પ્રારથી પાઈ લાગૂ 
સારહા સર્વદા સુમતિ માથ; 
કાગ ફાચુણિ ગાઉ કરિષ્શુ કેશ, 
કૂલ નેઈ ફે!કટ ટલઈ ૨ ફેરા. ૩ 
ક'સ-તણુઈ ઘરિ કૃષ્ણુ, ચતુભું'જ ચાલણુહાર, 
"ંસુણુમર સાંભલી શાસા ૨, વામા કરઈ વિચાર, 
સાંભલિઇ સુક્રિત ટુઈ સશ, 
ગાતાં પાતક સુહાઈ રે પંચ, 
પદિઘ્યુઈ કરીઉ #'સ-કટક-અ'ધા 
એહડું છઈ કથા-તણું સબધ. પ 
અકૂર આવ્યુ છઈ તેડવા, જેડવા દિઈ નહિ દેવ, 
મોકલાવી-તઈ સાંઇ એ મિલ્થા, વિષ્ણુ વલ્યા તતબેવ, ૬ 
૧ સાથ્થી ભાગથી. ૨. દેવ દ્વાગમતી. ૩. દ્રહ હોએ. ૪. સ્ુસાણુ,. 
૫. ક્રુઝ મોડીઉ ક“સસુ કટક ધ. 
ગીજઝ્ 


ન 


અફર આશ્ઝુ છઈ તેડવાતિ; 
સારથી થિઉ રથ ગેડવાનિ, 
કિષ્ણુ ખેઠા મ્યલી મોકલાવી 
"તિલિસમિ તાસ્ણી તિહા રે આવી છ 
*ખુધ વિણુ ખોલ ન ઉચરઈ, સ'ચરઈ શ્રીજગનાથ, 
ચટલવઈ દાસ દીકેડી ર, ત્ેડીય હીયડઈ હાથ. « 
બુધ્ય ત્યના બોલી ન સકઇ રે ખાલી, 
કશ્ઈ પીયાણુ પ્રીં' વનમાલી, 
વાત વામા કરઈ આંસુ ઢાલી 
*કિમ કરી રહી સકઈ કૃષ્ણુ-ટાલી ? ૯ 
અકર ફીધુ જે સારથી, રથિ બખિઠા રણછોડ, 
સુંદર દ્ીસિ સોહામણી, બક્ષભદ માંધવ જેડ, ૧૦ 
કામ્યની-કૃષ્ણુ પૃઠિઇ જાઈ, 
ચીર ફૃઢ્ાાં ને છેડડા ઘસાઈ, 
બ્ય્વલઈ વિરહણી ગાહિ સાહિ 
વાહલા વિદ્ેસિ કાં મૂકી જઈ? ૧૧ 
કુર ન હૂઈ, રણકૂર ૨, કામ્યનિ કહઈ પાપી કેચ, , 
*છીવ મ હયઇઈશ અમારડા, હારડા સૂ'પિઈ સેશ્યઃ ૧૨ 
અકૂર નહી રે, એ ફૂર પાપી, 
“ આવ્યુ સયુચીત્યુ,શાસા સ'તાષી, 





૧. નિણિ કાસણિ હાંસ્ણી. ૨. દેત્યત ખોલ ન એઓચરે. (૧) ૩, વિલ- 
વિલઈ દેવ દીકોડી રૈ, ૪. કાંહાં કિમ રહીશ કહુ ફિષ્યુ ટાલી, 
૧ છુવ મિત્યુરે 


ભ્રમર-ગીતા ] ધુર્‌ 


વલવ્યલિ વિરહિણી વિરહિવ્યાપી 
ર૬ુષ્સુ] કાંજાઉ રે કહ કાપી? ૧૩ 
નૅઢુ ઉપાયુ પહિછુ ૨, વહિલુ કરવાનઇ છેહ, 
જલ વિના ક્યમ જીવિ માછલી ?, જીવ વિતા જિમ દેહ, ૧૪ 
શાનિ સમ દેઈ વાહાલે વારી ? 
પ્રાણુ અહ્મે ઇ'ડસ્યુ ગ્રેમિ તાહરિ, 
પાલવ પાથરી પાઈ લાશુ, 
રહું રૂડા રાજેન્દ્ર, માત માગુ! ૧૫ 
ટેહુઈ નવચેોવત નાશી રે, મારીનઈ રથ ખેડય, 
જાવા નહીં દઉ સ્વામી તુહાતિ, અદદાતઈ સાશિ તેડ્ય, ૧૬ 
નીર નીઝરણ્‌ વહિ રે નયણે, 
દીન વચત વદિઈ રે વયણે; 
ગદગદ ક'ઠિ ને ગોપી ખાલિ 
અહદ પ્રાણુવહ્ન્‍ભ નહી કે। તોલિ, ૧૪૨ 


૨. કિપણુ, મ જઉ અલ ક કાપી, 
કહઈ નવ-મોવન નારી રૈ, મોરી નઈ સ્થ ખેડિ, 
જવા દૈસુ* નહી તરુમનિ, અમનઈ તાં સાથિ તેડિ. ૧૪ 
પાલન પાથરી પાએ લામિ, શહુ રહુ રાજન માત માગિ, 
નીરતીઝરણુ ર્ઝારે બહું નયગે, દીન વચન વર્દિ રે નયણે, ૧૫ 
નેષ ઉપાયુ તિ પહલુ રે, વહલુ કરવા છેહ, 
જત વિના કિમુ ગ્હઈ માછલી, જીડ વિના તિમ દેહ. ૧૬ 
રવામીનઈ સમ દે વારઈ, પ્રારુ અભ છડસુ" પ્રેમ તાહરિ 
પૂળતી પ્રીતિ તુ સિ ન સ શાગ્ઈ દે, વાલ્હા! વિછેહ કરી કાં માર? ૧૭ 
૩ ૧૪માં કડીયા ૧૭મી કડીના પાઠ નીચે મુજગ “ પ્રાચીન ફાઝુ 
સત્રનો ચતુભુ'જકૃત ભ્રમર ગૌતામાં છેઃ-- 





પ્ર [ ચતુભુ'જ કૃત 


અમ્હો ગોરડી શુભુર્વત છું, ત્રિકમ | તેોરડી દામ, 
પવિણુ અપરાપિ કા પરહરી ?, મૈહૅલી મ જાઉ મધુમાસિ, ૧૮ 
રથિ શામાં મ્યિલી ઝિલણૂ'બી 
કામ્યની કૃષ્ણુનઈ કરિ વિલુ'ખી, 
પ્રીછધથી પદ્વિની લાજ લોપી 
ચસુષ્રી સતોષીને વાલી ગોપી, ૧૯ 
ચડવડીનિ રથ ખેડયા રૈ, તૈડયા ગોપ આહીર, 
વિરહિણી વાટ નિહાલિ રે, હાલિ નયણુઈ નીર. ૨૦ 
સુદરી જેઈ શ્રીકૃષ્ણ જાતા, 
એમ કા દીધુ રૈ વેરણ વિંધાતા $ 
ગદ ગદ ક'ઠ નિ જેઈ વાઢિ 
નેઉ ર્‌ ફદ હીયાં ન કાઢિ! ૨૧ 
ચવાલી'ભ ડુલાવી વદી, છલી હલી પડઈ રિ શરીર, 
પાછા પગ ચાલિ નહી, વહી વલી નયણિ નીર. ૨૨ 
સૂનિ ગેપ્કુલિ જઈ સ્યૂ' કરીસિ ? 
શ્રીકૃષ્ણુના ઠામ નઈ મરીસિ; 
સન-મઠી સુધિ મદિરિ પુણૂતી, 
નગરની નારિ પૂરી પનૂતી, ૨૩ 
સાંચર્યા સુભટ એકમના, યસુના-ત્રટ ગ્યા સૂઝ, 
તરુઅર--છાયા રથ છેડિયા, “પ્રાત સારે અકરૂર, ૨૪ 





૧. વિણુ અપરાધિ ત્તિજ, વધૃ ૨ સુધા સડેત કરી ૩) ટલવલાવી 
પાછી વલ્યાં, ગલીગવી ૪. નયણુા વછુરિ નીર. 
૧, પ્રીત સાર્ગ્ઈ 


બ્રમર-ગીતા ] પ૩ 


અકર પ્રભુ 'ઉટક-માંહિ દેખઈ 
પૂણુ ષ્રદ્દા નેગેન્દ્ર પેઇ, 
પાંબલિ નેઇ અનોનેય સ્વરૃપ, 
રથિ રામ રમિ ત્રિભુવન-ભૂપ. રષ 
મથુરા નયર-નિવેશિ ૨, પ્રવેશ કરઈ કૃષ્ણુ-બાલ, 
ચમારિક પરિઅટ, પટ્ટૂલ, પહિરાવ્યાં સવિ ગોપાલ, ૨૬ 
સસ્તકિ સુન્યતા જ્ીગટ રશિયા, 
કુખ્જાએ કૃષ્યુ ચ'દનિ ચરશ્યા, 
નગરનિ નારીનઈ ઘ્યાન લાગુ, 
૪₹તિશિ-સમિ ફ'સતુ ધતુક ભાગુ, ૨૪ 
નિજે દાઢે બિટુ કોઢ રે, તમ્ામા-તઈ સ્યલવાતુ હેજ, 
મેડી ચઢી જત જેઈ રે, પમોહન-મૃરતિ-તેજ, ૨૮ 
કામિની 8પ રૂપ દેખે, 
પૂરણુ ખ્રહ્દા “યોગેન્દ્ર પેખે, 
સહ્લિ જાણ્યુ સેર ચાલી શરાવ્યુઉ, 
કૅ'સનઈ *સનિ મહાકાલ ભાવ્યઉ ૨૯ 
૧ સારિયેો ઝુવલયાપીડ રે, કાહઢિય દતેોસલ સાર, 
તેહની કાયા અવે હારી રૈ પછે પીડનો સુતાર, ૩૦ 
૨, ઉદક માંહિઇ ચ અકૂર દેખિઝ, પાખિલિ જેઈ તુ તેહજ પેખઈ, 
જલ સધ પેખિ હ'સા સરૂપ, રથિ રાંમ હસઈ 1ત્રિસુવન ભૂપ, 
૩. મારિ ઉપરી થટપટ કૂલ, પહિરાવા સવિ ગોપાલ, ૪ તીણુઇ વનિ 
કૃપ્ણુજઈ, ક'સનું ધનુષ ભાચુ'. પ. મદનમૂગ્તિ *અતિ તેજ. 
૧, મારિઉ મુવલય ચાંપી રે, કારિઉ ચાલ્વ સલ સાલ, 
સવિકણઈ જેતાં સ'હારયા રે, માલાખાડઈ માલ. ૩૦ 


૫૪ [ ચ્તર્જુજ કૃત 


તિ ખટુના માન'મ લીધા, 
વાસ રે ધકુ&-૨ કાજ સીધા, 
પછે ચાલીઆ હરિ મલ્લખાડે, 
મારીઆ મલ્કેપ ચીસ પાડે. ૩૧ 
ચડી ખિઠા રેવ મારિઆ, વલી બીજા દઈતિ અનેક, 
ચરૂપડો રૂપડો મારિઓઆ રે, કૃષ્ણુજીડ કરીનિ વિવેક, ૩૨ 
અનેક દધ્તિ શ્રીમૃષ્થિ માર્યા, 
સજસાર--સાગર-તીરે તાર્યા, 
બીજા જિ દઘતિતું જાણુ નામ, 
માશ્યા તિ વાસિયા વૈજુ'ઠ ઠામ, ૩૩ 
ક'સજી સનસાંહિ ખીહીન્ઝુ, નુ હવિ આજી ખેહેતું કાલ, 
સનમાંહિ શકા અતિઘણી, ઉદરમાંહિ પડી *ઝઞાલ ૩૪ 
હરિ હેલાં શૃટે ઝાલ્યુ રે કંસ, 
પાડિયુ પૃથિવી-તલિ, હરિઉ હંસ, 
સૂરનર સેવકનાં સાર્યાં' કાજ, 
ઉગ્રસેનનિ આપિઉ અવિચલ રાજ્ય. ૩પ 
માતા, પિતા પાય લાગા રે, ભાગાં -સ્‌'કટ ફેોડિ, 
ગોઝુલિ ચલાવું નદ રે, ગોવિંદ નમિ કર જેડિ, ૩૬" 
"દુષ્ટ દાનવ દહ્યા દઈત્ય દોષી, 
કૃષ્ણુજીઈ કુખ્જા સહિજિ સ'તેષી, 
૨. કડી ૩૧થી ૩૪ આ પ્રતિમાં વધારાની કડી છે. એ 
ત્રથતી ૩૫મી કડી “પ્રાચીન ફારુ સ'મહ ' ની 2૧૨ કડી છે, 
૩, રૂપડો રયડે! રાઉત રાવલ ? ૪. કતલ. 
૧. નિર્દ્લ્યા દુષ્ટ દાંતવ દોયી. 


ભ્રમર-ગાતા ] પપ 


# 


અકર્નિ ઘરિ હરિ પધાર્યા, 
*છીપ્પત કેિ યાદવ વધાર્યા. ૩૭ 
મધુપુરિ માધવ જડ રહ્યા, ઉદ્ધવ--સૂ' આલેશઃ 
વેગિ તુમ્હે જાઉ ગોકુલિ, ગોપી ધરસિ શેાચ, ૩૮ 
મોપપીનિ માહરું રધ્યાન કહિન્ટ્યે!, 
સધલા દિન દસપાંચ રહિદ્રચો, 
ન'દ-જશેઃદદાનિ કહિજે સાંઈ, 
વાહલા ગોવાલીઆ સાહેરિ પ્રાણુ-પાહિ'. ૩૯- 
*શથિ ખિમી ઉદ્ધવ સાંચર્યા, માધવ-તઈ ઉપદેશ, 
સાંઝ સમઈ ગોકુલિ ગયા, ન'દ-મ'દિરિ-પરવેશ, ૪૦ 
ત'દ--યશેદદાનિ પ્રણામ ડીપા, 
આદરિ આસન માંન દીધાં, 
ચ્રામ નિ કૃષ્ણુ નિ પ્રણામ ટાહિર્તા, 
યશે।ાદા-તયણિ નીર વહિતાં. ૪૧ 
ઉદ્ધવજી તિહાં અરેોગાવિષ્રા રે, ભાવિ આદર કરી પ્રેમ, 
કહિ યશેાદા, “કહી'ઇ શ્યિલશે રે, મમ માધવ ખલદેવ ? ૪૨ 
ઉદ્ધવ | માધવ ગિઉ રૈ વાહી, 
કહિતું અણુચી'તન્યે આવીશ આંહી, 
સાંમલિ વલતુ ર'દેશ કહાવીઉ 
*રામયુખ્યુ ગોકુલ સે' ન આજ્યુ? ૪૩ 
૨. આપાઠ મથમાં લુપ્ત હતો. ૩. તાન ઉધ્ધર્વાને ગોકુલ ચલાવુ રૈ 
(વડે) (૩) સાન, 


૧. ચાલ્યા હિ સારથિ ઉધવ ૨. રાંમ નિ ક્રિષ્યુનિ પ્રણામ કેરિયા, 
યુશ્ષોાઘના જતિ નત્ર ભરિયા. ૩. રામ નિ ક્િષ્ણ ગેકકલિ નાવ્યા. 





પદ છું [ ચઇુજુ'જ કૃત 


ઉદ્ધત ફરઈ કાંઈ વાતડી, રાતડી ળનિઠા ન'ટ, 
કુશલિ કસ સ'ધારિક રે, ચાદવ-કુલિ આનદ. ૪૪ 
ન'દ જરશેઃદદાનિ વાત કરેઈ, 
નયણિ નીર-નીઝરણી તહેઈ, 
પચોધરિ પૂતના પહેત્રૂ ચે[ષી 
શકટ-તૃણાવત દહિક દોષી, ૪ષ 
ધેતુક વચ્છછ બક હલિઉ, અસુર અઘાસુર રેલ, 
ગિરિધર તળી આંગલી, ગોકુલ રાખ્યું તેોલ.૨ ૪૬ 
ઉખસિ માંધિ ખિ નવૃક્ષ પાડચા, 
પ્રસેન પ્રલ'બ કેશી પછાડ્યા; 
નીર-માંહિથ્યુ નદ શરણિ લીધુ, 
દાવાનલ કૃષ્યુ ખિ વાર પીધુ. ૪૭ 
વ્યાલ-તણુઈ વિષ-પધારા રે, સધાર્યો સવિ ગેપપ, 
કાલીય-કલટુ કિષ્ણિ ફરિઉ, ઈન્દ્ર મહોત્સવ-લોપ. ૪૮ 
કેતલા 1કષ્ણુના ચુથુ સ'શારુ'* 
ગ્ોકત્યા તિઅ ભાગ્ય અમારુ 
રામનિ ક્રિષ્ણુની કરતાં વાત, 
શુણુ સ'ભારતાં થયું પ્રભાત ૪૯ 
ગાઈ ગમિ ગમે ગોપી, લેપપી લન્જ્ન મન, 
ઘ*મ ઘમ ઘૃતિ મહી, સહી ખ્રહ્યાંડિ લાગી ધૂન. ૫૦ 
કાંમિની ચાગમિની નતાતિ જાગી, 
ગીતની ધ્વનિ ખ્રહ્ધાંડિ વાશી; 





૧. સેઘયુ ૨. તતૌય 


ભ્રમમ ગીતા ] પડ 


યમ યત્તિ છૂઈ સવિ સગ «ત્યાગી, « 
તિમ ગાઈ કિધ્ણુ ગાઢા વિરાગૌ. ૫૧ 
ઉદ્ધત ગયા એકકમના, યસુતા સારવા પ્રાત; 
રથ દેખી રામા કરેં, ટેક્ષે મિલી વાત, ૫૨ 
સૃતિ ગોકુલિ સયૂ” લેવા રે આપ્યુ ? 
પષિઈ પૂતે પાડેલી વાર ફાવ્યુ; 
આપણી રેડ છિ દમર સડી? 
'ક્િષ્ણુ કિશ્ણુ' કરી નિશ્વાસ મૂડી. ૫૩ 
વાઢ-પાડુ વલી ભાથુ રે, કૂવ્યુ જે પહિથી વાર; 
ગિઉ વયરી _ગજઞાં વાટી રે, કાઢી કોલિજ સાર. પ૪ 
આવતા ઉદ્ધવ દેવ દીકા, 
જાણિઉં એ માધવ-મોનિ ળઈડા; 
ગ્રેમ વાધ્યાં, ધસી સેઈ સાહ્યી, 
ઊલખ્યા ઉદ્ધવ લાજ પામી. પષ 
મેલે મિલી રહી કામિની, સ્જાંમીની પછિ છિ વાતઃ 
ઉદ્ધવ લાગ્યા ગોપી-પાથિઈ પ્રદક્ષિશા દેઈ સાત. ૫૬ 
ઉદ્ડધ્વતિ ચામીમ દૌધી, 
હરિ-ગયુ પમાટિ માહા પૂજ કીધી; 
સુંદરી સર્ષે ખ્યાપાર છાંડઈ, 
પૃછવા કિષ્લુની વાત માંડઈ. પછ 
* ગ્રશુરા-થિકા તહે આવીયા, લાવીયાં કૉઈ સરેસ ? 
કાં ન પધાર્યા શ્રીકિષ્સુજી, હવિ રહિયા સિઈ લવવેશિ ૫૮ 





૧. હુરિમુષ્‌ 


દેઈ [ ચતૃુજ કૃત 


ઉદ્ધવ ઊચરિ, “સુણું ૨ સાત ! 

કુણુ લહિ કૃષ્ણુના મનની વાત ? 

કહીતું' અચિંત્યુ આવ્યુક્ષ આંહી, 

તહ્દા સરખું વહાલુ કેઈ માંહી” ૫૯ 
હરિની પિરિ અહ્યો લાધી રે, બાંધી તિડાં હઠિ પ્રીતિઃ 
નગરની નારિ ધૂતારી રે, શ્મતી દુસિ વિપરીત, ૬૦ 

હરિ હવે શૂ કરિ આંહાં આવિ? 

નીરસ નારિ અચ્હે થઇ અ-ભાવી; 

ભમરની પિરિ ભલા ભાવ ન્તેઈ; 

નવરસ નગરની નારિ સોહી. ૬૧ 
ભરૂઆડી અહ્યો ભૂર રે, ચતુર નગરની નારિ; 
તાથ ન જાણુ ૨ વસિ કરી, પરિડેરી ગિઉ ૨ ઝુરારિ! દર 

તે ગાઈ, ગે।કુલ, તે આહીર, 

તેહ જ વૃન્દાવન, યસુનાં-તીર; 

ચાંદરણી રાતિ નઈ-[કહિ રે ખાલી, ] 

સવ* સૂનું' એક કિષ્ણુ ટાલી!| ૬૩ 
ઉદ્ધવ! અડો મ'દભાગી રે, વયરાગી કહઇ નારિ; 
તિણિ નરહરિ ગ્યુ પરહરી, કરી નિજ તેહ અપારિ, ૬૪ 

તાંહુનિ-થકિ ઘણું નેહ કીધુ, 

જાતઇ અહ્યાંરડુ જીવ લીધુ; 

થોડી કાજિ ઘણી પ્રીતિ સાંડી, 

વાહલુ એ વયરી ગ્યુ ૨ છાંડી] દય 





૨. વરાહિલુ 


બ્રમગ્-્ગીવા] ધ્‌ 


ડ્ર 


ઉરિ ડ્રહવ્યા ડુઃખદ્યયક, વાયક સુણુ રે સહીચ; 
વૈદત ટલિ વીસારિઈ, સ'ભારિ સુખ નહીય દૃદ 
સ'ભારીઈ નહી, એ સહી શત, 
આચ સ્યૂ* દ્ીજિએ જગન્મિત્ર ? 
ડુરિના શુણુ હુઈડઅઇ દાહિ, 
વાહલે! વીસારતાં વીસરઇ નાહીં ૬૪ 


પૂતના આવી'તી પરુડણી, [વિરુહણી કરઇ વિચાર; ] 
નાંહુનિ-થકિ માસી ત્રડો, એહનુ' એહે ૨ આચાર | ૬૮ 


વિરુહુણીનૂ એ વયશી સદાઇ, 
ઈમ ઇછઈ વેદ-પુરાણુ-માંહિ; 
સૂપ્નખા વિકૂપ કીધી આગિ, 
આપલિ ઊગરયાં તે આશ્ચર્ય લાગિ! ૬૯ 
અવગુણુ કાઢતાં અધક્ષણુ, વિરહું પડિ ર્‌ે લગાર; 
ગદગદ ર'ઠિ ખોલઇ, નયણે નીર ત્રિ-ધાર. ૭૦ 
સૂની તનિ થઈ સર્વ સરખી, 
ચ'દ્રાઉલી જાણિ ચિત્રામિ લિખી! 
કિષ્યુ-સું' થાઈ તે લીન નારી, 
ઉદ્ધવિ જ'ણિઉઃ “સું લેગતિ અહ્યારી ? ૭૧ 
શુલ્મ, લતા, તૃણ, તરૂચર, હુ હન્યે! વૃન્ટાવ'ન; 
ગોાપીના ચરણુની રેણુકા, અડઈ ઈમ જાણુ ભ'ન. છર 
જાતિ નઇ ભાતિતુ કાર'ણુ નાહીં, ન 
* શરૂઆડી સ્રી ચઉદ્વાસિ રાહી; 








૧ વિહર્‌ ર સખી ૩ “ઉદ્વવ સિગહી' 


૬૦ [ ચતુમુ'જ કૃત 


લગતિ નથી કર્હિ એહ પામિ, 
અચિર દેખી ઉદ્ધત વિમાસઈ. ૪૩ 
સર્વ નિર'તર સરખુ રે, નિરણુ તહ નજ નાથ; 
ઈલિ ષરિ માધવ પ્રાંમસિઉ” [ઉદ્ધવ કહિ જેડી હાથ. ] ૭૪ 
છીઈ હૃદય-કમલિ જમલિ સુરારિ, 
અહા-તુહ્ા અતર લિઉ વિચારી; 
વેદ સુરાબુ જેઉ રે ૩થ્થી, 
ક્રિષ્ણુ વિનતા રજ માત્ર નથ્થી, ૭૫ 
વૈગદુ' ડુઈ તે ન વીસરઈ; જમલુ મન-શ્રિઉઊ ન જય; 
તે તુમ્ડુતિ સટ્ટા સભરિ, ભગતિતૃ એડ ઉપાય.” ૭૬ 
ચાલ્મસિ અહ્યારિ ભગતિ પાઅઈ, 
અછાનઈ કો કિહી કૃષ્ણુ દાખી? 
જ્ઞાન કહિઉ તજ્ઞ, તે ન લહીઈ; 
જાગીઈ હરિ-ગલિ લાગી રહીઈ | ૭૭ 
જા'ણિઉ' ફમલ-ભ્રમ ભૂછુ ભમર, ગોપી માઈ ખઈફે 
ચરણુ ગુ'જારવ કરતું રે, માંનિની મધુકર દિઠ. ૭૮ 
કૃષ્મુનુ દૂત કો કહુઈ વિરાગી ? 
સનાવઈ છઈ આપણિ પાઈ તાગી; 
ઝીઝવઈ છઈ ગુણુ ગ્યાંન ફેયરી, 
એ ધૂરત કૃષ્ણુનઈ વાંનિ વયરી | હ 
માટિ-થિકુ જલઈ મધુકર, ઠાજુર તાહુરુ ધૂત્ત; 
નાયક પાયક લક્ષણ, દાયફ-ડુ:બ ખત, ૮૦ 





જુ, સર્નનિ અતર 





ભ્રમર-ગીતા ] યૂ 


નગરની નારી જે ઊંગટ કરઈ, 

વસવા વઈકુ'ઠિ નાથિ હશઈ; 

તઝ સુખિ પરિમલ જે વિલરંશુ, 

ત્તે મલી અહ્ષ શરિર રહિ રે અલગુ.” ૮૧ 
કિષ્ણુકુથા કહી એટલી, ચલી ગોપી ગેહિ; 
આદરિ ઉદ્ધવ રામીઆ,; દિત દસવીસ સનેહિ, ૮૨ 

વનિ જઈ ઉદ્ધવ નિદક્યમેવ, 

જોવા જિહાં કીડતા કિિષ્ણુદેવ; 

ર્મતિનાં ઠાંમ ગીવાલ દાખઈ, 

જેઈ નેઈ ઉદ્ધવ આંસૂ નાખઈ. ૮૩ 
ચારતાં વૃન્‍્દાવત-માંહાં, આંહાં અહમે હરિ ગાઈ 
આણુઈ કદસ્ખિ ચડીનિ, ઝંપાવિઉ' આ દ્રહમાહિ, ૮૪ 

નામ તે નિર્દ્લિઉ આંલિ ઠાંમિ, 

ગંહાં પ્રલંબ પછાડિઉ ખલરામિ; 

આહાં અઘાસુર ઊભુ રે કાડિઉ, 

વચ્છકુ મારતાં તે વિતડિ'ઉ. ૮૫ 
રાક્ષકીડા આંહાં રમતાં રે, જિમતાં આંણુઈ ઠાંમિ; 
ગંહાં અહમે હેરિ લીધા રે, કીધા તતડે વિરાંસિ, ૮૬ 

ધેનુક ધરિ મારિઉ વિનડી, 

આંહાં ખકાસુરની કોટિ સરડી; 

અશ્વ કેશી અહાં ઊભ્રુ ફાડયઉ, 

આંહાં તૃણાવ્ત તે પછાડયઉ. ૮૭ 
સાર ચમર ચરમોાઈના; હાર પરેતાં કાન્હ; 
તે અહમા ખાંધતાં ખહિરખિ, સરખા શોભતા માંન. ૮૮ 


1૨ [ ચહુશુ'જ કન 


નાચતી ગોપી, આંહાં કિઇ્મું ગાતા, 

માદ્લ્‌ વશ મહૂયરિ વાતા; 

ડરિવી રમતિ તે હીઈ ચાવિ, 

અદાાનતઈ વ'-વથરી રોશાવિ. ૮૯ 
કાંડાત #ક'સારથી થઈ ગિયુ, રહિંઉ રૅ મથુરાં જાઈ? 
કચારિ સભારિ રે અદાનિ ર, આવશિઇ કરઇ આહિ ?” ૯૦ 

ગેોવાલીવા પ્રતિ ઉદ્ધવ બોલઈ, 

પકિષ્ણુનઈ નહી ફે તુહ્ય તોલક; 

એક *દીડ ઉદ્ધવ ત્રીખ માગી, 

ગોપ-ગોપાંગના પાએ લાગી, ૯૧ 
ચતુર્જીજ-નાથનિ ચાહિ રે, કડાવિ ગોપી સ'દેશઃ 
“શા અવગુણુ અહગે કીધા રે, લીધા તુહમે રે વિદેથા ? હર 

નાથ | અત્રેક નારી તછ્યારિ, 

પ્રાંણુજીવન ! તું એક અહ્યારિ |” 

ઉલ'ભા ઉદ્ધવ હાથિ કહાવિ, 

આંખડીઈ અતિ ઘણુ આંસુ આવઈ. ૯૩ 
અહ્મનઈ કીધુ ઈમ છેહ જે, તેહ તહમે કિડાં હતિ છૂટી 
મર” સું કરિઉ, મન હરિ, હરિ! હવિ ઈમ મ લૂઢિ, ૯૪ 

સુદર: સુખ મતેો.ર હસર્તું, કે 

વીસરી ગિઉં જે મન વસતુ; 

અસે અભાનિણી નારી ગોષી, 

૨તુ' ત્યજી ગ્યુ ઈમ લાજ લોપી. લપ 
* “કહાતક સારથી ' ૧, નહી કો વાહાલૂ કૃપ્ણુને તમ તોલે. ૨. વાર, 
૮ 2૬ -૧દ કરે તે બોલે રે, હરિ હવે એમ કાં ફટ? ડી 
૧. કહુ ગોવાલ, ર, તિષ્મે તછ ગે] રૃપ્ણુ લાજ લેપી, , 


4 





ભ્રમર-ગીતા] ડડ 


ર. 


અમ દુખણીતે જેવાનિ, આવુ એક વાર રે દયાલ; 
યાડામાંહિ ઘણુ' જાશયો, કૃષ્યુ "કઠિણુ, અહા કાલ, ૯૬ 

 ચ્વૃલતાં નહી આવીઈ ઇશિ ઠાંસિ ? 

-નીમ 4 લીધુ છિ કિષ્ણુ-રામિ? 

એક દીહ આવને, પછિ રહિન્યે।,? 

ઉદ્ધવ | કિષ્ગુનતઈ ઈમ કહિજ્યે(. ૯૪ 
પન ધન ઉદ્ધવજી1 તછ્વો, માધવ મલરયુ રે આજ; 
સાઈ દેજ્યો અહ્યારું વતું ]” ઈમ કહઈ લોપી લાજ. ૯૮ 

ચાલિઉ ઉદ્ધવ : ગોપી રોઈ, 

વલી વલી કોટિ વાલીનિ જેઈ; 

હેલયાં જઈ હરિ-જમલાં રહિયાં, 

સવ સમાચાર સ'ફેત કહિયાં. ૯૯ 
ચડુર્ભુજ-ચા રાઈ પૂછીઉઇ, પછિઈ જઈ જુગતિ વાસ, 
કિષ્ણુ--ગોપી કુરક્ષેત્રિ મિલ્યાં, તિઠાં મનિ પૂરી આસ, ૧૦૦ 

કહિ ચતુર્ભુજ કરજીગલ નડી, 

ખેોલિઉ ખાલાપણ, ખુદ્ધિ થોડી; 

સાભલઈ ગાઈ જે નરતારી, 

સફલ ફેરા હુઈ પતિહા સંસારી. ૧૦૧ 
છિહુતરિ ડીધુ છૂટવા, લેટવા શ્રી ભગવાન; 
ડ્ોડિ કન્યા પરણાવિઇ, જે કલ હુઇ તિ સમાનિ. ૧૦૨ 





૩. એકવાર તણો આંહાં આવી ન્તએ, ઓધતવ ! કૃષ્ગુને એમ કેહેમે, 
એડવાર આવયો આશે દામે, નીમ કૉ લીધા રૅ કૃષ્યુ રમે? 
૧, તેહાં સ ભારી. 


1૪ [ ચતુર્જ્‌જ કૃત 


અઠંસડિ તીરથ અવધાંત,, 
હૅમ--તુલા--પુરુપ ભૃષિદાન; 
ભાવિ ગાઇ જેન્તર તેહાં તોલિઇ, 
ભણ ચતુજી'જ વેદન્યાસ બાલિઈ ૧૦૭? 


ઈ તિ બ્રમરગીતા ફાગ સમાપ્ત । ઈ તિ કિષ્યુ ગોપી વિરહ-મેલાપક 
બ્રસરગીતા સમાપ્તા। સવત ૧૬૨૨ વર્ષે દ્રિવીય આસાઢ સુદિ ૧ 
ગુરુવારે 1 ચેલા રતના લિખિત'1 





1 ગ્રો ત્રી. મ'જુલાલ ર, મજમુ'દરની હરતત્રતમાં મે કડીનુ” 
એક નેડમુ' ગણ્યુ છે. તે પ્રમાણે ર૩ યુગ્મ કડી છે. તેમાં કડી ૩૧થી 
૩૪ ગ્રે. શ્રો મજસુ'દારના હરતલિખિત ત્ર'થમાં વધુ છે. તેથી આ 
થ'થમાં ૪૭ કડી અને “પ્રાચીત ફાગુ-સ“ગ્રહ' (૧૯૫૫) માં ૪૩ કડી થાય 
છે, ત્યાર પછીન” કાવ્ય' પ્રાચીન ફાગુ સગ્રહ' પ્રમાણ છે; પણુ કરી 
૯૧ થી ૯૭ ની કડીઓમાંનુ" એક પાનુ, પ્રો), મજમુ'દા*તા હર્તલિખિત 
શ્ર'થમાં છે. તેમાં કડીએતા પાઠમાં ફેરે છે. હછ ખીજી હસ્તપ્રત મળે તે 
આ કાવ્યની વાચના વધુ વ્યવસ્થિત થઈ શકે, --ચીમનલાલ વૈવ્ર. 


કવિ કેશવરામ હ્રેરામ કૃત 
ગો'પી-સ'દેશ. 


પૂછાયો 
યાદ્વ-માંહે મંત્રી ભકે।, શિષ્ય ખૃહેસ્પત્ય જાણ્ય; 
ખુદ્ધિ-સાન-ગુણે આગલે, સેવક શારિંગપાણ્ય, 
ઉદ્ધત માપવે તેડિષ્રો : “ સાંભશ્ય મિત્ર | સ'દેશ, 
જા ગોકુલ રથ જેતરી, કેહેજે ન'દ-નિવેશ. ” 
ત્રોટક 
રથ ન'દ-નિવેશે આવ્યા રે, સમી સાઝ વેળાએ લલા ભાવ્યા રૈ, 
મળિયા ત્યાંહાં માત ને તાત રે, વળી સુત્રતણી કહી વાત ૨, 
' સુત! ફેહેતા થ્યાં મન સૂનાં રે, સાંભરિયાં કારણુ જૂતાં રે, 
વસુદેવને સુત્તે વિસાર્યા' રે, નયણે ન રહે વારિ વારમાં રે. 
એક વાર કેહેને, ઈડાં આવે રે, અહ્ય રડતાંના જીવન લાવે રે; 
વેલાવી વિદુલ વળિયાં રે, તહીં'ચે-થાં માણુસ ટળિયાં ૨. 
આલિંગન ન'દે રીધૂ' ૨ “ અમે આજ અમી ખડું પીધું ૨; ” 
લઈ ડુઃખડાં યરે!દા હરખી રે, ક્ષણ એક રહી સુખ પરખી ર્‌, 
પૂજછાચેા 
સુખ પરખી માતા રડી, સરખા શારગ-પાણ્ય, 
આજ દિવસ ધન્ય અમ તણે।, આજ સજીવિત જાણ્ય, ?* 
મિંદર-માંહે આણિચેો, હાલ્યો ઉત્તમ રોલ, 


શ્‌ 


૩ 


૪ 


55 


છ 


બેસારી છૂટું પૃછિયા, ખલ કેશવના બોલ .૮ 


ગી પ 


દદ [ કેશવરામ કૃત 


ઊન્ડે નીરે અંઘોલિયા, ચેહેરાન્યાં પઢટકૂલ, 
ક્ષાજન દીધાં ભાવતાં, ઉપસ્ય દીધ લાંબૂલ, ૯ 
ત્રાટક 
તાંખૂક વિવિધ પેરય આપી રે, કરે પ્રશ્ન પછી પત્ર ચાંપી રે, 
“કહે ઉદ્ધવ ! વાત અમારી રે, કહીયે જે કરતા રૃવમોરારિ ૨.૧૦ 
શણે વિલ્લ વિવિધ પેર્‌ય રાખ્યાં રે, સુખ સ્વર્ગ થકી ખહું દાપ્યાં જૈ, 
પ'લુ' હક પૃતતા મારી રે, તૃણુથકી શકાવ્યાં તારી રૈ. ૧૧ 
યમલા-અજુંન તરુઅર સોડયા રે, સુર શાપ થકી ખુ છોડયા રૈ, 
અઘ, વત્સ, ખકાદિક રશાત્યો રે, તલ વાસી ગિરિ કર તોલ્યો ૨.૧૨ 
યમ-કાલ સરીખો કાલી રૈ કાઢયો, વિષ યમુના ટાલી ૨, 
વ્યોમાંદેક અરિણ નિપાત્યા રે, કુલ દાનવ-કેરાં ઘાત્યાં ૨.૧૩ 
પૂવ*છાયેા 

દ્વાનવજુલ ધર ઘાતિયાં, ઊગારયા જે આપ, 

ત્તે હરિ તોલે કેપણ કૂં, સ્વજન જે બાંધવ બાપ. “૧૪ 
જુહુતાં કથા સુકુદની, ક્ષશુ એક ખૂટી રાત્ય, 
સુખ-સાગરમાં મગ્ન થ્યો, પેખે હતૂં પ્રભાત.૧૫ 
ઉદ્ધવ ઊડી ચાલિયો), સજન ચસુના-વારય, 
રામા રથ ર૨ળિયામણેા, દે નદ--ડુઓયારય.૧૬ 

ત્રોટક 

રથ ન'દ--ડુઆરે જાણી ૨, આવે સહું નારય ઊજાણી રે, 
અકુર ફૂર વલી આવ્યો રે, અથવા કો! અશ્યુત લાયો ૨.૧૪ 
એણે પ્રાણુ અહ્યારા લીધા રે, હંહાર તીશાં ધડ કીધાં ૨ 
હજી કસ કિશ્‌ હેત કરશે ર, ગૃતપિડ અહ્દારા ધરશે ૨1 ૧૮ 


ગાપી-સ દેશ ] ૭ 


એમ કરતા ઉદ્ધવ દીદા ૨, સેઘશ્યામ મતોહર મીઠા ર્‌, 
ગોાપીવટ «ણી ગોપી રે, “ હુવે મલશ લન્જા લોપી ૨.૧૯ 
તેડા-થા પ્રેમદા પરખ્યા રે હરિમિત્ર હોએ હરિ સરખા રે; 
પછે વનિતાએ વી ટયા ટોલે રે, મધુમાખી મળી મધ-ષોલે રે ૨૦ 
પૂવછાયો 
જમ મધુ-પોલે મક્ષિકા, ત્યમ વીટચે। તજ-નાર્ય, 
પૂછે પ્રિય સરેશડો, “કણે હે મિત્ર! જુરારય, 7૨૧ 
ફેોયક મધુકર થાવિચો, બોકે સધુરી વાણુ, 
“કિ* તવ સખા ?” કામની કહે, “પરશે મ પગલે માણુ.૨૨ 
શોકય-હૃદય-ચદન ચઢડચે, માલા વિલુલિત જેહ, 
તે તે' પરિમલ પ્રાશિયો, દાઝે વિરહે રેહ ૨૨ 
ત્રોટક 
વિરહાનલ દેડડી દાછે રે, વણ-એથષધ વ્યાધિ ન ભાજે ર્‌, 
તજી ખાલપણાની પ્રીત રે, એહ ફેણુ તમારી રીંત ૨૦૪ 
અહપે ઊભાં સથુરા-વાટે રે, હન્નાસે હઈડ્રં' ફાટે ૨; 
પેલી ચદન ચીરે ચાલ્યો રે, કુબજાને કામણે મોહ્યો ૨ે ૨૫ 
જલધારા ચદ્લે ચાલી રે, ન રહે જ્યમ યસુના ઝાલી ર; 
શમાચિત દીઞએે રામા રે, સર્જ કામની સારી કામા રે.૨૬ 
સંભારી થ્રીહરિ-કીડા ર્‌, રડે વનિતા છાડી વડા રે, 
શ્રીનામ વિના એમ શ્વોચે રે, જમ જલ વિના જલચર લેાચે રે ૨છ 
પૃજછાચેો 
જલ વિના જલચર જમ દહે, વિણુ ધન ચાતક ગેડ, 
ત્યમ હૉ્સાક્ષી હરિ વિતા, દાઝે વિરણહે દેહુ,૨૮ 


રડ [ દેશવગમ કૃત 


આજ્-લગે' એમ જ્તણુતાં, કરુણા કરથે કપ, 
જવ ર્યો એણુ આશડી, અહાં આવરો અન'ત.2૯ 
દે એલભા ગતિ ધણા, મછુકર-મિષ હરિ-ગિત્ર, 
શામાં સ'ભાલે થ છે, ચતુર્જુજ તણ ચરિત્ર.૩૦ 
શ્રેટ્ક 
ચતુજુજ-ચરિત્ર સભાલે રે, વચતાસૃત શીતલ ઢાલે રે, 
ક્ષણુ એક નથી વીસરિયા રે, ધરણીધર ઉરવર પરિયા ૨,૩૧ 
વૃન્દાવન જમ રસે રમતાં ૨, મધુચૂદન મન્ય અતિગમતાં રે, 
તેમ વિરહ અન્ન ન ભાવે રે, એક વાર સહી અહાં આવે ૨.૩૨ 
મનમાંહે માધવ દેખો ૨, એ ત્યાપક અદપગ મ તેખો રે, 
પરસસી પરચ પસ્ય નારી ૨, તમ હરિ જૂથે! હૃદય વિચારી ૬. 
એણે વચને વિનતા કૈપી રે, કહે કામની લન્ત્ન લેપી રે; 
એહ ચે જુગત સહું રાખો ૨, અહદાને આંહાં અચ્યુત દાખે! રે.૩૪ 
પૂજેછાયે 
અહાતે અચ્યુત દદાખવો, કહો કુમનને યોગ; 
રાસ--તણેો રસ અતુભવે, સ'ભારે સંચોગ.૩૫ 
પૂતે' પૂત શૈળાવડા, ધતાળે પૈતાળ, 
ઠાગ સેવતા ઠંગ્ર હોએ, જાણે માયા--જાલ,૩૬ 
શક વામન, ખીજી કૃખડી, ત્રીજા તમે પરધાન, 
માતની કે યમ માનશે, સાંડયૂ' ફૂડું ર હાન.૩૭ 
ત્રોટક 
તમે સાંડયૂ કડું મહાન રે, એ કાંસણગમારે કહાંન રે; 
એણે વાહ્યાં જે જન આગે રે, વન્ય હી'ડે તેડું વિરારે ર.૩૮ 


ગોપી સ દેશ ] ૬ 


એક વેલા જ્ીધી વાત રે, તે છાડી માતા તાત ૨, 
ખાજીગર ખૂઝી બાજી રે, રહા રાત હવે મન લાજી ૨ે,૩૯ 
એમ પ્રેમ-કલહ ખડું કીધા ર, હર્ષે હરિ હઈડે લીધા ર્‌, 
ષછે માતા ગ્ત સ'તોષ્યા રે, સુત સ્નેહે પરય પરય તોત્યા 9,૪૦ 
સદેશા સુકો કા'વે રે, કેહેને, “ઈઆં કેશવ આવે ૨,' 
શલ ભેટણા ભૂધર આવ્યા રે, મધુપુરી ઉદ્ધવ ચાલ્યા રે ૪૧ 
પૂર્વછાચેદ 
સધુષુરી ઉદ્ધત ચાલિયા, આવ્યો અચ્યુત આશ; 
સ્તેઠ સ'ભાલી પછી કેહે એમ કેૅશવદાસ, ૪૨૪ 


૬ 


* “શ્રી કૃષ્ણુલીયા કાવ્ય' પાનુ ૧૪૬ ધી ૧૫૦? (રચના 
સવત ૧૫૨ અથવા ૧૫૨૨) 





કવિ ભીમકૃત 
રસિકન્ગીતા 


(ર્ચતા-સ'વત આશરે ૧૬૪૦ ) 

વૈષ્ણુવ "સકલ વૈષ્શુવ જન ૨, તમને હું પ્રણુસું; 

સ્તવન; મને શુધ-ણુધ દેજે રે, ત્રજ-રગુણુ વર્ણુવુ'. ૧ 
હું તો કાંઈ લેહેતો તથી રે, અછણુધ અનાણુ છુ' 
મહા શઠ મૂખ હું તો ૨, તમારો દીન છુ. 
મને પોતાતો ત્તણી ૨, તમો દ્યા કરો; 
થજ ?ગુણુવ'તે! થાઉ ર, એડવુ' કાંઇ અડ્ુસરૉ. 
તમારું નામ લેઈ રે, કવિ--પગલે ચહુ; 
તમો ભગવદીને વાંચ્છ્ચે ૨, માહ્‌રે થાચે ભલુ. ૪ 
સહા સિ'ધુ સાગર આગે ૨, જળ જેમ વાટલી; 
મોટા કવિજન આગલ રે, મારી બુદ્ધિ એટલી. ય 
તેવી મતિ મારી નથી રે, જેવા ગુણુ ગાજ છે; 
ગીતા રસ-ગ્રંથ ગાઉ રે, તેની તો! સને લાજ છે. 


નખ 


પ 


નકક 


કૃષ્ણુ એક સમય કૃષ્ણુ ઉદ્ધવ રે, ખેડા વાતે! કરી; 
ઉદ્દાત પહદ્ધવે મન આણ્યુ રે, “ અમો મોટા, હરિ,” ૭ 
“વાદ: એહવું અભિમાન «યારે રે, ઉદ્ધવે મન આંણીઉ; 

“હુવે એડને ગોકુલ મોકલ્યું ૨,”હરિયે એમ જાણીઉ ૮ 
** સકલ જન વિષ્ગુ જન રે. (વડે) ર. સુષુધ (દા) ૩ જન (વડો) 
1ણુ. (૬) ૪. ઘરજજન વાટ જીવે રૈ (વડ) પ. વધારાની કડી છે. 
મ» ઉદ્ધવે મન એમ જાણ્યું રે, (વડે) 





ર્સિક-ગીતા] હ્ય 


ઉદ્ધત 
ગોકુલ 
ગસન: 


ત્યાર શ્રીકૃષ્ગે કહ્યુ” ૨, “ઉદ્વવ 1 તમે। સાંભળે; 
ત્રજજ્ન વલવકતાં મેહેન્યાં રે, રથે ખેચીને પક્ષા ૯ 
શ્રજજન મારાં વાલાં રે, પસખલ મને સાભરે; 
ઉદ્ધવજી ! જેઇને આવો રે, ગોપીજત શું કરે (૧૦ 
“સલીશું ફસ મારી રે,? એવુ કહી આવીયા, 
શ્રજજન વાઢ જીવે ૨, કહેશે, “ શે' ન આવીયા ? '૧૧ 
તમે! પ્રવીણુ મોટા રે, એવું રઅવિધારજે; 
અધીરાં ધીર ધરે ૨, એવું કહી ચમજાવને ૧૨ 
તમો મહા-જા'ણુ ઉદ્ધવ રે, તમને ડું શું કહું ? 
શ્રજજનની ઊંચી દશા રે તે તો હૂ' નવ લહૂ ૧૩ 
મારા પ્રણામ કહેજે ૨, ન”*જી તાતને, 
મારી “ભાલવણુ દિને ૨ર, જરેઃદા માતને.૧૪ 
સાંભલતાં સુખ થાચે ર, તમો શુણુ-ગાથને, 
મારી કુશલ કૈહેને ૨, વ સર્જ સાથતે ૧૫ 
ઘણે સ'તોષ દેજે 9, દિવસ બે ચાર રહી, 
ઉદ્ધવજી ! તમે! શીદ્ર થાવા રે, તરજ પ્યાલો વહી ”૧૬ 


ઉદ્ધવજ રથ ખેગી ૨, વ્રજ-દિશે પરવર્યા; 
સધ્યા સમે ગોકુલ પાહેોચ્યા રે, ન'દ-ઘેર ઊતર્યા ૧૪ 
ઉદ્ધવ ને ન'દ મત્યા રે, ઘણું હેતે કરી; 
જશેાદાને કુશળ કહ્યું ૨, અતિ સ્ડા હેરિ૧૮ 





૧, સગી (મે) ૨ અવડા4ે (દા ૩. એહવુ હું મન લહુ. (મો ૪ 
ભવામણુ (મે) પ્રણામ જશોદાને, ભવામણુ ન દજને, (મે3 આ ગ્ર થમા 


કરી છે. 


૧ પહેચેો ] વડો/ 


ડ્ર 


[ભીમે કૃત 


યશષેદદા “ચાલ્ધા શકર સાથે ૨, ઘગું એને વારતાં, 


નાં 
વિરહ 
વચન: 


ઉદ્ધવ 
ગાષ્‌ી 


“પમાં દુખણા હરો રે, કરને મારતાં ૧૯ 
અમે હરિ દોહિલા કીધા રે, અમોથી શું સરે? 
કેહેજે તારા વિપ્ર સુને રે, તુંતે ખમાં ફરે [૨૦ 
ગેકવાર દધ હોળાયુ રે, "ઘણુ આડે ચઢયો; 
ત્યારે મે ડખલ માધ્યે( ૨, ઘણુ! વરાંસે। પડયે1.૨૧ 
ઊડીને ગયો! ગામમાં શાડો રે, કેહેતી હું ત્રાડીને; 
“જુવે વત મોકલું નહિ રે, પૌહથાં જ્ગાડીને.૨૨ 
ઉદ્ધવજી ! પુત્ર-ભાવે રે, કામ રીધાં કહી; 
રખે જાણે પૈત્તુ ચરાવે ર, મીહતો આવે નહી ?ર૩ 
ઉદ્ધવજી! આણી આખે ૨, સુત-સુખ રેખીશુ% 
હિવસ ત્યારે ઉદર રે, હેખો કરી ઢેખ્ીડુ' !૨૪ 
કહેને આવે કૃપ્ગુજી રે, કામ કાંઈ તહિ ૮8 
હુરિ હૈયામાં ઘાલી રે, સલી મીડડાં લઉ.”૨૫ 
જરેોદ્ા--ન'દ--ઉદ્ધવ રે, ફરતાં વાતડહી; 
કથતાં કૃષ્યુ--કથા રે, વિહાંજી રાતડી.૨૬ 


વહેણા-રાહ વાજે રે, “ભલી રસ ભામની; 
ઘેર ઘેર સવે" ગાજે રે, લીલા હરિ નામની.૨૪ 


મિલાપ? “ અરે ધન્ય ધન્ય ગોકુલ રૈ, ” ઉદ્ધવજી મન ધરે; 


ચહુંદિશ-વજ ખાલા રે, “ શ્રીકૃષ્ણ કૃષ્ણ ? કરે.૨૮ 





૨. કાઈ દુખાણા નથી રે? (પે! 
ક, કાહાન (૬) કહુને -માડે ભો) ૨. અનુખલ (મે) ૩, ચાંપીને 


(મો) ૪, ભલે! વેહ ભામતી (૬) (વડો.) 


રંગક-ગીતા ] ન 


ઉદ્ધવ 
ઉપદેશ: 


૬તદ-ઘેર રથ છૂટયો રે, સાંભલે! હે સખી ! 
યશે તે કૃષ્ણુ આવ્યા રે, ચાલી ચદ્ર-ઝુખી.૨૯ 
ઘસમગી સવે" ધાઈ રે, દીઠો રથ રાવલે; 
આવારા સેહ આવ્યે! રે, વાચે જેમ વાવકે[.૩૦ 
ગન્યોઅન્ય વાત કરે ૨, સરવે ટોલે મલી; 
ગ્હુદ્વતજી રથ બેઠા રૈ, ત્રજ વીંટી વળી ૩૧ 
2% ઝરે પ્રણામ ઉદ્ધવ રે ! તમે! શત્ષે આવીઆ; 
૪ઝામને કૃષ્સે કાહાવ્યુ ૨, લખ્યુ કાંઇ લાવીઆ $ ”૩૨ 
તમને શ્રીજુષ્યુ પકહાવ્યુ રૈ, કહું' તે સાંભલે; 
બતિ અજ્ઞાન જાણુ' રે, તેણે તમો! વલવકષે.૩૩ 
તમતે શ્રીજુષ્સે કહાવ્યુ રે, કહું તે વિધે કરી; 
જલે તમો! ડામતા કાપ રે, સાધે દહ સુંદરી.૩૪ 
"વિક્લ ધર્મ છે રૈ, વેદ પુરાલમાં; 
કટુ' છુ પગ મા દેશે રૈ, વિષય-જલ-તાણુમાં.૩૫ 
તમા સવ નાર સેવો રે, વિધિગતિ વેદની; 
કહુ' એ વાત મૈહેલે! ર, વિરહના ખેદની.૩૬ 
તમો સર્જનાર સેવો રે, ચેોગ ધ્યાન ધરી; 
તમને સ હી મલશે ર, કેવળા *નરહરિ.૩છ 





૧. સુખે (દ) ૨, ઉઠ્વજી રથ ઊભા રૂ, ગોપી વી'ટાણી વલી. (વડો.) 


૩, અમારૂ' 


પ્રણામ (દ) 1૪) અમતે કૃષ્ણુ કેર્‌ લખ્યું રે, કાઈ 


લાવીઆ. ૫. કલ્ુ* રે તે હુ' કહુ સાંભલે,, અતિ અજ્ઞાની પ્રાણી રે, 
૬. ટલવવે કામ ન થાય રૈ, (દા. ટાલો તમે કામની કાયા રે, 


સાધે. દઢ 


સુ'દરી (વડો.) 


૧. વ્યાકૂલ છે રે, (મો) ૨. સીખો રૂ. (દા) (વડો ) ૩. સવીચર (દા) 


૪, જે છુગિ 


* (૬1) (વડે.) 


દ્ધ 


૭ 


[થામ કૃત 


ગાપષી- “ “ઉઠ્વજછી! એ તો. હરિ રે, છે જે ધામના; 


ઉત્તર: 


અમો તો! કેવલ ભજુ ૨, મહા-રસ કામના.ર% 
યસ્ાધવજી ! વિષ-કધા રે, લાગે જડ જગની; 
ત્રજમાં વાત કીજે ૨, ભલા રસ--ભેોગની,૩૯ 
અમો હરિજન ટલી રે, થાઉં ચઅણુધ તરી; 
કેમ ખર-ટ'ધ ચકુ ૨, ગજથી ઊતરી ? ૪૦ 
નેગ તો એવા ઉદ્વવ | રે, ઊપાર દોકડો; 
અમો તો ત્રજનાં વામી રે, રાખું હરિ રેકડો.૪૧ 
પ્રગટ સ્વરૂપ મેહેલી ૨, નેવું સુરાણમાં ? 
તજી કોઈ સુખ-સત્ન્યા ર, સવે મસાણમાં ?૪૨ 
ભક્તિ "મોહાગ આગલ રે નેમ કોણ ખાપડો ? 
જે ત્યારે ઉમટી જાએ રું કુસુ ખ્ય કાપડો.૪૩ 
રજેગ અઢારે ઉદ્દંવ ર, ઉતાર્યો ઊતર; 
ભક્તિ રેસોહાગ ભલે રં, ચિત્તથી નવ વિસરે.૪૪ 
૪ખૂદ્દાસાત કવિ રે, રટે જેને વિખે, 
તે તે! હરિ ક'ઈએ ન પામે રે, વિધાતાને લખે.૪૫ 





પ, અમતે કેવલ હરિ રે, એમ ધામતા; 
અમે ભજુ ડેવવ રે, જેના હરિ કામના, (વરે.) 
૩૮ મી કડી દાહોદ્વાળા ત્ર યમાં તથી. 
૬, ઓધવજી વિષય-જ્વાલા લાગે ર, જડ ન્ેગની; (દા) 
તમો રસ-કષા લાશ્યા રે, સહા રસ જેગની. પમેઇ 
૧, સિ'ગાર. ૬1) 
(૨) જેગ તે ચઢાયી માયા રૈ, વડો) ૩ સુરંગ (મે) ૪. ૪૩ થી ૪૮ 
ચાગ કડી, વધારાની છે. 


*ંસક-ગાતા] ધૃ 


છાહાસાન જેને રે, તેને એ-શ બ્રાંત છે, 
અમારો કુપ્ણુવર રે, ભવોભવ ખાંત છે ૪૬ 
થમોમ સાનિની માટે રે, હરિ દીન દીઠડા; 
તમે જુએ દિવ્યચક્ષે ર, લાગશે શીડંડા,૪છ 
અમારી ભક્તિ રહેને રે, સદા ત્રજ-વાસની; 
ઉદ્ધવજી ! «એ કાશી રે, સાધે! સ ન્‍્યાસની ૪૮ 
જેતે ઠેકરાત હોએ ર૨, તેને નવ ભીખવુ; 
ઉદ્ધવજ | પ્રેમ-લક્ષણુ ર, આવે નહીં' શીખવ્યુ.૪૯- 
તમો હરિજન મોથ રે, કહું' છુ' તે માટે; 
“જેને હરિ વા'લા ન હોયે રે, નગ તેને ઘટે.૫૦ 
જેમ ચ૨સાગર માહે ૨, નદીનાં નીર ભત્યાં, 
તે કેમ ટાળ્યા ટળે રું જેડં-સું' મન મલ્યાં ? ૫૧ 
ઉદ્ધવજી ! વેટ થું જાણે રે, અમારી વાતસાં ? 
વેદ તે દૂર દેખાડે ર, હરિ અમ હાથમાં ! પર 
શદ વધુ ભેદ કહીશે ૨, ભક્તિ-થાં ભાજિથે; 
ગ% ચઢયાં શ્વાન ભસે રે, તેણુ કેમ લાજિચે ? પ૩ 
ષરછ્ઘા ઈશને! વિશ્ચાસ ૨, ઉઠદ્દવજી મન વિખે, 
તેતો હરિ ફૈમ પામે ૨, વિધાતા તવ લખે,પ૪ 
ષ્રછ્ધા ઇશને વિશ્યાસે ૨, જેતે એ-શું ભ્રાંત છે, 
તેને તમે જશે! નહિ રે, હેયામાં હરિ વાસ છે,પપ 





૧ તમે! પણુ ભક્ત ઓધવ રે, ૨. કાંઈ સિંધુ. ૩, વેદ વિવેક કહી- 
યેરૈ, ભક્તિને ભાજી યે, 


હદર 


[ભીમ કૃત 


"તમો શું જણૂ ઉદ્ધવ | ર, અહીની પ્રીતડી; 
અમે તો ત્રજ્તાં વાગી રે, રાખુ' રય-રીતડી, પદ 
પતમે તતો! વાત કરો ૨, વિરડતા ખેદની; 
ઉદ્ધવજછી ત્તણુતા નથી રે, સ'બ'ધીના ટેકની.પછ 
મથુરામાં જોગ ધરે રે, સ'ગીને શીખવે, 
અમો તે નાર નહીં રે, અવરને શીખવે(..૫૮ 
ઉદ્ધવછી! વેદ કહે ૨, તે તો તમે કરો; 
અમારે વિહાર-લીલા ર, વ્રજમાં *પરવરા.૫૯- 
ઉદ્ધવજી ! ડુરિએ ન જાણ્યું રે, એને કિમ ચનુસરુ? 
એવા વિચારની વાતે ૨, અમે! લાજ મરુ' [૬૦ 
તમારે વાંક નહિ ૨, ઉદ્ધવજી | સાંભવે।; 
ફુસ'ગ સગ 'મલે રે, થાયે રસ કરમલે!.૬૧ 
જેવા રંગ પામે હોય રે, તેવા રમ ચાલના; 
ઉદ્ધવજી રગ ઉખટી જયે રે, કડા ક'કોલતા.૬૨ 
3૪લ કરી કસ માર્ચો ૨, કરી ધન્ય કુખળ; 
હુવે કહો, જેગ ઘટે ૨, “રહી અમથી ઊક્રા (€૩ 
અમ-સુ” તેડું કરી રે, ઘણુ' હરિ ગાજતા; 
ઉદ્ધવ ! હરિએ એડુ' ક્યું” ર, આવે નહિ લાજતા.,૬૪ 
અમો-ત્રજ-ટટુ મેહેલી'૨, ચઢયા ભલે તેંજિએ; 
જ્યારે જે-ઝું પ્રીત કીજે રે તેથી કિમ લાજિચએ?દષ 





૪. ઉદ્વ જેને હે!મે તે નરણે રે પ્રાણુની ત્રીતડી પ. વૈતે તમે! વાત 
કહો રે, વિધિવિવેકની. ઉદ્ધવ તમે તે લેહેતા નથી રે, સમુધા ટેકની.. 
૬0) ૬. વરણુરવી. (દ) ૧. કીધે રૈ. ૨. થયે. ૩. ફૂડી કરી, (વડે) 
છેોયા કર. (૬) ૪, આંહાંથી ઉબછ, (દા) (વડે.) 


રાસિક-ગીતા] ૩્ઝ 


અમારું નામ મા લેશે! રે, ધીત લજાવતા, 
મથુરામાં “ઝુખ્ન-વડલશ”' ર્‌, કાં નથી કહાવતા ₹૬૬ 
મીત-તરવાર બાંધી રે, પગ ૨ પાછા ફ્રે; 
સે-પે મરણુ લલુ' રે, જીવીને 2 કરે ૬૭ 
આહાં રમ પ્રીત હોયે ૨, પચ નવ આચરે; 
ઉદ્ધવજી 1 કચમ સિહને વને રે, અજા આવી ચરે ?૬ટ 
ઉદ્ધવજી 1 તમને આવે રે, નીચું ધમ નીતમાં ? 
૧ઝમેો તે! લોભે લોભાણાં રે, પચ રમ પ્રીતમાં.૬૯ 
અમો હરિ પ્રીતે પામ્યા રે, પ્રીતપણું જાણિયે; 
વિષય-ધર્મ-પ્રીત વિના રે, હદે કિમ આણિયે ?૭૦ 
ઉદ્ધવ] ગાદે અવિચારી રે, અમે આણીરડા; 
અમો! રમ-પ્રીત રીઝું' ૨, આચાર ન જાણુ રૂડા.છ૧ 


શમા રસ ગાન શાતા રે, તાહાં હરિ નાચતા; 
અમો અવિચારને મહેતા રે, હસી રમી રાચતા ૭૨ 
ઉદ્ધવ ! હરિને આટલા દાઢા રે, છાનાં અમે! રાખતા; 
તેતો તમ આગળ કહુ ઉરે, કુસ્ે નવ દાખતા]૭૩ 
સવ'સ્વ એને સોપ્યુ' રે, શીખુ' શી સાધના ? 
ઉદ્ધવજી | મત અનેક હોએ ૨, કીજે આશપ્રના ૪૪ 
અમાશે નાઘ ઉદ્ધવ રે ! સથુશા નથી ગયા; 
શતેને £છ ત લાગે રે, નયભામાં છીષી રહ્યા [૭૫ 
એ સ્વરૂપ-સ'બ'ધ નથી રે, જુઓ પોથાં કથી; 
ત્રજમાહી વિહાર કરે ૨, તે તે! તમે! દીઠા નથી,છદ 





૧, અમે ઘણુ લાડે લેભ્યા રે, પચ્યા રસ પ્રૌતમાં (દા) 
ર્‌. રખે કોધ દુષ્ટ દેખે રે (મે) દૂરીજન દૂર દેખાડે રે. (દા) 


[ભીમ કૃત 


ઉદ્ધવજી! ન'દ-ત'દતૃ દે, વદન વિશાલતા; 
પત્રજમાં તે કરે ૨, તમે! તથી ભાળતા.ઇછ 
તમે જુઓ કસ માચ ૨, તે તો “કેશવ' કહ્યો; 
ઉદ્ધવજી | વેણુ વાતો રૈ, “ વિઠલે! ! મત વસ્ચે।.૪૮ 
તમણ વિપરીત દ્ીકા રૈ, *ઝુઝ્યા જે મલલ-શુ 
રણે જયા હોય તે જુ રે, વેણુ વિલારા-ડું.0૭૯ 
પહુદ્ધવજ્! રસિક વિના રે, “ફાતુડો” કયાંહાં વગે? 
અમારી ખુદ્ધિ ભલી રે ચાક્ષિયે આવરે.૮૦ 
ભજુ" જણે ત્યાં નએ રે, સોધે કરો સુખે; 
અમો ત્રજ્તાર વિના રે, એને કાણુ એળખે ?૮૧ 
ઉદ્ધવજી| તમે। સાંભળે રે, “સ'બ'ધની વાતડી; 
એણે હરિએ રાસ “રમાડયાં ૨, શરદની રાતડી.૮૨ 
એણુ હરિએ વેણુ વાઈ રે, વૃન્દાવન તેઠિયાં; 
#ઝુણી રસનાદ કાને ૨, ટ્ષણુ-માંહે દોડિયાં.૮૩ 
એણે કહ્યું, “અધી*નિશ્ચાએ રે, અહી' કચમ આવિગાં?” 
અમ-શું બેઈ્યાં નહિ ૨, ઘણું લજાવિયાં.૮૪ 





૧. વૃન્દાવન ધેન ચચવે રે, ર્‌, મલ્લ-શું ઝૂઝતા. (મે) 


૩ 


૩ 


જુવો અહી' હોય 0&ત રે, વેણુ વિલાસ-શું. (મે) ૪. કરી 


છ૮ મી (દો. પ્રનમા છે) તે મો. પ્રતમાં ને આ ત્ર'થમાં ૩૮ મી છે. 
પુ. ઉદ્વાજી1 હરિ રસિક સ્‍્મખુ રૈ, કહાં બિરદ કહાવશે ? 


અમો ત્રજનાર--પ્રીતે રે, ગાકૂરવો  આયશે. (દા.) 
ઉદ્વવ! હરિ શુ* કરે તાંકાં ર, કા બિરદ ડણાવરો, 

અમારી વ્રજ એઘવી રૈ, આકરો આવશે, (વડે,) 
ગ્તેહની ૭, રચ્યો રે [મે (વડે) ૮. મયુર નાદ સુણી રૈ, 
ક્ષરચુ નવ જડીયાં વડે) દા.) 


ગ્સિક-ગીતા] હ 


હે 


ત્યારે અમે હાથ નડી રે, કહ્યુ” “સુણે।, નાથજી ! 
પ્તમ વિના પ્રીત કરે રેં તે તે! અનાથજી. ”૮૫ 
અસારા દીન વચન રે, સુણી હરિ ચહરખિઓ, 
૨અમને હસીને બોલ્યા રે, ત્યારે હરિ નિરખિયા.૮૬ 
૪મેરી હરિ કુંદડી રમ્યા રે, આંખ-મિંચામણી; 
ઉદ્ધવ 1 એણે કૃષ્મુ મેહેલ્યુ ર, અમો ત્રજ કૉમની.૮૪ 
"કુદ્ધવજી ! નાનાં થષ્ઠી ૨, અમારાં મન હર્યા'; 
હવે એ તો ડાહ્યો થયે! રે, અમને ઘેલાં કર્યા [૮૮ 
પતિ, કુલ, લેક-લાજ રે, તે તો અમે પરહેર્યા* 
૧ઉુદ્રવજી! એ નથી નેતા રે, એહને અમે અતુગર્યો ૮૯ 
અમને ઘણું સાંભરે રે, લધ્।! એને કેમ વીચર્યો ? 
અમે ત્રેહતાં વેધ્યાં રે, સવ તજી નીસર્યા' |૯૦ 
એને તો નાર ઘણી રે, અમ જેવી કઈ 
ઉદ્ધવજી | એવે! વા'લે! ૨, પ્અમને કોઈ નહીં, ૯૧ 
શમ-ચુ' લોક બોલતાં ભૂ'ડું' ૨, વેશે વગ્ાઈ ને; 
ઉદ્ધવ | અમો સાભળી કાને ર૨, રહેતાં ચૂપ રોઇને, ૯૨ 
હુવે ખીજ શું નેઇએ ૨ ?, એહવા હરિ નેધને; 
એણે ગિર્ધારીએ લીધું રે, ત્ર૪ મન મોહીને 1” ૯૩ 

૧ તમ તિના પતિ કરે ર, જવ અનાથજી દ) (ડો.) 

૨. હારીઆ (દા) (વડો) ૩. ત્યારે હરિ હસીને બોલ્યા રે, અગ 

પસારીયા. (વડો) દા) ૪. હર્યા ફર્યા (દપ ૫. એણે પોતાનાં વાર્યા” 

રે, અમારા અનુસર્યા. (મે) ૬. ઉદ્દા, એમ થઇતે ૨, એને અમે 

અનુસર્યા'. (દ) 

૧ તમતે (વડે) 





૮૦ 
ઉદ્દવ 
મેમ- 
દશા: 


[ભીમ કૃત 


ગોપી--સુખે પ્રેમ-કથા રે, ઉદ્ધવજી સાંભળી; 
લલી લલી પગે લાગે રે, વિંધે ભૂલ્યા વળી. ૯૪ 
ગદ ગદ્‌ કહે હદ્ધવ રે, થયા અતિ ગલગમલા; 
ત્રજ્માં પ્રગટ વસે રૈ, 'વેટથી વેમલા. ૯પ 
ઉદ્ધવછી ચહઉત્કઠ થઇ રે, તજ-૫૬-૨૦ અડે; 
ગાષીના ભાવ દેખી ૨, આખે આંસુ પડે. ૯૬ 
“હવે કૃતપૃત્ય થયે! ૨, ? ઉદ્ધવજી ચરણુ વ*દે 
ગોાપીના ભાવ દેખી ૨, આપેોસું ઘણું ન'છે. ૯છ 
ઉદ્ધવ કહે : “ વૃહ્મ વેલી ૨, વજ રો' ત અવતર્યો? 
ગોપી-૫દ-રજ અડે રે, કૃપ્યે અ'તર કર્યા! ૯૮ 
સવને ડુર્લભ ઘણું ૨, ગોપીને સુલશ હરિઃ 
તેની તમો ભક્તિ પામ્યાં રે, કોણુ સુણ્યે કરી ? ૯૯ 
અમે તો સર્વ" જેચું ૨, [કહે ઉદ્ધવ કથી;] 
જેવા હરિ તસત્તે વક્ષભ રે, તેવા ફોઈને નથી.૧૦૦ 
તમારા પભાગ્ય આગલ રે, બિચારા કો।ણણુ યતિ ? 
મને કાંઈ કિપા થઈ ૨ર, વજ-પ્રતાપથી.૧૦૧ 
[ઉદ્ધવજી કહે ] મોકલ્યો! જેવા રે, કુશળ ક્ષેમને; 
૨૭૨ ધન્ય ધન્ય ૨, ગોપી તમારા પ્રેમતે,૧૦૨ 
[ઉદ્ધવ કહે] કેમ ન થાયે રે “વ્રજની વાંછના ? 
*ફઠુ' ડરિભક્તિ દેને ૨, ગોપી મન-ર“જના | ?'૧૦૩ 





ર. શુદ્ધિ, [મે વિધિથી ૩, બીન્તથી મે!) હેક (મે!) 
૧ ભાવ, ।મે) ર. હું તો મકા મોહ પામ્યો રૈ, (મે) ૩. લ્જરજ 


વાસના, 


(૬09 ૪. કહે ભક્તિ દેશો રે, ગોપીનીપર'થ “ના. (દા! 


રસિક-"ીતા] હ્ય 


સથુરા ઉદ્ધવજીએ રથ હાંકયો રે, ત્રજ પ્રણામ કરી; 

ગસત આવ્યા શ્રીકૃષ્ણુ પામે રે, “જહાં સથુરાપુરી.૧૦૪ 
ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ કહ્યુ' ર “ ઉદ્ધવ | “ત્યાં કેમ છે $ 
જસોદા ન"દખાવા રે, "કુશળ ક્ષેમ છે (”૧૦૫ 
ઉદ્દવ કહે; “સાંભળે કૃષ્સ્‌ રે, ગોપીની કથા વલી; 
"તમારા સ્તેહ-ગ'અધ રે, વ્રજ સહું સાંકલી.૧૦૬૯ 
જેવા દીઠા તેવા રે, ગોપીને મન છે; 
“તમારાં ત્રજ્જન ૨, તેને તમે ધ'ન છે! 1૧૦૪ 
કોએ ગતિ કલી ન જયે રે, ગોપીના નેમની; 
*વિધ્રિ-શિર લાત દીધી રે, છકયા રસ પ્રેમની.૧૦૮ 
વેદ તો એમ વદે ૨, વાઈ ગયા વાવલા ઘણુ; 
ગોષી સ્તુતિ કરે રે, શ્રતિ પેલા ભવ તણુ'.૧૦૯ 
ચ્વદન એક શુ વદે ૨?, ત્રેહે ખગ જલ્યા; 
ગોાપીજન સુભટ શૂગ રે, અબલા સહાખલા] ૧૧૦ 
તે તો તવિલેક નાહિ' ૨, ”જે ત્રજઝ ગલગલા; 
પ્રજુ! તમે ત્યાં વસ્યા ૨, વૈકુઠથી વેગલા.૧૧૧ 
પગુણુતા જ્ઞાન કાને ૨, પરિષ્રહ્ા કેવલ, 
જે ત્રણુ લોક નાહિ' ૨, તે વગે શ્રી ગોકુલ.૧૧૨ 





પ્‌, ધન્ય (મે! ૬. સવર્' ખેમ છે? (દા) ૭ વજ સડ હેમ છે (દા) 
૧ તમારી સ્તેહ-લાવા રે, સ4 મે સાભળી (મે) ૨. ગોપી સવ 
મુણુ ગાયેરે (મે) 
૩, આ કરી (દ) (વડેો.) વધુ છે, ૪. જે ગેકુવ-કેરી ગલી (દા 
પ્‌. ૧૧૦ ને ૧૧૧ કડી મા મા વધુ છે. 

ગાન 


હર્‌ 


[ભીમ કૃત 


પ્રભુ તમે ત્રક-થકી ર, ઘડી વેગલા નથી; 
ગોપીનાં પ્રેમ-વચન રે; તે હુ' શુ' કહુ કથી ?૧૧૩ 
થુક સતકાદિક આદિ રે, સંભળાવે શ્રી હરિ 
કણો, કોઇએ ભક્તિ કીધી ૨, ગોપીની બરાબરી ?૧૧૪ 
"શુકઝુનિ વ્યાસ સલી રે, કહે વિધિ વેદમાં; 
તે ગોષીએ પ્રગટ કીધી ૨, ભાષા-રસ-ભેદમાં.૧૧૫ 
“સુર સુનિ વ્યાસ મલી રે, જુવો કયા વેદમાં; 
તેતે હદે ગોપીએ કીધુ ૨ર, ભજી રસ ભેદમાં.૧૧૬ 
હું તો મતિમ', મભુ ૨!, વજ-નિંદા કરી; 
મહા અપરાધ પડયો રે, જિભ્યા પાપે ભરી 1૧૧૪ 
મે' તો! કાંઈ લલ્યું નહીં રે, મહા-કર્સ-જ્ડ હતો; 
ત્રજ-પદરજ વદી ર, હવે કાંઈ થયે! છતો.૧૧૮ 
વિધિ-કર્મ-સ'ગ-દોષે ૨, એહવુ મન આણુતે!; 
ચપભ્રુજી | તમને ન વત્લભ ૨, તેને વિષ જા'ણુતે.૧૧૯- 
તેહને તમો! તેવો કરા ૨, જે જેવું આચરે; 
પ્રભુ ! સત્સગ વિના રે, જીવ ભમતો ફેર્‌.૧૨૦ 
તસને તે જાણે રે, જેને સત્સ'ગ છે; 
જેને એક સન પ્રભુ રે, તમે।-શું ૨*ગ છે 1૧૨૧ 
જેને વશ તમો પ્રજુ! ૨, તમ-સુ પ્રીત છે; 
દીઠા ત્રજ-જત વિના ર્‌, સવે" પશુવત છે [1૧૨૨ 





૧, શુક મુનિ વ્યાસ મલી રે, વેદ કહે વેદમાં 


તે તો હવે ગોપીએ કીધુ રે, ભાષા રસ ભેદમા. (મે!) 


૨, આ કડી (વડો, પ્રતની છે. 
૩. હવે પ્રયુભ્રક્તિ પાખી રે, ખીજી' નથી ણુતો, (મેઇ 


ર્સિક-ગીતા ] 


«૩ 


"જેડને જે વસ્તુ માંહે ૨, તેહને તાંહાં પ્રીત છે; 
ધિક્‌ ધર્મ પ્રીતિ-વિના રે, સ્વપ્નની રીત છે.૧૨૩ 
દીઠે ત્રજ-દાસ થયે1 ૨, ભાગી મારી બ્ર'મણા; 
હવે મને હરિ ! ભક્તિ દેને રે, છુઢું' ખ'ધ કર્મના.૧૨૪ 
તમારે ભક્ત નહિ રે, ગોપીની હારને; 
પ્રભુજી કેમ ખમાયે રે, વિરડ ત્રજનારને। [૧૨૫ 
જેવા તમે ત્રજને વા'લા રે, તેવા કેને કહે ? 
ત્રજ તમે। દોહિલા કીધા રે, રખે અલગા રહો.”૧૨૬ 
ઉદ્ધવે તજનું કહ્યુ' રે, હરિએ સર્વ મન લછ્યુ 
"અન્ય સ્વરૂપ ધામ રે, કમ-જડને કહ્યુ૧૨૪ 
અનેક ઉપાસી જન્‌ રે, તેતે વ્યામાહ થયા; 
શ્રજ જન વા'લા હૂતા ૨, તેણે મેહેલો ગયા (૧૨૮ 
જે જન જ્ઞાની હૂતા ર૨, તેણે શ્રી ગોકુલ લહ; 
જે કમ જડ હૂતા રે, તેથી છાના રહા.૧૨૯ 


શ્રીવલ્‌ભ પવલી કોઈ રસિક વર રે, ત્રેહે થઈ જ્યાપના; 


કુલ પ્રભુએ મન આંણી ર૨, એણેવાની આપના.૧૩૦ 


માગટચ-તેણે હેતે શ્રી વલ્લભકુલ ૨, *દેહધરી આવિયા; 


કારણુ, મલી વજનાર સવે" ર, મોતીડે વધાવિયા.૧૩૧ 





૧. આ ફડી (દા-વડ) પ્રતમાંથી લીધી છે. ૨. એતો કમા જડ 


ટયો રે તેવુ તેતે તયુ (મે!) 
૧. વલી મહારસિક જત રૈ, ત્રજથી વ્યાપરા; 
પોતાના ભક્ત જણી રે, પોતે ફરી અવતર્યા. (મે.) 
૨. વૈણુ ધર (મે) ૩. ટોળે (મા) ૩. મન પોતાને રડી દ્વડે.૫ 


૯ [ભીમ કૃત 


શુણીજન નાચે ગાચે ૨, સ્‍પહેંચી મનની રલી; 
*ગઅરે સખીએ જુઓ આવી રે, તજની વેલા વલી ૧૩૨ 
તિક્ષક માલ છાપાં રે, “સુધર્મ પ્રકાસિઉ; 
પ્રગટી વિઠ્ઠલેશ્વર રે, ગોકુલ 'વાસીઉ.૧૩૩ 
એયુ' સુખ કઈ ન પામ્યા રે, ભલે આવ્યા કરી; 
છમ્હાનિધિ ત્રજજત ૨, જેને વશ સદા હરિ.૧૩૪ 
જજહા-સુ' જેમ હૂતા રે, તહા-સુ તેમ મહ્યા; 
વિરહનાં દુઃખ ભાગ્યાં ૨, “મન-માહે હત્યા.-૧૩૫ 
અતિ આત'દ ઉત્સવ ૨, તજ વિશાલમાં; 
ઇવાક્તિ પત્રટ કરી રે, મહા કલિકાલમાં.૧૩૬ 
ત્રજ્માં ભક્તિ ઘણી ૨, શિવ જાશે સહી; 
તલી કોઈ રસિકજન ર, તેડને પસધ તહી'૧૩૪ 
કએ રસ રીત ન હવી ર, તજથી વ્યાપ શી; 
જેણું શ્રીવિડુટ્ેશ ન જાણ્યા ૨, તેતુ મહા પાપ રી ૧૩૮ 
એ વજતાર સદા રે, એડ કજેશ્રી; 
જેતાં ચરણુ સેવે રે, “*ખ્રહ્મા મહાદેવ રી.૧૩૯ 
ત્રજ્જન સદા ભજે રે, મહા રસ કામમાં; 
યુગ યુગ રાજ કરે ૨, થી ગેપકુલ ગામમાં.૧૪૦ 
૨ગવી ત્રજનાર રે, સદા એમ અતુસરી; 
જેતા ચરણારવિદે ર, ખડું લપેશ્વરી.૧૪૧ 
૪*અરે સખીઓ મેડા મોડ રે, (મે) ધૈર ધેર ઉલટ ઘણો રે પ. શુભ, 
ધમ' (મે) ડે, આવીઆ (મે!) છ ધન્ય ધન્ય (મે!) ૮. મન ભેમાં ભલ્યા. 
૯. ભક્તિ તે વ્યકત કરી રે (દા) ભાવે તે ભક્તિ ઘણી રે (મે) 
૧. લીલા લહી. (મે! ૨. બુદ્ધે મહાદવ રી. (દા) ૩ અ કડી વધારાતી છે 


રસિંક-ગીતા ] ૮પ 


“મહારસ-સિધુ માંહે રે, ચરકલે ચાંચ ભરી; 
તેણુ કાંઈ ઓછુ ન થાયે ૨, વ્રજ-નિધિ વિસ્તરી.૧૪૨ 
ત્રજની ઊ'ચી દશા રે, સહું કેઈ મન ધરી; 
તે માંહેથી કણિકા કાઢી ૨, પરસિક-ગીતા કરી.૧૪૩ 
૧ત્મારા ત્રજજનનો ર૨, દાસને દાસ છુ; 
સને પોતાનો દાસ જાણી રે, શરણે રાખ તું.૧૪૪ 
શ્રી વહ્મભ-પ્રતાપ સદા રે, ત્રજ-વધામણાં; 
ભવોભવ ભક્તિ દેજે રે, ભીમ લે ભામણાં.૧૪૫ 


«---........ 


શ્રી રસગીતા સ'પૂણુ" લખી છે । 
૧ૈષ્ણુવ-યરણુ-રજ-માત્ર 1 
લખાત'ગ કુખેર જેઈતાદાસ નરસૈદાસ 1 
જે કોઈ વાંચે તેને દડવત કરુ' છું । 
પુસ્તક પોતાનું છે 1 





૪ જેમ કાંઈ સમુદ્ર માંહે (મે) ૫. રસ ગીતા કરી, [મે 
૧. તમારા વ્રજજન તણૂ રે, તેહને જે દાસ છે, 
તેહતો હું દાસ થાઉ રે, પૂરા એ આશ છે. (વડોન્)ે 


વિશ્વનાથ જનીકૃત 
પ્રેમ-પચીશી 


પદ્ટ ૧ 
(ર૩ ગેડી) 


(ડુડા) કહે દેવકી શ્રીકૃષ્ણને : “ સાંભસ્ય, સાહારા ત'ન, 
સોહનજી ! સથુરાં વિષે, ચે* નથી માનત મત? 
હું આસુ' સારી સૂખડી, માહારા સુંદર શામ-શરીર 
નિસાસો! ઊંડો કરી, કાં નેત્રે ભરો છે નીર? 
(ગીત) આત્તાજ ] એમ ન કીજિચે, બલ્લીહારી ર૨, પ 
સુંને ક્ોહાની સનની વાત; બલા લેઉં તાહારી રૈ 
"કૃણે। તો જ્સોદાજી તેડાવિચે, ખલીહારી રે, 
જે જાણે તાહારી વાત; બલા લેઉ' તાહારી રે, 
ન'દજી શૂ છે વેગલા?; ખલીહારી ર૨, 
તેહેને સાદ કરાયું આજ; બલા લેઉ' તાહારી રૈ. ૧૦ 
માહારા સમ, સુખથી ફોહે, ખબલીહારી ર્‌, 
મૂકી મનની લાજ; બલા લેઉ' તાહારી રે, 
વાહાલા જે ગોવાલિયા, બલીહારી ર્‌, 
તેહેનાં મ'ડાવોની નામ; બલા લેઉં તાહારી રે. 
કાહા તે મથુરામાં કરુ, બલીહારી રે, ૧પ 





“કરે તો ઝરેોદાજી આંહાં ' 


ગ્રેમ-પચીશી ] ૮૭ 


ન ઉત્તમ ગોકુલ ગામઃ ખલા લેઉ' તાહારી રૈ, 
ગાચો ઘણી ઘેર આપણે, ખલીહારી ર્‌, 

નો માયા તેહેની હોય; ખલા લેઉ* તાહારી રે, 
માખણુ પર-ઘરતું ભાવે, ખધીહારી રે, 

તો! ઈચ્છે છે સહૂ કોયઃ બલા લેઉ' તાહારી રૈ. ૨૦ 
શું મોર-પીછ મલતાં નથી [, ખલીડારી રે; 

ખડું શુ'જાતા છે હાર; ખલા લેઉ' તાહારી રે. 
કાંમલી કારણ, કાઢાનજી |, ખલીહારી રે, 

આ શી આંસૂડાંની ધાર ?₹: ખલા લેઉ' તાહારી રે, 
સરસ વશ સેોના-તણેા,, ખલીડારી ૨, ૨૫ 
હીરે જડિત્ર લ્યો હાથ; ખલા લેઉ' તાહારી રે. 
માંકડાં-ગું મલતાં તથી (, ખલીહારી ર્‌, 
ગોપી ગોવાલાનો સાથ $; બલા લેઉ' તાહારી રે. 
ને દાણુ લેડું મતમાં ગમે, ખલીહારી ર, 

તે! જમલ્લો જસુતાંનો ધાટ; ખલા લેઉ' તાહારી ર્‌, 
"મતુષ માત્ર આવી ચહે, ખલીહારી રે, 

આ વજૃ'દાવનની વાટ; ખલા લેઉ' તાહારી રે. 
શું મહિયારી મથુરાં નથી ?, મલીહારી રે, 

જે ભાવે તેહુની છાશ; ખલા લેઉં તાહારી રે. 
વિશ્વ-નતાથ વાહાલા ઘણૂ, ખલીહારી ર્‌, ૩૫ 
નિશદિન રાખીશ પાસ; ખલા લેઉ* તાહારી રૈ.” 


હ 








૧. સહેશ ચાત. 


૯૮ 


1 વશનતાય જના કૃત 
પદ ૨ 
“શ્રીકૃષ્ણ કહે, (રાર માર) 


(ફુહે) માતા ! સુણે। : સુંને વાહાલો તજનો સાથ, 


(ગીત) 


હુઈઅડેથી ચનત્ય ઊતરે, સુ ને જસોદાજીને હાથ. 
સી'કુ તે ચસ્કધે ધરી, મે' ગોકુલ ચારી ગાય, 
તે વૈભવ વૈકુ' ઠે નથી, તે! કચાંહાંથી સથુરા-માંદહ્ય ? 
માહારી માવડી રે |, સુ'ને શી પૂછે છે વાત? 
એક ઘડી કેલ ન થવાચેપ્, માહારા જુગમાં જસે।દા માતઃ 
સાહારી માવડી ૨! 
એલ'ભા એક દિવસમાં, લાખ લોકના લાનયો રે, 
“એ એડવે છે' કહી ઉત્તર વાલ્ચે।; તલ રોષ રુદેમાં નાજ્યો, 
-માહારી૦ ૪૬ 
કારજ કાંઈ કરવા નવ્ય દીધૂ', અસનપણે મે' એહેને રે, 
પ્રાણુથકી *પરમાવધિ વાહાલે, હું સદા નિર'તર જેહેને ૨; 
-માહારીન 
સાંકડાંતે મે' મહી ખવશાવ્યુ, ભાવ્યું નહી' તે નાખ્યુ ર, ૫૦ 
જ્ેહેતાં પાર તા આવે કહીયે, જે જસોદાજીએ સાંપ્યું ૨; 
-માહારીન 
કચરે ખરવ્યો ખોળે સૂતો; વણુસાડી શુભ સાડી ર, 
એમ અસ'ખ્ય અન્યાયે કરીને, સ'તાપી તે માડી; 
-માહારી૦ પપ 





૨. નવ વ્યુતરે મહારી, ૩. ખાંધે. 
૨. આ રબ્દ નથી, ૨. પરક (થે. ૩. કઈ જે. 


પ્રેમ-પચીશી ] 


(હો) 


હહ 


આલિંગન એસી પેરે દેતી, આસુએ ભી'જ્તો વાંસે। રે, 
તે ટલવલવી ત્યાડા મેહેલી છે, સાસ ધરયાને સાસ; 


નસાહારી૦ 


કોહોનુ સુખ નેઈ તે જીવશે ?, કોહોને જેઈ ને ઠરશે ૨ ? 
જાત્તી જુગત જણે જસે।દાજી, તે માડારે વિરડે મરશે, 


-માહારીમ” 





પદ્ટ૩ 


સ્નેડુ-વચન સુતનાં સુણી, પતિ પ્રત્યે ગઈ નારથ* 
“ ત્રજ્વામી વાહાલા ઘણુ, એહેને સરવ થકી સ'સાર. 


પ્રેમે પૂછે સુત્રને, પજ્યમ એહેને સુખ થાય. 
આશા-આદર શા કરુ, અમ્યો તેહેને ઉપાય ? 


(ગીત) તેડાવે1 જસે1ટાજીને, ચન'ઢ-તણી જે નાર્ય રે, 


ચપટ પાથરી પાચે લાયું% કરુ' અડું મતુહારય; 
જશોદા જાણુરે ર્‌. 

જેને ઉછગે ઊછરયો, ને કરાવ્યુ પય-પાન રે, 
તે સવભાવ શું નહી' લહે ?, અમ્ચો। માગી લેશું માન. 
“જસે'દા૦ 

થું આપણુને નહી' કેહે રે, કૂ'અર કેરી રીત્ય ૨? 
ગોકુલવાસીને ઘણી, માહારા પ્રાણાનાથ-શૂ પ્રીત્ય; 
-જસેાદટાન 

ઘણે પ્રેમ સુતને શા ઉપર, સુણી મનાવુ મન રે; 
ખારું મલ્‌ મધુરું મીડ, તેહેનૂ કરાવૂં અન, 
-જતસેોદા૦ 


૧, વવી એહતે જ્યમ ૨. નદજીની નાર ૩, પાટ. 


ન 


૪૦ 


દગો 1. 


જાણુ સુખડી સામલિયાને, ગતિ-સુખકારી “મન રે? 


જેઠ રીત્ય રાખું રુદ્યામાં, પૃછી જેઉં' "પ્રસ'ન; 
-જસેાદા૦ 
આસન ભે!જન શયન સુખાસન, વીગતે પૃછુ' વાત ૨; 


૮૦ 


અમશું કાંઈ સગપણ નહી” બાઈ! તમ્યો છો એડની માત; 


-જસેાદા૦ 
જાટિ કામ મૃકી કરીને, કરવો એહ ઉપાય ૨, 
જાની-પ્રભુ જદુવીરને,* જે-દીધે સુખ થાય; 


-જસેદાન 





પદ ૪ 


(દુહો) વિવિધ વચન વિનતાનાં સાંભલી, એમ વદે વસુદેવ; 
ચુતના હિતને કારણે, કારજ કરવું ખએેવ. 
આલસ મૂકે, માન્યની ! જે સુ'ને પૂછો વાત; 
લાટ્ટે પાટે નવ્ય થવાચે, આ સેષ્ડુનછીની માત. 

(ગીત) ગેહેલી ! ગોકુલની શી વાત? 
પૂરણુ કિયા પાખિ નહીં થવાયે, નદ-જશે।દા માત; 

ગેહેલી ! ગાજુલની શી વાત [- 
ઝેહેને ખોલે રમ્યા રસિકવર,; જતમ થડી મા જાણી રૈ, 


ઊછેરીને આવડો ડીધે।, અતર ખડું હેત ભણી.-ગેહેલી. 


સુખ જોઈ મોહનજી જરુ, ઠાર્યો જેણીય પ્રાણી રે, 


અવધ વિના એહેવાં સુખ પામી, ન'દજીની રાણી.-ગેહેલી' 


૪. અ'ગ પ. પ્રસગ ૬. કાઈ 


ગ્રેમ-પચીશી ] હય 


જેહેનૂ પય પ્રેમે-શૂ[ પીધૂ' , “માડી' કહી બોલાવી રે, 
સાંહાંજસહવારે માગી સુખડી; લાજ રુદેમાં ના”વી.-ગેહેલી, 
જ્શોદાજીયે જે જે અપી, તે ભૂધરતે મન ભાવી રે, 
ત્રિભોવન-માંહે તરી તે તરૂણી, માત કુષ્ણની કહાવી;-ગૅહેલી, 
ત્રણ્ય કાલ “તાપસ સ'ભારે, લક્ષ પેર લય લાઈ ર્‌; 
સહસ્રવાર સમરે શૌણામાં, નન્ય લહે જે દેખાઈ-ગેહેલી, 
તે આલિંગન દે આકણિષે, કોટે વલગે ધાઈ યે; 
મરકલડાં કરત્‌”સુખ ચ્યૂ'બૂ: વાહલી માહારી આઈ;-ગેહેલી. 
જ્યેહેતેો જશ બ્રહ્માદિક સરખા, ચ્યાહારે વેદવખાણે રે, 

શેષ રેષ શુણુ ગાતો ન રહે, થોડા સુખખ મન આશે;-ગેછેલી. 
તે ભૂધર ' ભૃષ્યો હું છુ'' કહીને, "પ્રેમે પાલવ તાહ્યે। ૨, 
૨ત-નારીચે નાંધડિયાને, કાલો કૂ'અર જાણચે;-ગેહેલી, 
“આવ્ય, ફૂ'અર? કહી ગ્રહી ખાંહોડી, અગ *લૌકિક પોયાં ૨; 
શિશુપણે પ્રાકમ ખડું કીધાં,' *ન'હ જસેદદાએ નેયાં;-ગેહેલી. 
રાઢ કરી રોતો, કેશવનાં અખલાયે આંસુ લેહ્યાં રે; 
ફેણ મનોહર સુખડુ' ન્‍ેઈ ને, મનડાં ખેહૂનાં મોહ્યાં;-ગેહેલી, 
આપણુપે' અદકેશાં સાધન, ન'દજસે[દાચે કીધાં ૨; 

ગાય ચારવા સરખાં કારજ્ય, કોટિ કૃષ્ણુને દીધાં;-ગેહેલી. 
સહી-માખલ્ને કાજ્યે પન્યેણીયે, માંડ સારવા લીધાં રે; 
જાની «તણે છે, જતુની થઈ, અસત આખડીયે પીધાં,-ગેહેલી, 








૧, પવાએ ૨. તાપસ ૩. નવ દે તેહેને દેખાધ રે, 
૧. તાણે રે. ૨, ન'દ-નારી કહે નાહાનડીએ ને કાથો કૂ'વર જણે. 
૩, અલૌકિક ૪, તે જશેોદ્યછીએ ન્નેયાં રે. ૫. નો જણાં. 


હર્‌ [ વિશ્રનાથ જાતી રૃર 
પદ ય 


(જહે) મોહેનનું મન માનશે, પેમે પૃરણુ નાસ્ય, 
સામગ્રી શા કામની, સ્તેઠ વિના સ'સાર? 
સન આરોષેો એડમાં, નિશદિન મૂટી કામ;૧૨૦ 
જદિ જદુષતિને ગસે, તે! મથુરાંની રેહે મામ, 

(ગીત) કેચ સ્વભાવ ન લેહે ક'અરતે।, સાંભલ્ય સાચુ', નારી ! 
રહેવા દેની ઠહાપણ્‌ તાહારૂં, કરચ મીખામશુ માહારી; ટેક, 
સુંદર છાશ, પકરમલે। કેવલ, સરસ કાચ્રલી ખારી, 
સુતને શું સાકર દેખાડા?, મે'હે' તુંને ઘણૂ:એક વારી. સાંભલ્ય, 
સારી સુખડી સ્નેહ ઘણા તે, એહેને અતિ સુખકારી, 
રાજભોગ ર્ડા નવ લાગે; નેની હૃદય વિચારી, સાંભલ્ય, 
સોનૂ રપ; મણિ સુગવાફૂલ, મેહેલ્યાં સનત ઊતારી; 
મોરપીછ-શું પ્રેમ ઘણે, ને ગલે ગુ“ રહ્યો પારી. સાંભલ્ય, 
ગોહેોલ-માલિયાં છોખન-છજા', ઊંચી અતિ અટારી; ૧૩૦ 
ચચ-પિરાજા-જડિત્ર [જલહુલે, માહોલ મીનાકારી. સાંભડ્ય, 
શીતલ ઝૂંપડી છાઉગાં ફેરી, કે સ'તે હાથ સમારી; 
તેકૈલાસ કાહાનજને મન, ખુદ્ધિ ગઈ કાં તાહારી! સાંભલ્ય. 
ખે અક્ષરમાં ઘણુ લાધરે, જેજે મ'ન વિચારી; 
જાનીને પ્રભુ પ્રેમ-તભે વશ, માનો બહુ મતુહારી) સાંલલ્ય. 


પદ ૬ 


(હુહે) કામ્યની ઝપટ તણી કણી, ને રોષ રુદેમાં હોય, 
પૂરણુ પ્રેમ કટાક્ષ-શુ', ત્યાંહાં કાહાનડ કચસમે ન જય ! 


૧. કરમદો ૨. પાંચ ૩, જલહલે, 





ગ્રેમ-પચીશી ] હ૩ 


મધુર વચનની માધુરી, ગલિતપણાની મીત્ય; 

જુગમાં ફો જાશે નહી, વ્જવાંગીની ગીત્ય. 
ગીત) સાભત્ય, પ્રેમ તણી ગત્ય મીડી,શું જાણે જેણે નબ્ય દીડી ? ૧૪૦ 

ગ્રેમે પૂરણુ હઈઅડું” હીસે, દયાસિંધુના જત કેઈ દીએે. 

એક કણી અમૃતની ચાખી, તેસે સોમણ સાકર દીધી નાંખી, 

તેહેને અમૃત ખાટુ' લાગે, મહા કવિ કહી ગયા છે આગે. 

આઇ સિદ્ધિ નતવનિધથી મોઘે।,;સિર સાટે મલે તે સોહોધે।. 

પ્રેમીવિના કે।ણુ પ્રેમ વખાણે ?,પ્રસવ વેદના વાઝ શૂ' જાણે?૧૪૫ 

અલતું ખડું પ્રકારને ઠારે, મૂરખ શુ' સમજે જનમારે ? 

પ્રેમે એક અ'જલિ પાણી, ગલિતપણે સુખ મીડી વાણી 

પ્રેમે પુરુષોત્તમ ઘેર આવે, પલૂખીી રાટલી રગે ભાવે, 

શુભ સ્વભાવ છે તાહારા તનને; ભાવ એઓલખે સહુના 

મનને!, ૧૫૦ 

સહસવાર તેડયે। નબ્ય જાચે, તે ચોર થઈ પેમે ધર માહે, 

ગ્રેસ કામ કર્યા ગોપીનાં, પૂર્યા" લાડ જ્શે।દાજનાં. 

શ્રેમે પાણ્ય ધરીને જાચ્યે।, *શ્રાસ એક માખણુ માટે નાગ્યે, 

ડ્રેમે કર નેડી કરગરિચે।, જે કરે ગિરિ ગોવધ'ત ધરિયે। 1૧૫૫ 

ગ્રેમે અવચુણ સઘલા ઢાફે, જે જાની તું અમરયા વાકે. 


પદ્દડ 
(૨2 ગમપત્રો ) 


(રુહે) વસુરેવે વિઠઠઠ તણે, પ્રેમે ઝાલ્યો પાર્ય : 
“ન'દ-જસોદાજી વચે, અમને અન્ય મા જાણ્ય. 





૧ સખી ૨ ગ્રભ્રા લાદ ન'દ જ્સોદાછના. ૩. ત્રાસ એક 
માખણુ ને નાથ્મે. 


લ [વિધ્જનાથ ભની કૃત 


*૪સુંદરજી શુ' થયું, ને દૈવ-વશ થઈ વાત, 
ચતુશ્પણે ને ચિત ધરે, તે કેહી તમારી માત ? ૧૬૦ 
(ગીવ) સુજને કોણે, માહારા કાહાતછી, કારણુ જે મનતુ ? 

થૂ દોહેલૂ' છે, શામજી? લહિચે પંજીવનનું. મુજને, 
માયા સોર-મસુગટ તણી, મનથી ઊતારે્‌ા, 

પ્રીત્યૈ પચર ગી માલિયાં, સુદર શિર ધારે. સુજને, 
ગ્રુગતાકફૂલ ગુ'જા-વચે, રે' નવ્ય લહે! વેહેરે ? ૧૬૫ 
સરસ હાર સોના તણે, સુત ! કકે પેહેશે; ઝુનને. 
માહારાં સુરશેતમજી !, પામરી મૂલે સોથી, 

જેડે ધરો, જડુતાથજી !, તનને કાંમલી સોથી સુજને, 
અશ્ચ અલૌકિક શીખવ્યા, જડિત્ર રથ નેડો; 

શૈવક સહુ “ જે જે? કરે, કુતલ ગહી ઘોડો. સુજને.૧૪૦ 
પાંચ પસાત સખા મલી, ઉપવનમાં ખેલે, 

૨ગાય ચરાવવી ગોપની સુત! સીફૂ' મેહેલે; ઝુજનેઃ 
રાજભોગ રુચ્યે ભોગવે, કૂ'અરજી કાલા ! 

જૂઠા જાની જેઠવા, તું લાગે છે, વાહાલા!' સુજને. 


પદ ૮ 
(ગત રામક્લી ) 


(ડુહા) *પ્રીતમાં પ્રીત પાસ્થો ઘણુ, વજવાસીને વાસ; ૧૭૫ 
અષ્ટ સિદ્ધ નવનિધથી અધિક, એક અ'જલિ છાશ. 








૪. સુ'દસ્ત્રરજી, ૫. જીવનનુ 
૧. સાથ ૨. ચારવી ૩. પ્રીત પ્રીત પ્રેમ ઘણી, 


ગ્રેમ-પગીશી] 


ન'દજીને ખૌક્ે રમ્યો, ત્રેમે પાલ્યાં લાડ; 
તે મરવે શિર ઝુ રહ્યુ', તે! રો! રે ચઢાવુ' પાડ ? 
(ગીત) સાંભલે। તાતજી ! વાત એક મન તણી; 
ગૃલ્ષણા એવડા પ્રેમ તે કોણુ રાખે? 
ક'&ઠ ગદગદ થઈ, સૂધ તન નવ્ય રહી;? 
ન'દની કઝીરતિ *કશ્યામ ભાખે; સાંભલે. 
“તદ નવ્ય વીસરે; સાંભરે મન ઠરે; 
ચત્ત ફે1 ફઈ કરે; *રીત્ય નાવે. 
પ્રકુતિ વાંકી પડી, સાધતાં એફ ઘડી, 
ર્તેહની સૃખડી, સરવ લાવે; સાંભલે!. 
કાહાનજી ! કાહાતજી ! કાહાનજી | કચાહા ગયો ? 
નિમેષ અલગે! થયે! દેછિ ચૂડી, 
કારજ સઘલુ તળ્યુ; નામ માહાર્‌ ભળ્યું; 


ઘ્પ્‌ 


૧૮૦ 


૧૮૫ 


શામજી પ્સમરતાં જીભ સૂકી; ચાભલે। ૧૯૦ 


ન'દને નેમ નિશ્ચે નહીં સુજ વિના, 
ત્રિભાવન તાત ! નહી' અન્ય વહાલે।. 

એકઠો ખેચી જમ્યો; કઠ વલગી રમ્ચેઈ, 
રજવશે જાણિયે તે જ કાલે।! સાંભલે. 


“સ્તરગ શા કામન્‌, શામજી નીરખતાં ? ? ૧૯ષ 


ચડી ઘડી સુખથી એમ કેહેતા, 
એહે સ'સારમાં સ્વાદ ખીજે નંથી; 
જુને લાડ લડાવતા સમ લેહેતા; સાંભલેા. 


જ. થ્રીશ્યામ. 





ક તે નવ લાવૈ ૧. સગ્કતા ૨. જબસે «'ણીએ ૩, સહુરત પ્રતે 


લ્૮ [ વિશ્રનાય જતી કૃત 


પદ ૧૦ 
(રા૩ આશાવરી) 
($ુહા) ઉદ્ધવને કેહે કૃષ્ણજી : “સાંભલ્ મારા ભ્રાત ૨૩૫ 
વેગે ૧% જાએ તમ્જે/,, ૨૮ જુશે છે સત. 
જાઈ અતે નિશ્રે કરી, કહેજે એક વચ'ન : 
“ શત્ય-દિવસ અલશુ નથી, તમથી માહારુ' મન. 

(શીત) ઝુને સે!હવતુ' અહી' છે નહીં”, વાહાલુ' ત્રજ-કેડુ' મહી. 
ઉદ્ધવ | માહારી માવડી, તેણ વાત ન *નણી ગાવડી.ર૪૦ 
સુને ધામા આલશ ઘૂ સુને અ'તરગત્ય શું' *નભણૂ) 
સાને સૂનું સરખુ' લાગરે; ખીજા' ખાલક સૂખડી માગશે. 
સા માખણુપ-પિંડ ઊતારશે; માને ન'દજી શુ' કહી વારશે? 
જ્યારે જમણું જશે।દા મેહેલરે, ત્યારે આંખે આંસુ રેલશે! 
મસાંકડાં મહીડુ' ચાઢશે; માહારી માનું હઈઅડુ' કાટશે1૨૪૫ 
અલ'કાર અ'ગના ગ્રહી, તે શેશે અત્ય દુખણી થઈ. 
«ત્યારે કોએક વાગે વાંસલી, માની વિરહે વેધારો પાંસલી. 
એક દિવસ માંહે અધ-ઘડી, સે' વીસારી નથી સૃખડી. 
સુખે નીસરશિઊં તે માગત્તો, માહારી માડીને વાહાલે! 

લાગતો, ૨૫૦ 
ન'દજીના ગુણુ શ। ભણું ?, રુખ એક ચ્હા, તે શું ગણું ? 
જાનીના સમ, સત્ય કણુ' : હૂ' મન-પા'ખી મથુરા શહ. 








૩, નએ ૪. અતધછુ* ૫. તરજ ૬ કેમ ઉતાર્થે ૬. વાથે. 
૧. જભા તે કમ ગણુ". ર 


બ્રેમ-પચીશી ] લ્ક 


પદ 1૧ 
(રાગ આશાવરી) 

(દુહો) ઉદ્ધવ | અહીં' આવ્યા પછી, સથુરાંમાં નિશદિન; 
ત્રજ્વાસી નવ્ય વીસરે; તેણે નથી ભાવતું અ'ન. 
કેહેને અતિ આદર કરી નદજીને એક વાત; 

' માહારા સમ : મોહને કહ્યુ' : રખે ટ્રભતા માત 1૨૫૫ 

(શીત) ઉદ્ધવ | આજ તમે। વજ જઈ ને માહાશાં માતપિતાને ઠારે રે; 

પ્રેમે-શું પરણામ કરી કેહેને, “માહારી માવડીજી ! સુત્ર તમારે રે 
એક ઘડી ગેોકુલના સુખની, મથુરાંમાં જનમારેો રે; 
વૈકુઠથી વિરેષે વાહાલે! સુને, તે જસુનાનો આરો રે-ઉદ્ધવ, 
માગીને મે માખણુ ખાધુ, થઈને અતિ રઅટારો રે; 
લક્ષ લાડ કરી કરગરતે।, અહીંયાં એકનો ઉધાર રે-ઉદ્ધવ. 
તે' સુને બાંધ્યો માતા માહારી; નહી” *ચતુરાનેન ચાળે। રૈ- 
એણહેવા સુખ અસંખ્ય એક દિ'સમાં, માહારી માડીજી સ'ભાળોર્‌,- 
ડું લાડે પાડ ઠંગ્યે ન જઊ'; નાહાને1 નથી ઠગારો રે- 
જાલે! કુઅર કાંઈ ન જણે,' એ વાતડલી વીસારા ૨.-ઉદ્ધવ, 
સા] હુંમાં હુંમાં અ'તર લેહેશે, તે પ્પ'ચ નહી' સારે રે; 
જાતી સરખાને સાથે તેડી, શીદ્ર થઈ ને સધારો! રે-ઉદ્ધવ, 


પદ્ટ ૧૨ 
(રાત્ર આશાવરી) 


ઉછે) ત્રજ-વનિતા ખહુ પૂછશે, આવીને પેરે પેર; 
સમાધાન સહુનું તસ્ચો, કરજો જઈતે ઘેર. 


૨. માડાજી ૩. આડા ૪. ચતુઃ તનને 





૧૦૦ & વિકનાથ જની કૃત 


કહેજે: કૃષ્ગે છે કદ્યું, હું અલગો નથી લગાર;૨૪૦ 
માહા કાજે માનની 1, તમ્યે! મેહેલ્યો પતિ પરિવાર, 
(બીત) ઉદ્ધવ ! એવડુ' ફુઃખ શામા, શી પેરે સહેશે ? 
વેદના કોહેલે કહેશે ? વાતડી વિચારો-- 
વિષમ ત્રેહેની «વાલા, ખુ ગૃડ્લ ખાલા. 
ઠૅશ્વાની વાત કહી, પ'ઠેઠ લગ્યે ઠારે,રણપ 
*વાંકી સમી બોલશે વાણી, અ'તરે અતિ પીડાણી. 
માહારા સમ છે, જે વાંક, તમ્યો ન ઠારે માહારા-- 
સશ્મ સ્તેડની વાત, પ્રીછવી માંડી તે ધાત. 
“સામાજીએ સુજને કહાવ્યુ; મથુરાંમાં પધારા.'-- 
સુત-પતિ-વિતા રે બ્રાત,* મેહેલી માહારે કાજ;૨૮૦ 
આઇ દેખી જીવને-રખે, કોક રેષારા |-- 
એક જીભે શા શા રે ભણું ?, ગોપિકાના ગુણ ૨ ગણૂ. 
ફેહેજે પૃષ્ણે કહ્યુ છે જે, હું છુ તમારે;“-- 
લક્ષ પેરે લાડ જ્ઠીધાં; દહીં' દ્ધ માગીને પીધાં; 
દૈત્રોક કેરી શોભા, “બોકે કરી ડુ'કારે-૨૮૫ 
ડિથચિત કટાક્ષ ઠરી, ચ્રાંખડી અમૃતે ભરી; 
ઉકુ&થી રે વાહાફે, પત્રજ-રાસાનો એકારા-- 
નિશ-દ્વિન ધ્યાન કરી, ત્રેમે પાત્ર પૂરણુ ભરી; 
આવતાં આદર કરી, જાડાં જગુતાનેો આરા-- 
તે વેલા કચેમ વિસારુ' ?, જીવનું જીવન માહાર્‌'.૨૯૦ 
મન-રશુ' ઘણું એ સભારુ”, જે વહી ગયે! વારો-- 
૧. ટેઠ લગા ડારો ૨. વાજી વસમી ૩. ખતા ૪, બહુ સ્ણીએ। 
પ ખોલાવે તે તુ'ારે &. દ્રજરામ તોરે કર્યો' છ, છીવ ગએ સ'ભારે, 





ગ્રેમ-પચીશી ] ના1353૧% ૧૩૩૧ 


ના આવે, સગમ ત્રેહેને તોલે, મોહોટા સુનિ બોહે; 
ઉભચે અતર જીએ, જે કોણુ પક્ષ સારે ;- 


૧રખને પૂશે વિશ્વાસ; તસે! રુદેમાં વાસ. 
સાધન સાચુ જે, સુજ્ને પ્રેમેશું સ'ભારો-રલપ 
વીસ વસા વ્રજમાં વસુ; રખે રામા | સાતે રે હસ્'! 
વીગંત વિવેક કરી, રશૈષ હતાશર્‌-- 
પ્ર'ચ દેખાડે જાની, તેહેને વાત કેહેને છાની : 
તમ-માંહે' વસું ત્યારે, સુડિતનોા શે! રે ચારા ?; 





પદ્ટ 13 
(ગગ મેવાડે) ક 
(ડુહે) વેણી ત્રજ-વામાં તણી, મે' ગૂશી માહારે હાથ ! ૩૦ 
તે વેલા *કચમ વીસરે ??, એમ કહાવ્યુ છે નાથ. 
પ્રથમ જરેોદા ત'દછી, પછે ત્રજની નારય; 
માહારે સુખ-વચને કરી, કરને ખડુ મનુહાર્ય.? 
(ગીત) ઉદ્ધવ આવ્યા, ઉદ્ધવ આવ્યા; ન'દ-જશેોદાને મન ભાવ્યા. 
તેત્રે નીર નિરખતાં ચાલ્યુ, નદીપૂર ન્યમ ન રહે ઝાલ્યુ-ઉદ્ધવ 
સુતની રીત્યે દીધુ* સાંઈ : “કમલનયને કાહાવ્યુ છે કાઈ? 
૨મુશલ પ્રશ્ષ પૂછે અતિ પ્રેમે : 'કૃપા કરી કોહો આવ્યા ખેમે?'-ઉદ્ધવ 
“ રાસમૃષ્ણુ ફૂ'અર બેડું કાલા, વારુ છે જી? કણો વાહાલા1! 
મ્રાણુતાથ મોહનજી સીઠા, મથુરામાં શું કરતા ૨ દ્ીકા “ઉદવ _ 


૧. રખે ને તમો વિસારે, તમારા સ્દેમાં વાસે ઝડ 
૩. કુશળ-કૃષ્ણુની. 





શર રૂ.” [વિશ્વનાથ જતી કૃ 


એકવાર ગોકુલમાંહે ચાવે, “માડી' કહીને સુંને રે નોલાવે, 
તાત વીસરયે।, કુ'અર ! તુજને 9 ડ્રોડ ઘણુ' છે મનમાં સુજને-ઉદ્ધવ 
જાણુ છુ છી સુત ખેડુ આવ્યા, તમને દીઠડે તાય નીવાસ્યા? 
શક્ષ-શે!જન વિવિધ” સજાઈ; જાની શું નણે તેડને રે ગાઈ-ઉદ્ધવ 


પદ ૧૪ 
(ગગ સામેર!) 

(દુહો) પ્આદરશું વજનાર આ, ઉદ્ધવ તણા અનેક, 
કેહેતાં પાર ન પામિચે, જે #ીધા રે વિવેક, 
જશોદા કેહે ઉદ્ધવ પ્રવ્ચેડ “સાચુ' કેહ, ૨ ધીર ! 
અમશું કોણે, કાંઇ કાહાવિચુ, સુંદર શામ-શરીર ?” 

(ગીત) “વીત્રત્યે ટરી હૂ' ફેઠી વિષ્ય ભાખૂ', વિટૂલજીની* વાત? માડી ! 

શ્રીસ્ુખ-વચન કહ્યાં છે સુજને, રામધૃષ્ણ ખેડુ ભ્રાત, માડી! 
મોહનજી સુખથી નવ્ય ગ્રુકે, જે “વાહાલી મારી માત, માડી ! 
જીવ-તણું જીવન જશોદા; ન'દજી અમારા તાત, માડી ! 
રાજભોગ ભલા, રૂચિર રસોઈ,*સ'ગ સાલણાં સાત, માડી | 
મથુરામાં જમતાં છીવતજી, ભાંખે અહીંનો! ભાત, માડી | 
શાદ સુરુષની પ્રદુતિ અટપટી, કચે ન પ્રીછે “વાત, માડી | 
પ્રેમે પુરુષોત્તમ મન રીઝે, વેદ વિષે પવિપ્યાત, માડી ! 
ઘાડન-વેડેલ શુભસરસ સુખાસત,શુભ વસ્ર*શુકલાત,માડી! 
છ પધાર્યા, 
૧, આદસુ અવર જન, ઓધવ તણી ટેક કહેતાં પાર ન 
પામીએ, #ધી ભૈએ વિવેક, ૨. નારી વાત. ૩. સ'ગ સકુણે ર્યામ, 
૪, ઘાત ૫, વિષમ ૬, સુકલના. 


પ્રેમ-પચીશી] ૧૯૩ 


સહી-માખણુ માગીને ખાતો, પ્રેમે ઊટીને પ્રાત, માડી] 
છાનપણાનાં સહ્યાં છાંદુઆં, નાતાવિધ ઉતપાત, માડી | 
સુજ માટે વેઠયા ત્રજવાસી, વિષમ મહા વરસાદ, માડી ! 
સૂતાં, બેઠાં, હસતાં, રમતાં, રાત્ય દિવસ ને પ્રાત, માડી !” 
જાની એક પલક જીવનજીને, સ્મરણુ વિના નવ જાત, માડી] 


પુદ્ટ ૧૫ 
(રામ મારૂ) 
(હદે) કેહે જશોદા: “ વાહાલા ઘણું, એહેને અચ્ચો અપાર; 
જે જીવાડવાને ખપ કરો, (તે) અહીં આવે! એક વાર. 
આવી મસાગે સૂખડી, “માડી? કહી વચન; 
ઉદ્ધવ ! ખીજી વાતથી, ફયમે ન માતે મન. 
(ગીત) એક વાર ને આવે, ઉદ્ધવ! એક વાર જે આવે; 
સુખ જેઈ મનડાને ઠારુ', “માડી' કહી બોલાવે-ઉદ્ધવ. 
પહૂ' અણુલેહેતીએ એમ ન જાથ્યૂ. જે જદુપતિજી જાશે; 
લક્ષ લાડ કરી કરગરતે, તે સુત્ર પિઆરે થાશે !-ઉ, 
વાત કરી તે ફે।કય ન માને, પોહોચે નહીં” વિમાસ; 
અતિ વાહાલાતે વિરહ આપવે।, એ કે। પ્રીછે આશ?-ઉ. 
સુંદર ઝુખ પર જુગ આખાની, શોભા સધલી વારુ 
ચુ'બન ફરી રૂદેશું ચાંપી, ખૌલામાંહે બેસાડુ--ઉ.૩૮૦ 
વિનય કરી વીગત્ય પૃછ; રીસડલી ઊતારુ; 
કોમલ કર ખાંધી મે' માડી, તે મન ટ્ખાર્ણ તાહારુ (-ઉ 
૧. હુ" અણુલેહેતી એમ જ'ણુ, જે જદુપત્તિ સદા રેહેમે રે. 





(૦૪ [ વિશ્રનાથ જની કૃત 


હું ભૂપ્યો છુ; ધવરાવો।, માડી !' કેહેતાં ગઉ હું દોહો તી; 
તે ટલવલતો ત્રીકમને મૂકી, ગોરસ ઘણાં વલે!વી-ઉ. 
મોહનજી મથુરાં જઈ બેઠો, તે ગય શસણે નોહોતી;૩૮૫ 
કામ કરી નેતી કેશવને; અતિ અભ્ય'તર મોહોત-ક. 
પેર પેર પીતાંબરતે પેહેરી, કચવારે કરડી નીસરતે?; 
ગગ રૂડુ' આબ્રણે એપતું, કોડ ઢાપલાં કરતે-ઉ. 
નર-નારીની દષ્ટરે પડતે, તેહેના ચિતને હરતે; 
હું ચિંતતતી આગળ આવ”, એહેવુ' એ આદરતે-ઉ.૩૯૦ 
ખીટલિયા શુભ કેશ' ગૃ'થતી, ખે કરી બેસાડી; 
ગ્રુખ ધોઈને તિલક* સારતાં, આંપ્ય ઠારતે! માડારી-ઉ, 
અ'જન કરી કમલ-દલ-લેઃચન, ટહ ખાંહોડી ધારીઃ 
“સાજી! સૂખડી સુજ્ને આપો; તે માયા ઊતારી-ઉ. 
ટરક્ષાં વરજ્વનિતાનાં આાંગણુથી, “કથવારે નવ્ય ટલતાં; 
સરસ શખ્દનાં મોહ્યાં સહૂ કે, મોરલી અરથે મલતાં-ઉ. 
વત-્વીથિ ગ્રહે* વૃ'ઠાર-વાટિકા, પગ પગ પૂઠલ પલતાં; 
વિરહની વાંણી એમ કહીને ખોલવલી,ડ૨ી સરવે સાંબલતાં-ઉ. 
પચ શાત્રિતું સુણ્ય હતું તે, જાણું છુ જે ટલિયૂ[: 
સુખ-ષૃઠેડુઃખ વલચયુ” ગાવે, તે વચન શાઅનું મલિયૂ' !-ઉ. 
અમૃત આવ્યું'તું કર-માંહે, એછે કરમે ઢલિયૂઃ 
“જજલહલતો એ છાહા, કા!હાનછી,' તરજવાસી નવ્ય કલિયુ-ઉ. 

૨. સને દુ: ખડુ' ૩. અ'ગીડુ' 

૧. શ્રગૂટી વાલા વીશાહી? ૨. કેસરના. ૩. દ્દારા વાટે પગે પગે પૂકે 

પલતાં રે. % કારે કોણે ટલવલતાં ર. 


પ્રેમ-પચીશી ] 3ત્૫ 


એક ઘડી એ સુખની કાહાણી, કેહેતાં બડું જુગ જાએ; 
જેટિ જિભાચે વૈભવ વરણુવતા, તેણે પૂરણુ નવ્ય થાચે-ઉ, 
ઉદ્ધવ ! કીડીને સુખ કોહેલું, કોહે, કેટી વિધિ સમાથે? 
જાતી સરખા કવિ કલિજુગમાં, શું ગોકુલ લીલ્ષા ગાચે?--ઉ. 





પદ ૨૬ 
૪ સમ ગોડી) 
(હુહો) ન'દજી કેહેઃ “ઉદ્ધવ ! સુસન, જે છે એહેનું મનઃ 
ભાગ્ય હશે તો આપશે, રામ-શ્યામ દરશ'ન. 
સુંને આશા એક છે, જે જાણી છે વાતઃ 
હુંથી અષિકી સા-ગણી, વાહાલી એહેની માત. 
(ગીત)ઉદ્ધવ | એહેની માવડી, સુણ્ય વાહાલા ર! 
કહોને કેહેશે “ત'ન??, ઝુ'અરજી કાલા રે! 
અવિનય એહ-તણા ઘણા, સુષ્ય વાહાલા ૨! 
એમ કઠણ ન કીજે મ'ન, કુઅરજી કાલા ર૨! 
દિનકર ઊગે જ્યાહાં લગી, સુણ્ય વાડાલા ૨ !૪૧૫ 
ન લેહે રેવ ફીના કય, ઝુ અરજી કાલા ૨1 
ઉદ્ધવ! પઆંહડાં જુએ! આંખડી, સુણ્ય વાહાલા ૨ે ! 
નત્યમ ચંશ્રાવણુ વરસે તોય, કુઅરજી કાલા રે! 
અન્ન શાક એગઠાં કરી, સુહ્ય વાહાલા ૨ ! 
નથી જમી એ નારય; કુ'અરજી કાલા ર ૪૨૦ 


ન. 


જ. ૨૩ મેડાડે. 
૧ આ. રે. શ્રાવણુ વરસતો હેય. ! શ 


૧૦૬ [વિશ્વનાથ જાતી કૃડ 


એમ ટરતાં ક્યમ જીવરો, સુણ્ય વાહાલા 
આહાર વિતા સ'સાર [, કુ'ગરજી કાલા 
રાણેતાં દાઝે દેહડી, સુર્ય વાહાલા 
પય દીઠે જાએ પ્રાણુ# કુંઅરજી કાલા 
જામણુ એ સૂકે નહી, સુશ્ય વાહાલા 
આ ચરણુ-કમલની આણ્ય, ઝુંઅરજી કાલા 
રમ-કૃઘ્ણુ રમતા હશે, સુર્ય વાહાલા 
ચા જઝુનાં-કેરી તીર, કુ'ચરજી કાલા 
ઊભી નિરખે વાટડી, સુહ્ય વાહાલા 
પછી ધૂજે ઘણૂઅ શરીર, કુ'અરજી કાલા 
ગાચો ચરાવા નીસરે, સુણ્ય વાહાલા 
નાહાતાં નાહાનાં ખાલ, કુંરજી કાલા 
તુને ત્યાંડાં દેખે નહો, સુણુ વાહાલા 
પડે પેટ-માંહે ફાલ, ફુઅરજી કાલા 
૪ વિહ્વલ થઇ રડે ઘણુ, સુર્ય વાહાલા રે [૪૩૫ 


૮9? ૪ .* ૦૪7 ૮5% . હ? /૪/ ,ર/ ,૯/ 
૦૮ 
ને 
ન્ન 


ન? ૧૪ 
ક 
ધ્ર 
ડ્‌ 


ન& 


- 


ન્ય 


નથ 


જ્યમ વ્ય'તર વલગાં હોએ, કુઅરજી કાલા રે? 
આતા! પેણહેરેો આંગલુ% સુણ્ય વાહાલા રે? 
નરનારી સડું નેચે; ફુઅરજછી કાલા રે! 
આ કાજલ કેરી કૂ'પલી, સુણ્ય વાહાલા ર્‌ ! 
હેસતાં આવે હાથ, ફુંઅરજી કાલા રે 1૪૪૦ 
જાહોની ગઆાંજૂઃ આંખડી ?, સુણ્ય વાહાલા ર૨ 1 
લેઈ ગયા નહી' સાથ, ફકુઅરજી કાલા ૨1 





3, એ લુમતાંતે તીર. ૪. વાહાલને ઊડે અતિ ઘણું. 


પ્રેમ પર્ચીશી ] 


સમી સાંજે ગઉ આવતાં, સુણ્ય વાહાલા 
સહુ ફો! સાસું જાચે, કુ'અરજી કાલા 
અહી છૂટાં ધાવે વાછરૂ, સુણ્ય વાહાલા 
પેસે સદિર માંહે; કુંઅરજી કાલા 
કૂલ વિવિધ પકારનાં, સુણ્ય વાહાલા 
લાવે નાહાનાં નાહાનાં લોક, કુ'અરજી ! કાલા 
ચિંતા ચાખ્યાની તહીં, સુશ્ય વાહાલા 
પલુ સાહામો વાધે શેફ, ઝુઅરજી કાલા 
ગોપવધૂ વાટે મલે, સુણ્ય વાહાલા 
નીચુ' નિરખી રેય; કુંઅરજી કાલા 
હું તો શું કહુ રે તેહેને % સુહ્ય વાહાલા 
દૂખ્યે આંખડી ખાય, કુ'અરજી કાલા 
ચતુર લેક મથુરા તણા, સુર્ય વાહાલા 
પણુ કરવું ઘટે નડીં આમ, કુ'અરજી કાલા 
અટવાતા અહી આવશે!, સુણ્ય વાહાલા 
માહારા મોહન ! રાખો મામ, કું અરજી કાલા 


એક દિવસ કે ઊતરે, સુણ્ય વાહાલા 
તેહેને નતો વાટ, ઝુ'અરજી કાલા 
એહ-શું શગપણુ એટલુ, સુણ્ય વાહાલા 
પય ધવરાવવા માઢથ્ય ?, ઝુ'અરજી કાલા 
આ ઝેલી પલ'ગડી પાલણાં, સુણ્ય વાહાલા 
એ વસત ૧૨0 અલ'કાર, કુઅરજી કાલા 
આ રમકડાં અસ્યો શું કરુ' ?, સુણ્ય વાહાલા 
જેહેનો ગણુતાં ન આવે પાર ₹, કુ'અરજી કાલા 


ટ ન્ડ ની 
ક. ર ક 


«5 ,«/ ,૪/ // /ઇ/ છ ,૪/ ૮થ .૯/ ત્ઇ” ,૯/ ૪ 


૧૦૮ [વિશ્વનાથ જની કૃત 
નદ-ન'દન શ્રવણે સુહ્યે, સુશ્ય વાહાલા રે! 
અમ્યો જીવું કૈહી પેરષ ? કુ'અરજી ફાલા રે! 
ગહન ઝ્ુખ દૈખાડિએ, સુર્ય વાહાલા રે! 
આવીને આણે ઘેરય; ઝુઅરજી ડાલા ર૨ |૪૭૦ 
સરતાં જાણીને આવશે, સુણ્ય વાહાલા ૨! 
ત્યારે ફોને પાડ?, ઝુ'અરજી કાલા ૨! 
જાની દેણુ' જીવતા, સુણ્ય વાહાલા ૨! 

ર્‌! 


ત્તે કરાવ બુ લાડ, કુ'અરજી કાલા 


પટ્ટ ૨૭ 
(21 મોડી) 


(હહ) રસે કૃ'અરની વાતડી, કરતાં વિડ્ડાણી રાત્યઃ ૪૭૫ 
ઉદ્ધવ આવી આંગણે, ઊભા રહા પરભાત. 
ગોાષ-ગોવાલાં-ગ્વાલણી, શ્રવણે સુણતાં નામ; 
મહુરતમાં આવી મલ્યુ, આખુ ગોકુલ ગામ. 

(ગીત) પ્રેમેશું પરણામ કરીને ઉદ્ધવ સાહાસું નેચે; 
જ'દકુ'અરજી,કોહોજી,શેનનિયઆવ્યા”એમકહીરામારાચે!૪૮૦ 
એક કેહેઃ “૨ કાહાનજી, ખેડુ ભાઈ રૂડા, રીઠા, 
મથુશંમાં શું કામ કરે છે, મત-મોહેનજી મીઠા ? 
ચાખરિયા ષવનગત્ય ચાલે, વેષ ચેોઈભતા વાગાઃ 
શજ્લોાગ એ રસિક ઝુ'અરને, મથુરાના રૂડા લાગા 
એક કેહેઃ “સુને દે રે પૂછવા; વચ્ચે વાત શી આડી (૪૮૫ 
મશુરાંની મહિલાની તોલે, કચમ આવે ભરૂઆડી? ' 


પ્રેમ-પચીશી] શ૧ૃતહ 


એક કેહે ૨ અચ બો સુજનેઃ કોહોને કહિચે વાત 9; 
જણતારી તો એક જ હોયે, બે નહીં કોહોએે તાત !' 
એક કેહે૬“૨ પૂછે પેહેલુ; કેપ્ય માં કરશે હાંસી; 
કૂખડી દુષ્શે ઘેર રાખી છે, તે કહાવે કસની દાત ?૪૯૦ 
અહી' રાધા સાથે નિશદિન રમતો, ઉદ્ધવ ! સુણિયે થોડી; 
માહિમા સચુર્સા માંહે વધારો, ઘેર રાખતાં ખેડી 1? 
« રામા! રહ રે લખલખ કરતી; તે કને મ'ત્ર જ'તર છે બૂટી; 
શુ' થયુ, ને હજી અચરજ થાશે ?₹, ટોલા ઘડશે ટૂટી. ” 
એક કેહેઃ “પેહેરાવી તેહેને, ચતુર રાયજીએ ચૂડી;૪૯૫ 
તો મોહન ભથુરાં કયમ મૂકે?,દોહેલે પાસ્થા ખોડી] 
એક કેહે: “મથુરાંમાં ખીજા, ભલાભલા છે લોક; 
ઉદ્ધવતે પૂછી ફરે છે્‌, કાંઇ કૈહેવુ' તે ફ્રેક.' 
એઇ કેહેઃ “૨ર લલુ' થચુ જે, ભાગી મનની દાઝ; 
માણુસ-વેહેણે। મથુરામાં «ઈ, ફેોશુ' ન શખી ખાઝ.'૫૦૦ 
એક કેહેઃ “કાલે એ કપટી, કેણણે ટળ્યો નજ્ય «ચે. 
જ્યાંહાંકણુ જેહેવી નડી મલે રે, ત્યાંહાંકણુ તેહેવો। થાયે. 
શ્રેમે પૂરણુ શામાં સઘલી, ઇરિકશ્યાયે વદે વચ'ન; 
જાની જુગત અલૌકિક જેઈને, ઉદ્ધવ થયા પ્રસન્ન. 





પદ ૧૮ 
(રાગ નટ) 
(ડુહે0 ઉદ્ધવ ફેહે : “ સહ્‌ સાંશલેો, છે સાધાશ્ણુ વાતઃ૫૦૫ 
ત્રજ્વાસી હરિમાં વસે, વ્રજમાં હરિ વિખ્યાત, 


૬૨૦૭ [વિશ્તાથ નતા કૃત 


એક ઘડી અલ્મગો નથી, તમથી ઝુંદર કામ. 
મઠુરતવ'તો માહાવછી, રમી રહ્યો છે રામ. 
(ગીત)કૃષ્ણુ કાંહાં ટ્ર હૈ? 
માતૂં : રમી રહ્યો હૈ રામ, ટેક, 
જ્યઊં શક્ષરસૈ' નામ, નામમે' અક્ષર આવે; ૫૧૦ 
જ્ય ક'કભુમે' હેમ, હેમ ક'કણુમે' કાહાવે; 
દીપકરે' પાવક ખસે, પાવક-દીયપક એક; 
તેમે ઇુમમે' હરિ ખસે; સમઝ કરી બિળેક,-કૃપ્ુ, 
જ્યઊ' પુષ્પ મે' બાસ, ખાસસે' પુષ્પ પેહેચ્યાનેઃ; 
જમઊ' ધટમે' ગેોવિ', ઘટે કરી ગોવિંદ જાતે. ૫૧૫ 
જયઊં પટ બહું તુ તે, પટ વિના ત'તુ નાંહે; 
ડ્ર કડા સમઝત હો ?, હરિ યૂ: બસે તુમ-માંહે.-કૃષ્ણુ. 
જયઊ' કેલ-માંહે ખ્રચ્છ, ખ્રચ્છમે' કલ હી પાવે; 
યૂં ધટ-મઠ-બફાશ, પ્રગટ પેખા હરિ કહાવે. 
એક ચ'દ્ર અ'તર ખસે, પ્ર્તિબિ'ખકો તહીં પાર, પર૨૦ 
સથાવર-જ'ગમમે જડુપતિ, એક હી એક આધાર.-કૃપ્ણુ, 
જેસે' પવન-પ્રકાશ, ખાસ સખહીસે' પેખે, 
શુરુ-સ્તાન--ઉપદેશ, દયાનિધિ--દરસન દેખે; 
જ્યૂ; લહરી એક નીરકી, નીરડી નિચ સમાય, 
સાધુ હોએ સમઝત કયઊ' નહી'? કો આવે કો જાય-કૃષ્ણુ.પરપ 
જ્યઊ' પય મધ્યે ઘૃત, મથન કરતે કર પાવે, 
ઉપન્યો ઉત્તમ સ્વાદ, દોષ સણ ડ્ર ગમાવે; 
તેસે' તુમ-મે' હરિ બસે, કાહા પૂછતા હો નિસ્તાર ? 
એક ત'તુ-સે' પ્રોછી મણિ, નાતાખિધિ કે હાર,-કૃષ્ણુ, 


ગ્રેમ-પચીશી ] ૧૬૧ 


મન-કમ-મચને સત બચન, એડ કહ્યું સો માનો; ૫૩૦ 
એક પલ શ્રીકૃષ્ણુ મન, ન્યારો નહી જનો. 
બ્રિજમાસી બિડૂલ બિષે, શૈ' પ્રતક્ષ પેખ્યા નેન 
ગોાકુલપતિ એર ગોકુલ, દોઉ સતત કેહે કો બેન-કૃષ્ણ. 
ધન ધન હો રે ધન્ય, સકલ ખ્રિજ કે તરતારી, 

પશુ પ'ખી એર ષ્રચ્છ, ભણે ઉદ્ધત ખલિહારી. ૫૩૫ 
જાત્તી એ નિશદિન રટે, મૃષ્યુ કમલ-દકલ-લે।ચનાં; 

હસત રમત એર સોવત, જાગત માધે-શૂ મતાં-મૃષ્ણુ. 





પદ ૧૯ 
(રામ ધનાશ્રી તથા મેવાડા ) 

(દુહો) ઉદ્ધવજીની વાતથી, પરખી જાણી મન; 
જ્ઞાન-ગાઇ વારુ કરીઃ “ભલે ભક્ષે જી ધન્ય !? 
એહેમાં અમ્યો! લહૂ' નહી, ઉદ્ધવ એક લગાર : 
એ કાલાને ટારણે, અમ્યે। મેહેલ્યે। પતિ-પરિવાર, 

(ગીત) સાંભલે1, ઉદ્ધવજી! ગક થોડી કથા | 

ખાપજીના સમ છે, જે બોાલૂં વૃથા, 
વારુ વાધ્રી સશુરાંમાં પ્રથા; 
રીય ન જાણે પતગ-તણી વ્યયા. પ૪૫ 
(ઊથલે।)પીડ પ્રીછે નહીં દીપક, પત'ગ ઝ'ાવી મરે; 
“કુષ્ણુજીએ જે કડું તે, મતુષ્ય થઈ કે! નવ્ય ફરે. 
ઉદ્ધવ આગલ્ય જ્ઞાન કેહેતાં, કપટી કાં લાન્યે1 નહી' ? 
એક વાર બાવે આં અગલ, જે ને સકે કહી. 


શ્દૃર્‌ [વિકતાથ નતી કૃત 


વજવોહોણી રહી રામા, ળ'ગર શ્રઠી ઊંચો! રહે,૫૫૦ 
પ્રષ્રામ તો રવિને કરાવ્યા, ઝે ધમ'શાસી રદીહે કહ્યો ? 
બભ્રણુ પેહેરી અંગનાનાં, વેષ વામાને ધરી, 
જે સાન શીખવવું હંતુ' તે, પ્રથમ પેર તે કાં નવ્ય કરી? 
લોક કેરી લાજ સધલી, એહૅને અર્થે સડ તેજી, 
સુત બ્રાત ભરતા પિતા માતા, ઊતાશયાં મન એ લજી.૫૫૫ 
નિર્ગુણ થઈને નડે છે; પણુ જ્ઞાન સઘકુ' એ લઘુ'; 
તકને શું તાકિયે, જ્યારે માખણ ૩ર માંહે ગરહ્યું ? 
માંધ્યો છોડયો જચ્ચે નાચ્ચે; જચવું રમું વીસરચુ”; 
ભલે સુંદર શામજી?, એ ત્તાન અતિ અ'ગીકરયું, 
દાણુને મશે કરીને, ગે।પી-ગોરસ ચાખતે(;૫૬૦ 
સ'ભારી સુંદર શામજી |, તાહારા! વદનથી શું ભાખતે $ 
“યાગ રંચુ' ષદમની,? એક અક્ષર સુખમાંથી લભ; 
ગલતેો કર માંહે ચહીને, આદર કરતો અતિ ધતેા. 
ઢલવર્લીતે તક પીતો, હવૅ ભાગી ભૂષખડીઃ 
મુ'ને આજ નિદ્રા નથી આવી, રામાચે ના“ધી સૂખડી.પદય 
અમૃતથી અતિરો મછુરતર, મોહત-મોરલી ગાજવી; 
માઢિ સુગવી-તણી કથા, તે લલિત સાટે લાજવી, 
શહેનું કઠિલ્‌ કૂખડીને કહે; અમ્યે! જાનમાં શું નણિચે?્‌ 
જડયો જની હાથ હીરો, ફેોકકટ-ફેકટ વખાણિયે. 


પ્રેમ-પચીશી] ૧૧૩ 


પૃદ્ટ ૨૦ 
(રાગ ધનાશ્રી તથા મેવાડા ) 


(દુહો) વૈપુ'ઠ કેરી વાતડી, જ્તાન-તણી જે ગે1ઠં/ ૫૭૦ 


ગુણુવ'તો ગોવિંદજી, હસતાં નાણું હોઠ. 
આલીગારા અતિઘણે, કરતો નાહાનાં આલ; 
તે વિંરહે-વેદતા પૂરની, કયમ ખ'ધાચે પાલ ? 


સવિ ઝતુઃ- 


(ગીત) 


“ઉદ્ધવ ! કાલે એમ ગચેો કરી, 
તન મત પ્રાણ. અમારા સ'્યે હરી. ૫૭૫ 
શું કહો સાધુ ! લેઈઇશન જલે ભરી, 
જાતો નઈ ને ન ગયાં મરી? 


(ઊથલ્ષે)મરી મથુરાં ન પાહેોતાં, તો સુખ શું દેખાડિયે ? 
સુરુષોત્તમજી-તચે પાસે, વસ્તુ કેોહે, ૨ માંડિચે ? 


સ'સારમાંહે શામજી વિના, કથા ખીજી કો કહે,૫૮૦ 


વપુ વિષે તે વજ વાગે, મરમ માનુષ નવ્ય લહે, 


સ્વગ* તે અષવગનાં સુખ, ગમે તો આવી મલે, 
પણુ ન'૬-ન'દન-તણી લીલા, રુદેથી રખે ટહ્ષે! 


નિર્લજ્જ લ*'પટ, લાજ લે!પી, ગોપીને ઘેંલી કહેઃ 
ગ્રાણુ સુરુષાત્તમ વિના, પલ એફ રાખ્યો! નવ રહે પદ્ય 
મન સશુરાંમાં વશ્યાથી, રખે જણે ઊવરચુ' |: 
એક દાઝ: દિન-રેણી રહ્યા, જે કહ્યુ કુખડીનું કરચું. - 
કસ-કેરી કિકરી-શું, રમોજી રગ્યે રહ્યા ??. * 
ઉપદેશ દેવા આજ ઉ-ટ્ઠવ |; ભલા કહી" આવી થયા! 

કિં! 7 


૧૧૪ ' [વિશ્વનાથ શની કૃત 


જશેદાછી કથમ વીસરે ?, એ વાત નહીં' કેહેવા તણી.૫૯૦ 
ઉદ્ધવ | કથતાં જનમ નાચે : કથા કાલની ઘણી. 
રમત્ય રાસ તણી રચી, તે કચમ કહીચે જુખથી? 
વિધાતાએ કે1ટિ જિહ્વા, વદને જે કીધી નથી? 
વીસારયાની વાત હોએ, તે વીસરે નહીં શા-ભણી ? 
તત-મ'ન તે દિન ચોપિઆં, અસ્ચો। સરવનો ડીધે। ધણી પલ્પ 
ઉપાધિ અમને શીખવે છે, સૂ સનત-માંહે લહી; 
જ્ઞાત કેરી ગેઇટ શુરુતર, ક્યમ શકુ' અબલા ગ્રહી ? 
જેગ-કેરાં અગ સઘલાં, ભેોલાને લથયાવિયે; 
સુરુષોત્તમ | આ પીડય નવા, વેગે ગોકુલ આવિચે. 
અવતરવુ' મરવું અમારે, સુક્તિથી મોંછુ' ઘણું;૬૦૦ 
શતખ'ડ જિહા કરુ' જાની, ને કૃષ્ણજી વિણુ ખીજુ”ભર્ણું !” 


પદ ૨૬ 
(રામ ગોડી) 

(ડુહે) પ્રેમ-સહિત સહું પ્રેમદ્રા, વીંટી રહી અનેક; 
ઉદ્ધવને આદર કરે, નાનાવિધ વિવેક, 
“આવે આણે આંગણે, કિપા કરોછી આજ- 
ચરણુ-કમલને ચરચશુ, મનશું મૂકી લાજ? ૬૦૫ 

(ગીત) 

ઉદ્ધવજીનો ઝાલી હાથ, મદિર તેડે સઘલે સાથ. 

મુલારથ માને ઠામિની, ભાવસહિત ભેલી ભામિની. 

આવેા ભધરકતા ભા એક પછવી સાત્યારે વા 


પ્રેમ-પચોશો ] શ્વ્પુ 


મહુરત માત્ર રહી સાંભલે।, વટ તા સુજને કયાંહાંથી મલે! 9 
આ શી રીશે છે રે અસત 3, મે સહેવારે જ્ડીધું' છે અન્ન.૬૧૦ 
આ શેરી અતિરે-દ'કડી; અહીં' ઉદ્ધવ કરરે સૂખડી. 
પાલવ ગ્રહી તાણે સુંદરી. ઝમે લોચન આંસૂ ભરી. 
શાક પાક સકૂલ સહું થાયે, એક ચાસ હરિજન સુખ જાયે. 
અમ્ચો મલવા ઈચ્છુ' છું દ્રણુ; પવિત્ર કરા આવી આગણું 
એ! ઊભી દીસે કાખરી$ તેહેનુ દૂધ પીતા થ્રીહરિ,૬૧૫ 
હું સદા છુ' હરિની દાસ; આવોજી આણે આવાસ, 
રાત્ય દિવસ રહેતો! અમ પાસ; એ વિતા છોરુ નવ પીતાં છાશ. 
ઉદ્ધવ ! અતિ નીચી ઝૂંપડી, ડમલુ' આંહાં ભરાજી, છે અડી. 
ગપ્રેમ-પચ મૂકયું મેં કઢી; વણુ-પીધે જાશે વહી ” 
એમ અસ ખ્ય આદર ત્યાંહાં કરે, અહીં આવ્યા વિના નવ્ય સરે.૬૧૫ 
પ્રાત થયે! ને ચાલી જાયે, ખરો ખરખર્‌ો મનમાં થાયે. 


એમ અસખ્ય મલી ત્યાં નારય, ઉદ્ધવની કરવા મતુહાર. 
જાતી જુગત કેહે કયમ કરી, જે એક જીભ સુખ માહે પરી? 





પટ્ટ ૨ર 
(ગત્ર મારૂ) 

(દહે) આદર વરજવાસી તણે, ઉદ્ધવ જેઈ જેહે, 
ગલિત ઘણું મનને કરે, ભાગ્ય તણ! નહોં છેહ. 
જે'નવ્ય સગ્જ્યો શામજી,ત્રજ-વીથી-માંહે તરણ? 
જતા વલતા તજવધૂ, મસ્તક દેતાં ચરણુ! 


(ગીત) મનમાં રહ્યા વિમાસે, ઉદ્ધવ, સનમાં રહ્યા વિમાસે, 
*યૈકુઠથી વિરેષે લીલા, ઘેર ઘેર ગોકુલ ભાચે-ઉદ્ધવ. 


પદ્‌ [વિશ્વવાથ જતી કૃત 


એક રૂપે રમતા મથુરામાં, નિસ્પ્યા તેત્રે મોરારિ; 
અહીં' આવી વજવામીં નેતાં, ખરી આંખડી ઢારી-ઉદ્ધવ. 
ચરણુ-રણુ' રામાની ઉપર, તાણું' ઠું' ઊતારી; 
ગુષ્ય-તણી રેખા કે! પ્રગટી,આહા આવતા મારી-ઉદ્ધવ. 
સ'દેશે મોકલવાને મિત, ત્રીકમછીએ ડુ તારથેા; 
કરણા કરી અકિચન જાણી,અરથ સહી ભણી મારે ઉદ્ધવ. 
“ટુ'તે વહાલા વિઠુલજી,' એ અહ કાર ઊતારયે; 
વિષમવેદનતા અહ તાભાવડેરણી,તે હરિવટનીથીટારચે।-ઉદ્ધવ. 
હુ' ઠુરિતા કિકરતો કિ'કર : પ્રેમ આવડે રાખે; 
અમૃતની શી કટુ ૯૫મા?,મધુર વચન સુખ ભાખે ઉદ્ધવ. 
પૂરભુ જ્ઞાગ્ય વિના ભૂત્તલમાં, ચતુરપણે ક્યમ ચાખે? 
સ્ફટિક ફૂઢડ કરમાં રાખી, ચિંતામણિને નાખે-ઉદ્ધવ, 
વાસુદેવજી વાહાલા જેહેને, તેહને વૈષ્ણવ કહિયે, 
વેષ-વરણુ પુરુષ-નર તારીતૃ, તાતપર્યય નવ્ય ગ્રહિયે ઉદ્ધવ. 
માન તજીતે હરિજન આગળ, ગલિત ઘણેરુ' થઈ ચે; 
ભાગ લાખસે! લીલાધરની, લીલાને। નવ્ય લહિચે-ઉદ્ધવ, 
ભ્ષોાલી શરૂઆડી--ટરશને, બ્રાંત સ્દેની ભાગી; 
મોહનજી!ંમાગ્યૂ' આપો તો,અહીવસવુ લેઉં માગી1ઉદ્ધવ, 
શૈપી-ગે।પ-ગ્વાલ-ગોજુલની, લાલચ સુજને લાગી; 
સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાલ વિષે કો,એહેવે। નહીં અનુરાગી-ઉદ્ધવ. 
અતિ ઉચ્છાહુ થયે ઉદ્ધવને, ગોકુલની ગતિ નિરખી; 
કૃતાર્થ સાને માતુષ-ભવ, હઈડા સાથે હરખી-ઉદ્ધવ. 
ગ્રેમ વિના સુરુષાત્તમ ન મલે, જેયુ પેરે પેરે પરખ; 
કલિચુગનાં પ્રાણી ફચમ પાસે,જે મતિ જાનીના સરખી ર ઉદ્ધવ. 


પ્રેમ-પચીશી ] ૧૧૭ 


પદ ૨૩ 
(રાગ ગોડી) 

(દુહો) ઉદ્ધવને અમલા ડેહે: “તેડી આવે1 શામ; 
ગોવિંદજી] ગમતાં કરે, ગોકુલ આવી કાસ, 
ના ન કહીયે, કાહાનજી ! સનમાં રાખી સાન; 
સથુરાંમાં તસતાં વલી, નહીં વ્રજવાસીને સાન, 

(શીત) ઉદ્ધવ | આજ મથુરામાં જઈ, કેહેન્યેઃ 'કેહોને રે; 
એમ ન ફઝીજે નાથ, મલે સૉંહો મૉંને ૨. 
લઘુવે લાડ લડાવિયાં, કેહેન્યો! કોહોતે ર; 
આમ મેહેલવાં હાથ ?, મલે સૉંહો મેાડોને ર. 
આલ ફરતો અતિ ઘણુ, કેહેન્યો કહોને ૨; 
ન કહ્યાં કઠણુ વચન, સલે મૉંહેા સૉંહેોને રે, 
સથુરાંમાં વસવુ' ગમ્યું, કેહેજ્યો કેહોને રે; 
શમ્યો ઊતારી મ'ન1, મલે મૉંહો મોહોને રે. 
સાર વસ્તુ સધલી હરી, કેહેન્ચોા કણોને રે; 
હેપી ફુલની લાજ, સલે મૉંહેો મોંહોને ર,૬૮૫ 
વલી વચન નત્ય કહી સકયાં, કેહૅન્ચો કોહોને રે; 
તે સ્ઞાન-જેગ થયો આજ, મલે સૉંહો મૉંહોને રે. 
શાને શીશ ચહઢાવિર્યા ?, કેહેન્યો કેહોને ૨; 
ફ્રીધાં નાહાનાં કામ, મલે મૉંહો મૉંહોને ૨. 
છાવપણાનાં છાંદુઆં, કેહેન્થો કોહેોને ર;૬૯૦ 
કાં મેહેલાવા મામ ?, મલે માંહે મૉંહોને રે. 
જાણુ ઇસની કિ'કરી?, ડેહેન્યો કોહોને ૨; 
સુણુતાં વાધે શેક, મલે મોહે મૉંહાને ૨, 


૧૧૮ [ વિશ્વનાથ જનની કૃત 


ચતુરપણુઃ' ચરચાવિચુ'? કૈણેન્યો કોણહેોને રે; 
આમ હસાવ્યા લોક, મલે મોહે મૉંહોને ૨.૬૯૫ 
મલ્યા પૃઢી મન ઉતાર, કેહેજ્યો કોહોને ૧; 
એ રૂડાની નહી' રીત્ય, મલે મોહે મે.હાતે ૨. 
એહ ઠ્‌'તી ને આવડી, કેહેજ્યો કેોણહોાને ૨; 
તો શાને કીધી પ્રીત્ય?, માહા મૉંહાને રે. 
વન વિષે વનચર લલાં, કેહેન્યો જોહેોને ૨;૪૦૦ 
વેધ્યાં આપે પ્રાણ; મલે મોહે સૉંહોને ૨. 
ચઢયો રગ કયમ ઊતરે ?, કેહેદ્્યો કોહોને ૨; 
એમ ભાખે વેદ--યુરાણુ, મલે મૉંહો સૉંહોને રે, 
સનમાં મન ભહ્યા પછી, કેહેન્યો કેહોને ૨; 
અલશુ* કેહી વિધ થાયે ?, મલે મૉંહાો મોંહોને ૨૭૦૫ 


પ્રાણુ રહે તે! અતિ લઠું, કેઠેન્યો કહોને ૨; 
દેહુ તજીને નય, મલે મોહો મૉંહોાને રે, 


નગરનિવાસી નહી' અચ્ચો, કેહેન્યે! કેહોને રે, 
સુખ બોલે મધુર વચન; મલે મૉંહો મૉંહોને ૨. 
લાલચથી લપરશી પડે, કેહેનજ્યો કણોને સૈ, 
કપટી ફૂડાં મન, સલે સૉંહો સૉંહોને રે. 


ભ્ાલી ગત્ય ભરૂઆડની, કેહેન્યો, કહોને શે, 
સલ નહી* લવ લેશ; મલે સાહા સાંહોને રે. 


અતિ શાણાને શીખવો, ફેહેન્ચો કોહોને ર, 
ઉદ્ધવના * ઉપદેશ; મલે સોહા મોંહોને ર્‌, 
ને શીખામણુ દેવી ઘટે, કેહેજ્યો કોહોને ર, 
તે પપ્રારાજી આમ; મકે મોંહા સોંહેને ૨. 


ત્રેમ-પચોશ્રી ] શૃશૃટ 


સીટ જેઈ સનમાં ધરો, કેહેન્યો કેોણહેને ૨, 
આપખૃૂ' ગોકુલ ગામ; મલે સોહા મોહેોને રે, 
ઉદ્ધવ! આ ગત્ય લે!કની, કેહેન્યો કોહોને 
નથી પ્રીછતૂ; કોય; મલે માહા મોણેોને રે. 
એહેવાને અગ આપિયે, કેહેન્યો કેહોાને 
ત્યારે એમજ હેોચે; મલે માહા મોહેોને ર 
સદેશા સઘલા સુણ્યા, કૅહેન્યે! કેહેોને રૈ, 
અમ્યો એલખ્યો એહ; મલે મોંહો મોહોને રે. 
જાની જડ શું નડશે ?, કેહેજ્યો કેહેને ૨, 
અનત અમારા એહ; મલે મોહે મૉહાને ૨, 


ઈ? ત? ડઇ? ત ત! 


પટ્ટ ૨૪ 
(રાગ : મેવાડા) 

(ડુહે) ઉદ્ધવ માગે આગ્યતા, નેડી ખને હાથ; 
'કીતારથ સુજને કરયો, ભેટયો સઘલે। સાથ. 
ન'દજી ! આપા આગ્યના;? ઉદ્ધવ બોલ્યા એસ; 
“સોહનજીતે મથુરાં જઈ, કહુ ગાકુલની ખેસ. 

(ગીત) “ઉદ્ધવ | ન ઘટે આમ રે, મોહનજી મથુરા વસે; જીરે જી. 
વીસર્યો ત્રજનો સાથ ૨, હાથ તન્ત્યે સહ્‌ કે! હમે-જીરે જી. 
સાહરા આતા | તૂં: આધાર રે, પાર નથી પીડ--તણે।; 
ફીજે શામજી ! સાહ્ય રે, પાડ ચઢાવૂ' છ્‌' ઘણા-હેજી. 
જલ વિના ક્યમ રેહે મીન રે 9, દીન દામણાં દાખી ? 
ઉદ્ધવ | અમ્યો અનાથ રે, સાહન5 એ મન રાખિ હેજી. .-” 


૧૨૭ [કિથિનાથ શતી કૃત 


એએઅમ્યોકોહેોસેકહિએડ્ઃખરૈ?.સુખસાગરમાહારાશામજી! 
કૃપ્ણુ કમલ-કેચન રે |, ૨ગભેર રમતા રામજી !-હોજી. 
છું શવોભવ તારી ધાવ રે, આવ્ય કુ'અર ! એહેવૂ'લહી; 

તું છાં ચતુરસુજાક્યરે,અસ્યોકયસસકિએગેઃકુલરહી(-હોજી. 
સુ'ને વખાણી ખડું લોક ર, તે રોકસાગરંસાં પાડવા; 
કાંઈ કરુણા આણી મન, આવે કૂ'અરછી! ખાડુવા !-હેજ. 
સે' ટૃભ્યો તારા તાત રે, વાત કોહેની ન્ય સાંભલી; 
જેહેૅતે“માડી'મધુરેવચનરે, ઊપજતી મનઅતિરલી-હોજી. 
ઘેરનહી' નાહાનું મોટુ'ળાલ રે, હું કાળ કેહી પેરે નીગસું? 
સુત] તાહારા સેહેજ-સ્વભાવ રે, ન સલે ને અવનીભસું-હોજી. 
સુંતે તાહરાસમ સે!ચાર ર!,જે'ગાચે। ચારય' સુખથીકહં, 
માંકડાં મેળા કોડ ૨, નેડે રમો હું' નવ્ય લહુ'-હોજ. 

હું અણુલેહેતી અપાર ૨, પર ઘેર જાતાં વારતી; 
કૂડુ' પડશે ત'નત ૨, મન એહેવું ન વિચારતી-હોજી. 
મ્ે' કરાવ્યાં ખટુ કામ રૈ, સામ માડી લહી રાખતો; 

હું કરતી ક્ષણુ ક્ષણુ રીશ રેં, શીશ પૂણીને સાંખતે.-હોજી. 

સે' જયો તુજને પુત્ર રે, સૂત્ર સધ તેણે કરચું) 
હાવે એાલખ્યે। એહ રે, જેહેવે। છે તેહેવું કરચું-હોજી, 
સુનેઃરખાડચું ખડ્ઠું વાર ૨, પાર નથી ગ્રાકમ-તણે।; 

જે જાણું નહી' લગાર ૨, જાતીની નડી ઘણી --હોજી.' 


પ્રેમ-પચીશી ] ૧૨૧ 


પદ રષ 
(રાગ $ ધનાશ્રી ) 


(ડુહો) ન'દજી કેહે : ઉદ્ધવ ! સુ, માહારા મનની વાત : 
સે' હઈડુ' ક્ષણુ થિ'ર કરય; પણુ સરેરે એહેની માત. 
એક મડુરતમાં માહાવજી, લીલા કીધી લક્ષ; * 
ઘટે નહી ગોવિંદજી! તજવેો તેહેનો પક્ષ. 

ગીવ) આવાજી એક વાર, આતા ! આવેોાજી એક વાર; 
દિત દશ રહીને ચાલજ્યોાજી, પ્રાણુ તણા આધાર!-આત્તા. 
નાહાનો સરખો સેસડો ૨, કાલા ગેહેલા લેક; 
ગોકુલ આવેોઇકહાનજી ૨|, તતેહેને ઢાલવાને શોક આતા. 
શેણુ' સરખુ" વહી ગયુ ૨, ખરી ન પોહોવી 'ખાંલ; 
સુખ-ડુઃખ-કૅરી વાતડી રે, નવ્ય કીધી એકાંત્ય-આતા. 
ભાર ઊતારા, ભૂધરો ૨1, ગરહો જાણીને તાત; 
કોહેઃતે દુઃખ મનનું કહે, સાહન તાહારી માત ₹-આતા, 
જે મથુરામાં વસલુ' ગમે ર,ત તેડો અમને સાથ; 
ના નવ્ય કહીએ, કાહાનજી | ઝાલી જાતાં હાથ-આતા. 
સરવ વિના જ્યમ વિસરે રે, ન સરે તુજ વિના વીર; 
કેહોની, કેહીવિધ રાખીએરે,પ્રાણુ વિનાનાંશરીર[આતા. 
સત જેયાતે મોકલ્યા રે, ઉદ્ધવ, માહરા ત'ત! 
પણશુહીરે જે જન હેલવ્યા રે, તેહેસાં સ્ફેટિકે ન માને મન-આતા. 
એડ પચવીશી પ્રેમની ૨ર, ગાશે સુણુશે -જેહ; 
જાની જડુપતિ રાખશે રે, તે જત ઉપર નેહુ-આત્તા. 





ગ્રેમાનટ કૃત બ્રમર ગીતા 
દૃશુમસ્કધ # અધ્યાય ૪૬મે!. 


કડલુ' ૧૨૪ સુ' 
(રાગ : વેરાડી 7 


રામયુષ્ણુ આવ્યા સથુરામાં, વત્ચૌચ ' જયજયકાર; 
જાદવલેોક ઘણું સુખ પામ્યા, સુખ પામી વણું ચાર. 
માતપિતાને પાચે લાગે, પૂછયા કહ્યા સમાચાર; 
વિદ્યાથી'ના વેષ તજીને, થયા રાજકુમાર. 
આસન ભોજન વાહન પટકુળ, આયુધ શુભ શણુગાર; 
કર્‌ પ્રતિયાલત નગર ગ્રજાતુ, ઢાન્યા ચોર ચખાર. 
રાજધાની માંડી મથુરામાં, રામ કૃષ્ણુઃ બેડું બ્રાત; 
અધ્યયન કરી આગ્યા સામળિયા, ગઈ ગોકુળમાં વાત. 
મનસેો!હનને મળવા કારણુ, વ્યાકુળ થઈ સવે ગોપી; 
મથુરામાં કેમે કરી જઈએ, આન્તા પ્રભુની લોપી [” 
મહીયારી ત્રધુપુરતે મારગ, ઊભી પ'થ નિહાળે; 
કુખ્જા શૉફયતું સુખ સ'ભારી, નયણે આંસુ ઢાળે] 
જસુના સાગરપે' થઈ મોટી, તે! ઉર્લ'ધત કેમ થાયે ? 
મરજાદા--લક્ષણુ પવત સધ્યે, તો! ગોપવષૂ કેસ જચે? 
મહાદુઃખ જાણી ત્રજવનિતાનું, વિચાયું” કમળાકાંત, 
સેવક પોતાને મનને માન્યો, ઉદ્ધવ તેડાવ્યા એકાન્ત, 


ભ્રમઃ-ગીવા ] ય્ર્ડ 


દીઠાં સજળ ક્ષોચન સામળિયાનાં, ઉદ્ધવજી એમ પૂછે; 
* સદાન'દ સશ્ચિદાન'દ ગોવિટ, દયાળ ! તુંને દુઃખ શું છે?” હ 
જેહેતા સ્મરણુ--માત્રથી ન્હાસે, હે કરમાતીત પરણ્રહ્ા ! 
શું નિકટવતી" દાસને, દેખાડો દેહુ ધર્યાના ધમ? ૧૦ 
સનનુ કારણુ કોહ કરુણામય, શું દુઃખ હૃદયમાં વિમાગ્ચુ ? ” 
ઉદ્ધવજીએ એણેચયુ કહી લોદ્યાં, નાથ-હુદયનાં આંસુ. ૧૧ 
(રાગ $ મેવાડા) 
પ્રભુજી ખોત્યા હો, નયણે જળ ભરી; 
“કહુ' મારા અ'તરગતતુ' દુ*ખ, હો વીરાજી ! 
ક'ઈ ન ફરી દેખુ' હો, આણી આણી આંખડીચે, 
રાંકડી જનેદાતુ' સુખ, હો વીરાજી! 
સુનેમધુરાતુ રાજ ગમતુ નથી, વાહાલે સુને ગોઝુળિયાનો વાસ, હો! 
દેવક્ીનૃ ખટરસ અન્ન ભાવે નહીં; વાહાલી સુને વજનારીની છાશ, હો! 
ગજ,"થ અશ્ચ હો,સુનેચળખામણા, ગમે સુને ગોકુળિયાની ગાય,હો! 
સુને 'જૃતધ્ની' લેક કહેતા હરો, ભાઈ | મં હાંકી કહાઢયા ન'દશાય,હો! 
વૃ'દાવને ગોવર્ધન ગાવડી, વાંસળી સેોશલી જસુના-વાર, હો 1 
અહનિશ સુને સહુ સાંભરે, પલક ન વિસરે વ્રજની નાર, હૈ ! 
બ્રાત માતાપિતાની થોરી કીજીચે, પણુ મિત્રને કહીચે મનની વાતહે! 
ગોપીને ગુસ સ'રેસડો, ઉદ્ધવ સાથે કહાવે ગોકુળનાથ, હે વીરાજી! 
કડવું ૧૨૫ સુ' 
(રાગ-સામેરી ) 
શુસવાત ઉદ્ધવશુ' ૨ માંડી, પ્રભુ બોાત્યા લન છાંડી; 
“ઉદ્ધવજી| તમોછોમાહારા ભ્રાત, કડું ગાષિકાસ'બ'ધની વાત.૧ ૫ 


૧ર્‌૪ [મમા કૃ: 


(ઢાળ) 
કહું વાત ત્રજ-મુંદરી તણી, સન મૃક્ટી તુજ આગળે; 
સમાધાન થાય ગોપિકાનું, ને લખુ' સ'દેશે! કાગળે. 
જે અલ્પખુદ્ધિનાં એછાં માણુસ, તેહેને ગુપ્ત વાત નવ ફછીચૈ; 
તે મિત્ર રાગુ થઈ નીવડે, હળવાં મળે હળવાં થઈ ચે. 
શાર મુરુષ ભક્તરાજ છે, તે! વદી કહુ લન્જા તજી; 
લ&્ષમીવવત વ્રજસુંદરી, મે' કામકીડાએ લજી. 
તે વિન્ઞેમણી વિલપે ઘણું, વિશ્વાસ દેઈ મે' વાહી; 
આંહાં આવરો તે ઉપહાસ થાયે, તમો જએ તાંહાં ભાઈ | ૧ 
જઈ કામ મીત મૂઠકાવને, નવ ઇચ્છે વિષયાભોાગ; 
અધ્યાત્મ ઉષદેશ આપજે, શીખવજે જઈ નોગ,. ૬ 
ન'દ જસોમતીને જ્ઞાત કેહેનને, જે _ સુત્રભાવને પરહરે; 
સમાધાન ત્રજવાસી તણું, ભાઈ ! તમવિના કેણુ જઈ કરે?” છ 
આપણા રથ બેસવાને આપી, વિદાય ઉદ્ધવજી ફર્યા; 
હુરિદાસ શૈભે હરિ સરખા, શણુગાર ઝેશવતા ધર્યા. ૮ 
વિચ્ચાર કરતો! વૈષ્ણુવ આવ્યો, સ'ધ્યાચે ત્રજ્પુર વિખે; 
જેઈ શોભા શ્રી ગોકુળતણી, શુક કહે, શું કડું' એક સુખે ? ૯ 
મલપતી હી'સતી ગાય ચાલે, વાછરૂ ભાં શખ્દ કરે; 
સાંડ ત્રાડે, ચીસ પાડે; તે ગૉંદરે દ્વોડતા ફરે,૧૦ 
ગીતનું ગાડું, વેલુનું વાવું, આવે ગોવાળ ગૌ ચારી; 
ઉદ્ધવ જુએ, સુરભી ડૂહે, કરે કામ તજની નારી.૧૧ 
પેતુ-ખુરની રેણુ ઊઠે, ગગન મધ્યે ઘટા થઈ; 
ન'ઘઘેર ઉદ્ધવ આવ્યા, કે! ત્રજવાસીચયે દીઠા નહી'.૧૨ 
જસેોદાની દાસીયે ઉદ્ધવ, જાણ્યા ત્રિભોવનત પણી; 
હરખે ભરાઈ દાસી ધાઈ, “ આપો ન'દરાય ! વપ્રામણી.૧૩ 


ભ્રમર-ગીતા ] રૃપ 


ઉત્તમ રથ આંગણે છટયો, ગોકુળ -મામ રોભાવિયું; 
જસોદાજી ! જુએ આવી, કે! કૃષ્ણ સરણુ' આવિયુ. ”' ૧૪ 
તાત સાંભળી ધાયાં દ'પતી, હેરિનામે નાઠાં ડ્ૂઃખડાં; 
જેમ વસ'ત માસે ક્રી ફૂલે; દવનાં દાધ્યાં ર્ખડાં! ૧૬ 
માત ઊડી, વેણી છુટી, ઘણુ' હાફ્લી હરખે ભરી; 
લાંખા કર કરી ભેટવા ધાઈ, “ આવ મળીયે શ્રીહરિ, ૧૭ 
નિરાશ થઈ ઉદ્ધવને દેખી, “ એ નોહે માહારો શ્યામ ! 
ઉદ્ધવ આવી પાય લાગા, કીધો, દડ પ્રણામ, ૧૮ 
“ હું સેવક છૌ' સામળિયાતે!, સુને મોકલ્યો જડુનાથે; ? 
હાથ ઝીલી ન'દજીયે, લીધા ઉદ્ધવ હૃઠયા સાથે. ૧૯ 
પુત્રનો મિત્ર તે પ્રાણુવતલ્લભ; માતપિતા હરખ્યાં ઘણું; 
આસન આપી આદરે, પૃજન કીધુ' ઉદ્ધવતણું. ૨૦ 
પાય પખાળ્યા પય વડે; ચરણોદક લીધાં દ'ષતી; 
પ્રદક્ષિણા કરી પાણુ નેડયમા, ન'દછી કરે વીનતી. ૨૧ 


કંડળું ૧૨૬ સુ 
(રામ $ ગોડી) 


“ભક્ષે પધાર્યા ઉદ્વવજી તમો, આજ કૃતારથ કીધાં અમો!) 
માહાનુભાવની ભેટ અમારેથઇ, આળસુતે આંગણું ગ'ગા વહી. ૧ 
જેમઆગિયાનેઘેરઆવેઆદિત, જેમગોવિન્દઆવેપાપીનેચિત; 
અમેોર'કનેઘેરઆવ્યાભક્તમણિ, તમોસ ભાળલીધીરુખ'ળ તણી. ૨ 
અમોાઆકાશથીજૃથ્વીપરપડયાં,ુત્ર વિન્તેગ-પારધીકર ચડયાં;” 
ઉદ્રવસે કરાવ્યાં પ્ય્પાત,, ચરા ભદ ગીઈ ઘુત પવા, જુ 


સ્જ્દુ | પ્રમાન ૮ કૃત 


ત'બોળખરાસકીધાગઝુખવાસ, દિવ્યસેજ્યાપરબેસાડયાહરિદાસ; 
કોળેવાયુન'દજી ઝાલી વીજે, તે સમદેઇ વારે ભઇ્ત હરિતણે1. ૪ 
જાણે સર્વસ્વ કોણે લૂટી લીધી, જસે।દદાજીયે એમ વિનતીકીધી; 
“કાહે વીરા, ઉદ્ધવ ચતુર સુજાણુ, છે વસુદેવ દેવકીને કલ્યાણુ ? ૫ 
રાખે છે માતપિતાસુ પ્રેસ છે રામકૃધ્ણુ ખેડુ કુશળક્ષેમ ? 
કરીચે સ'ભારે છે ગોકુળ ગામ ?, સુને સ'ભારે છે સુ'દરશ્યામ? ૬ 
કદ્દીચે સાંભરે છે ન'દજી તાત?, તસ સાથે કીધી કાઈ એક વાત ? 
જે ભાગ્યવાન દેવકી કીધ, તે હું શાંકડીને સ'ભારે શીદ [ ૭ 
છેં પુછ વસુ કે થયા ટ્બળા?, પ્રાણુનાથ થયા સુજથી વેગળા ! 
[ફરીફરી ઉદ્ધવને પૃછે માય] આંહો આવરો? કે કાહાવીનાયર 
ઉદ્ધવ! સાંભળ્યુંછેકંહીતિભાવન સ્હાંય,પ્રસૂતાને તજી ચુત્રપારકોથાયર 
ઉદ્ધવ! પ્રશ્ન કરજો વિચારી આપ, મે” શાં શાં પૂવે" કીધાં પાપ? «- 
મેં મળતાં ભાંજ્યાં હોશે વેવિશાળ, મેં ચડાવ્યાં હોશે સાધવીને આળ, 
ખાળ વૃક્ષ તણી શું ભાંજી ડાળ ?, મે'શું ફોડી હોશે સશિવ૨પાળ૧૦ 
સેંપમાડયું હોશે વિશ્વાસ દેઈ મૃત્યુ !, મેં લોપી હોશે ખ્રાહ્યાણુની વૃત્તિ! 
પરદુઃખ દેઈ મેંકીધો ગવ!, શકે સે ઊઠાડી હેરો પાણીની પખ'?૧૧ 
₹'ક પાડોશીને મે' કીધાં સાલ !, કે મે' અભડાવી બ્રાહ્દાણુની થાલ ? 
સે' શું વૈચ્યાં કન્યા પૃથ્વી ગાયર્ર, મે' સાધુને માર્યા બાલના ઘાય!૧૨. 
શે' શું તીથ ધોયયાં મળમૂત્ર? ઉદ્ધવ! કોણે પાપે મહારા ગચે। સુત્ર? 
ભાઈ ! તમે। કેહે તેડું પાક્િત કરુ,પ ળેવાગે અડસઠ તીરથક્રં૧૩ 
કડું અપવાસ, તીશ્ર તષ અછુ પેર, સે'સાસળિયે। ફેરી આવે ઘેર, 
આ ઘરમાં રમતો માહારે આળા,સુને ખાવા ધાય એ!રડો પરસાળ! 
ઉવાડુ' ક્રી દેવાયું ખારણુ', સુત્રને સુવાતું' સૂનું' પારણું, 
જન્મયસેના હાથા અમશ્રા રહા!, ગોવિન્ટજી ગોુળ છાંડી ગયા!૧૫ 


ભ્રમ -ગીતા ] પૃર્ડ્ 


જેણે ભાંજી ગોળી પાષાણુ નાખી, તે કટકા હુ' રહી છો' રાખી; 
ન'દજીને હાથે ટૂધ પીતો! લાડકે ઉ૭વ] આ તે રૃપાને। વાડકે!,૧ ૬ 
સાર પોપટ પૂતળિયે। ગેડી દડી,એ પેલી વજાડવાની વાંસળી પડી; 
પાઘડી ટોપી નેગાંમલાં, ઘણા જુએ। કામળી પીછેડીહરિ તણાં, 
સૂતે! સહવારે ઊડતેા મૌડો, માહારા સુત્ર વિનતા સૂને। સોડો; 
ઉદ્ધવજી ! કૅમ ધીરજ ધરું ? એ દુઃખે હું' કાઢી નવ મરુ' [૧૮ 
કાંઈ દેવકીને પૂછરે ધમરાય, એણીચે દેખાઈ તે! કીધોઅન્યાય; 
અમો વિધાતાને એક વિનતિ કરીયે,હું ને દેવકી સાથે મરીયે. ૧૯ 
ધર્મરાજ આગળ હુંઝઘડુ' જઇ, ઊભી રાખુ” હું દેવીને પાલવ હી, 
યમ રાઢ ચુકાવશે ખરી, માહારો પુત્ર આવરે પાછે! ક્રી. ૨૦ 
અવતાર લઈ ગોફુળમાં આવીશ, એના સુત્રને હું લડાવીશ;*' 
એમ જરોદાજી રૂએ ટળવળે, ઉદ્ધવને નયણે આંયુ ઢળે. ૨૧ 
ઉદ્ધવજીને કેહે ન'દરાય, શ્રી કૃષ્સે કીધુ' તે કોય નવ થાય; 
સે' ઉછેરચે। સુત્ર, હું માદે જમાડચે।,ભર્યા ગામમાંથી હું હાંકી કાઢચે।. 
સુને કછુ “આપણુંસગપણુફોક 5, શ્રીકૃષ્ણેહસાવ્યાદુરિજનલેક; 
એહેવું દ'પતીનું દુઃખ જેઈ સાંભળી, ઉદ્ધવની થઈઊભી રોમાવળી. 
વૈષ્ણુવ મતમાં ઘણું આવ રે, “ શ્રીકૃષ્યુને આવડું' કરવું નવ ઘટે; ી 
ઘણું ગાપલે।ક મનના નિમ'ળા,.ન આવે વસુદેવકી સોળમી કળા.” 
વલયુ 
જશો કળા ન આવે સે!ળમી, ધન્ય સ્નેહે વરજવામીતણે। ૨; 
ષછેઉદ્ધવજી ઉપદેશ આપે, વિખાણે સાન-મારગ ઘણે રે. 


૩૩૨ 1 ઝેમાનદ કૃત 


ત્રણુ ભોવતને। નાથ, ચારે કેમ ગાવડી રે?; 
ગ્ેસાન'દ-ગ્રભુની, હું તે! માવડી 2! ૧૨ 





કડબ્ુ" ૧૨૮ મુ 
(રામ-ગમમ્રી) 
ગોઇ કરતાં રજની વિહાભી; હરિરસ પીતાં તૃત નહી પ્રાણીજી, ૧ 
ગોપી સહું જગી, પ્રાત થયે। જાણીજી;કુધ્ણગુણુ ગાતી માધુરી વાણીજ. 
(ઢાળ) જે વાણી ત્રજવનિતાતણી, છે સુધાપે' સાધુય*; 
કો! વિલોવે, સુરભી ડુહે છે, પ્રગટ થાતે ગ્ય, ૩ 
પ્રબળ પ્રેમ પિડારણીને છે, ઉત્ટટે ઉદધિ સમાન; 
રસ-એઘ-અમૃત ઊપને;, ઉદ્ધવે ધરિયો કાન. ૪ 
કરકકણુ કટિમેખલા, ઝાંઝરી ઘૂઘરી નાદ; 
હુરિશુણુ ગાતાં ભૂષણુ વાજે; ઉપજે અમૃત સ્વાદ. પ 
થમકે ઘુઘરી, ચમકે ચુનડી, ઘૂમે વલે!ણુ' ઘોર; 
નેતડુ' તાણી, શુણુ વિખાણે, ગાથે ન'દકિશેદર. ૬ 
બૂળવ'ત આળી, પલવટ વાળી, ચૂડા ચડાવ્યા ખાંહે; 
ઘરમાંહે કરવી, કામ કરતી, મનડું' માધવ-માંહે. છ 
વેણી છૃઠે, હાર વૂટે, બાંધે વાછરુ; છેડે ગાય; 
જાયે ગૉંદરે ગૌ ભાછવા, ઈચ્છે દરશણુ હરિતું થાય! ૮ 
સ્તેડ દેખી વજનારને, ચાલી ઉદ્ધવ-નયણે જળધાર; 
જઈ દરશણુ કરુ' ગોપીતણં, મારો સકેછા થાય અવતાર. ૯ 
રસએઘ અખળા ગેપપની; છે ગોવિદ-રુણુમાં મગ'ત; 
ગેળીર્ડાર્ના પૂમવાથી, ગ્હુ' ગાજી ગગન, ૧૦ 


ભ્રમર-ગીતા ] ફૂકુ૧ૂ 


અ'તર્‌ગત હું થચો1 પાવન, સાંભળી ગોવિન્દ ચરિત્ર; 
જઈ લોચતે નેઉ' તરજવધૂ , માહારો થાયે િંડ પવિત્ર, ૧૧ 
જળ ભરવા -જસુતા તીરે, નીસરી વજનાર; 
એ પ્રાણુઘાતક-સરખોા દીઠો, રથ ન'દને દ્વાર. ૧૨ 
જળ વીસરી ગઈ, ટોળે થઈ, સહુ રહી ઘેરી રથ; 
સારથીસે લીધે! મારવા, કોધે ગાપિકા ઉન્મત્ત, ૧૩ 
“શું સુતરપિ પાપી આવિથે, અકૂર ન'દને ગેહ ? 
પ્રાણુ પ્રથમ હરી ગચે!, હવે લેવા આવ્યે! દેહ | ૧૪ 
પ્રથમ રથતણા કટકા કરો, આદરી ગોપ-કુમાર;” 
સાર્થીતે ખુ'મારવ સાંભળી, ઉદ્ધવ આવ્યા બહાર, ૧૫ 
દરશણુ દેખી હરિ-ટાસનું. ગોઈપિકા પામી લાજ; 
ઉદ્ધવજી એ!ળખ્યા નહીં, જાશ્ચુ આવ્યા શ્રીમહારાજ | ૧૬ 
હરખ આંસુ ભરી સુંદરી, જેહેવે પાલવ ગ્રેહવા જાયઃ 
“તમોતે મળવા શ્રીકૃષ્ણે મોકલયા” કહી, ઉદ્ધવ લાગ્યાપાય,૧૪ 
“ કાંઈ કાહાવ્યે। સ'દેશે। સામળે, સુજ સાથે, નથી બ્રાન્ત; 
હું' નાહી આવું જસુના વિખે,તમોમળજેબાઈ |એકાન્ત ” ૧૮ 
શુક કેડે એહેવુ' કહીને, તે ઉદ્ધવનુ' જવુ; 
એટલા અંતરમાં વજવધૂનુ, ટોળુ એકટ' થાયું. ૧૯ 
ઉદ્ધવજીએ જઈ માજ'ન કીધુ”, કીધોઃન્યાસ ધ્રાણુ-ગ્રહણુ; 
તરશી--તનયાના તરગમાં, કીધાં સ ્યા-તપ'ણુ, ૨૦ 
ડુવો તુલસી તિલ જવ દભ. નિત્ય કમ કીધુ નિધાન; 
પ્રાચી દિશા રહી. ઊર્ધ્વ પાણે, પછે કીધુ સૂય ઉપસ્થાન. 2૧ 
વિષયુ-સહેસ્નામને પાઠ કરી,ધર્યાં' તિલક તુલસી માળ; 
કયાયાંગર પેહેરી,પીતાંબર ઓઢી, ધરચે। સુગટ પરમ ટોણભાળ, 


*૩ર 1 પ્રેમાતદ કૃત 
શ્રહ્ઠી કનક ઝારી કરવિએ, પવિત્રી પેહેરી પાણુ; 
પધાર્યા શ્રીગોકુળ વિખે, “ જય કૃવ્ણુ”' વદતા વાભુ. 
ભાગળથી જઈ ગ્રાગળે, ઊભી રહી ગહ નર; 
ઉદ્ધવને કેહે પાગ લાગી, નયણે શગ્તી વાગ. 

(તતણુ) 
વાર ભરવી, રૂદન ટગ્તી, પૂઢે છે કુશળ જડુગય રે* 
ભટ પેમાન'દ ફેહે કથા, થયો છે તાળીગમે! અધ્યાય રે 





ડંડવું ૬૨૯ મું 
(ગમ્ર-પરજ્મિ) 


એકાન્ત ઉદ્ધવજી ખેમાડીયા રે; વઝવણૂ કરે નમસ્કાર; 
પૂજ કરી પૂછે નાર ગોપી, શ્યાસ રમતને સસાચાર-ઉદ્ધવ, 
“જી મુષ્ણુને કુશળીક્ષેમ? ઉદ્ધવ? 
ફાઈ અમ ઉપર છે પ્રેમ? ઉદ્ધવ! 
આહા આવ્યાનો લીધે ગુ' નેમ! ઉદ્ધવ! 
ક'હીય સભારે છે શામળે?, ડેમ મૃકયાં વિસારી? 
દાવ પડયે દાચી કુબ્જાને; અસે અપરાઘણુ હારી!” 
ઉદ્ધવ, છે કૃષ્ણુનેન 
એક પૂછે, “ સશુરામાં માધવ, કીડા ફરે છે કયમ?: 
મો જેવા આડુ કૃષ્ણ ઝુખડીને, ડેમ સડે] ગડક્થાકસઃ 
ઉદ્ધવ છે કુષ્લનેન 


ભમ2-ગીતા ] ૧૩૩ 


ક ફેહે, “ કાંઈડાહાપણુ શીખ્યા, સામળિયે। બળદેવ ?: 
પરઘર જાવુ' ને ગોરસ ખાવું, વિસરી ચોરીની ટેવ ? ” ઉદ્ધવ૦ 


એક પૂછે, “અવ તીમાં જઇતે, ભણી આવ્યા ભગવ'તઃ 
જાણીચે છઇચે કાંઈ કુષ્ણુજ, શીખ્યા હરો લક્ષણુ અન'ત. 
ઉદ્ધવ | છે કૃષ્ણુને૦ 
એક કેહે, “ ક'હીચે આવશે, કે તન્યુ ગોકુળ છેક ?: 
ચૌદ વિદ્યા ભણી આવ્યા વિડૂલ, પણુ ખોઈ આવ્યા છે વિવેક, 
ઉદ્ધવ ! છે મૃષ્ણુનેન 
વિવેક વિતા કાઈ જ્ઞાન ન આવે, ને સૂઝે સ્નેહ વિચાર; 
મેમાન'દ-પ્રભુ અમને મળતાં, લાજતા હશે આ વાર, 
ઉદ્ધવ! છે કૃષ્ણુને૦ 


(રામ-સામેરી) 


પિંડારણીનો પ્રેમ દેખી, ઉદ્ધવ વળતું ઓચસે; 
વાંક નહીં' ખાઈ! તમારો, અમાધ સુખ કેમ વીસરે ? 
વિજેગ-વન્ડિ ખાળતે। હશે, કેહી વેર સન ધીરજ ધરે ? 
સાન-લક્ષણુ વૈદ આવે તે, વિષય-વ્યાધિ-પીડા હરે; 
ખાઈ | તજે કીડા ભોગ, નયે વિરહુ-લક્ષણુ રોગ; 
એક સ'દેરો! કૃષ્સે કાહાવ્યો, સાધે! સહુકો નેગ-- 
ખાઈ | તજે કીડાભેગ૦ 


અગિયાર વરસ ગોકુળ વિષે, સે કીધો તસ્હારો સ ગ; 
શત્રુ રાવા વગડ શરિયા, સગ મરદ નિર્ખ્યાં અ” 


શઝ૪ [ પ્ેમાત'દ કૃત 


તમ્ડહારે લેખે પ્રીત ભાગી, સાહારે છે સ્નેહુ અભ'ગ; 
ને સાત સસુદ્રમાં ચાળી ધોઈ એ, ન જયે લાખી ર"'ગ- 
આઈ | તજે કીડાભલેોગન 


માહાર પ્રીત ન દીછયે, છે કહિણુ લોકાચાર; 
શુપ્ત સ્નેહ તે સખળ સારો, હસે નહીં સ'સાર. 
નેગાભ્યાસતે સાધતાં, તમો. થાશે ખ્રહ્ધાકાર; 
અધ્યાત્મ સુખ પામ્યા પૃ'ઠે, વીસરશે! સસાર, 
ખાઈ 1 તને કીડાભોગ૦ 
ઉદ્ધવ ફેહે,“જાઈ! છેલલે સંદેસે!, કાહાવ્યો તસ્હારે મિત્ર; 
વળી ગુપ્ત વારતા કાહાવી છે, શ્રીપ'કજ-નેત્ર. 
સૂયગ્રડણે આવને, મળશું આપણ કુરૂક્ષેત્ર; 
સજ્જા તજે કીડાભાગને, તમો નેમ લીચો સજ ત્ર. 
ખાઈ ! તનને કીડાભે।ગ૦ 


ને પ્રીત સુરુષોત્તમતણી, થું કાહાવ્યું તમ્ડુને ગદ; 
ઇન્દ્રાદિક થઈ પ્રીછે નહીં, છે એહેવાં ભારે પદ. 
પ્રન્ય ભક્તિ તમ્હારી, માત મ્હારી, વાળી પ્રેમની હટ; 
જે શક્ત ચાચે તમ સરખુ, તેહેને મળે સામળિયે। સઘ. 
ખાઈ | તજે કીડાભોગન 


પ્રભુનો પા૨-ન પામે પ્રજાપતિ, જે નાભિસ્થકે। થયે। ઉદે; 
ભટકતી ફરે ભારત્તી, જેહેને નેતિ નેતિ નિગમ વદે, 
સનકાદિક શકર નારદજી, અહર્નિશ ધ્યાત રાખે હરે; 


તેષ્રહ્માનચાવ્યે। સાખણુમાટે, તમ્હારો કર્મલાતુ ચચે।ઉદે- 
ખાઈ |] તજે ફીડાભે।ગ૦ 


ભ્રમર-ગીતા ] 1૩૫ 


જે શક્તના હિંતકારણે, પરે ગદા સારંગ ચક; 
હિરણ્ય-કશ્યપ રાવણાદિક, હુશ્યા દાનવ વકે. 
જેણે સૈઘ નિવારયા ગિરિ ધરી, તૃણુવત્‌ કીધે, શક; 
તે જગજીવન વિશ્વ'ભરૈ, માઈ ! પીધી તમ્હારી તક. 

7 ખેહેની | તને કીડાભે।1ગ૦ 
આદિ, મધ્ય ને અ'ત લખતાં, ન આવે જેહેની અવધ્ય, 
ખૂટચફ-શેધ્ચો, પાર ન પામે, કપિલ સરખા સિશ્ધ 
એહેવા પ્રભુ જે ભક્ત-વત્સલ, તમને કાહાવ્યું ગઘઃ 
તે મેમાન'દ-પ્રભુ તમો રાખો!, જુગ્મ કુચને મધ્ય. 

બેહેની | તજે કીડાભેગ૦ ” 


આન... 


કડવું ૧૩૦ રું 

( રાગ--વેરાડી ) 
સદેશે સાંભળી વ્રજનારી, વદનકળા થઈ ઝાંખી; 
કુલખાણુ વાગ્યાં કાળજમાં, મહીયારી મારી નાખી | 
“ સૌન કરે, ઉદ્ધવજી, વીરા ! ઉત્તમ સ'દેશે આણ્યે!; 
મરતાં-તે શું મારા ? ભાઈ; સ્તેઠુ તમારા જાણે. 
અમો પ્રીત પ્રીછી સુરુષોત્તમ, ઘણુ' જણી અમારી દાઝ; 
જોગી થાએ, ” અમને કાહાવ્યુ', પોતે ક૨ છે રાજ! 
કુળમરજાદા મૂકી સળિયાં, તે લોક દેછે સે'હેણાં; 
લજ્જા સુખ અમો ખોઈને ખેઠા,વણી જોઇએેખાયા નેણાં 


૧૩૬ | પ્રેમાત“દ દત 


ગર્ગ જયે તે સન્યાસી, હરિધન ખેઠાં વોળાવી; 
અકૃરે અમો! જેગણુ કીધાં, ગયે! પાપી ભસ્મ થોળાવી ! 
ડુઃખે મૌન લીછુ' અમો ઉડ્વ 1, ઉત્તર ફોહોને નવ આપું; 
વાઢ નેઉં અમો પાણી ભરવી, જસુતા-વીરે તાષુ" 
લેહે લાગી છે લટકાળાની, ગયે પ્રીત અદકેરી વાધી; ' 
તેલ ભર્યા વિનતા મસ્તક સાહે, જટા આક્ણીયે ખાંધી. 
અસે ક'થા કુષ્ણુ-કથાની પેહેરુ, શૉંગાર તણે! પથ ઝીલ; 
કામ-મગ્ન અખધૂત થઈને, નિઃ્શ'ક ગોકુળમાં ચાહ. 
જે સ'દેશે શ્રીકૃપ્સે કાહાજ્યો, તે તમે! કરી લેતા નએ; 
[ગોપવધૂ કેહે ઉદ્ધવજતે) “ તમો! સ'નયાસી થાએ ! 
જ ગોટા, કછોટા, ગોદડી ક'થા, પેહેરે સોહામણે। પાગા; 
તુંખીપાત્રતે કરમાં ઝાલી, ઘેર ઘેર ભિક્ષા માગે! 
સ્મશાન-ભસ્મ શર.રે ચોળે, સ્ુગટ પીતાળર મૂકે; 
ગૃહસ્થ ઝુખ્જાને બારણે ખેસી, ઉદ્ધવજી ! શીગી ફૃ'કો. 
ઉપદેશ દેજે કુષ્ણુ કુખ્જને;, સાધે ને ગારૃટ; 
સઘ વૈરાગ તેહેને ઉપજરો, અમે! શું નણુ' આહીર મૃહ? 
અમૃતને। ઘટ સુખલગી ભરિયે, ઉપર ભરિયે તે વહી જાય; 
શ્રીકૃષ્યુ ભર્યો છે ક'ઠ-પ્રમાણે, તો કેમ જેગ સમાય ? 
મુષ્ણુટૃદયમાં, કૃષ્ણજી ખાહરે,જહાં નેઇએ તાંહાં જદુરાય! 
એહેવો પ્રેમ દેખી ત્રજવનિતાને, એધવજી લાગ્યા પાય. 
[ગોઇઈી સાંભળવા ગોાપી-એધવની, સાંભળ પરિક્ષત ભય; 
મથુરાર્થી શ્રીકૃષ્ણ પધાર્યા, ધર્રી ભમરાનુ રૂપ.] 


ભ્રમર-ગીતા ] ૧૨૩૭ 
મધુકર ખોલે મધુરી વાણી, તે ગાપીના જ્ુણુ ગાય; 
એધવજી કાંઈચે નવ પ્રીછે, ગોપીએ એળખ્યા હરિરાય. 


ત્રજળાળાની ૪ે માળા, સુગધ સતનેોહેર થાય; 
સકર'હ-મરે ઉરપર્‌ બેચે, લેઈ સ્વાદુ ને ઊડી જય. 


જઈ જૃઢી વેણીમાંહે ભરાચે, ફરતો નૌતમ નાદ; 
ઉડાડતાં ગ્રુખ ઉપર આવે, લેઈ ન્ડાસે અધરને। સ્વાદ, 
કામનીયે શ્રીકૃષ્ણુ એળખ્યા, ગ્રેમાન'દ-પ્રભુ રામ; 
ભસરાના ગુણુ ગોપષીચે ગાયા, 

માટે *બ્રમરગીતા? ધચયુ" નાસ* 


કંડનું ૨૩૧ છું 
(રામ--ગોડી) 


એધવજી શું ડીધુ' ૨, એણે સામળીયે; 
નિગુ'ણુના ગુણુ મ'ભારીએે, અતરગતમા બળિચે ૨. એધવજીન 
કુડુખ સઘળુ વેરી કીધુ% હરિ-સુ માયા લાગી રે; 
લોભી, લોક થઈ ને ખેઠો, પરહરીયાં અભાગી રે. એધવજી૦ 
લાજ મૃકાવી વસ્્ર હરીને, વપૂ અમારાં નેયાં ર; 
સનમાન્ચુ પોતાનુ કીધું, અમા ગોવાળાં વિગોયાં રે. એધવ€જ૦ 
સાચી પ્રીત પ્રલુની «ણી, શરીર આપણાં સૌંપ્યાં ૨; 
પ્રાણુનાથ પરદેશી થયે, તે કર્મ અમારાં કેોપ્યાં ૨. એાધવજી૦ 


૧૩૮ [ પ્રેમાત'દ કૃત 
ગુસ્ વાત ઉઘાડી કેહેતાં, સમઆધવ ! મરીચે લાજી રે; 
શરદ સશમૈનું સુખ સ'ભારી, મનમાં રટીચે દાઝી રે, એધવજીન 
જેમ કામી સુરુપને શુણિકા તેડે, ફદ મોહનો નાખી રે; 
દ્રવ્યટીણુ ચયે। જાણીને, ડ'ડાએ કાહાડે હાંકી ૨. એાધવજીન 
જેમ સૃગલે મૃકે દાધાં, વતને, ખીન્ન' વનને! થાય વાગી રે, 
ગૃહસ્થને જેમ છાંડી નય, આહાર જડચે સન્યાસી રે. એધવજી૦ 
એપધવજી ! શ્રીકૃષ્યે કીધુ, જેમ લોભી આચારજ રે, 
જજમાનને કરી નવ પૂછે, થયુ દક્ષિણાનું કારજ ર. એધવજી૦ 
પમી તજે જેમ સરેવરિયાને, જળ ગયુ જવ સૂકી ૨; 
તેમ ગેમાન'દ-પ્રજુ પરમેશ્વર, ગયા અમને મૃકી ૨! એધવજી૦ 


કડનું ૧૩૨ ઝં 

(રાગ $ વસ'ત) 
ભાગી ભમરાને, ઓધવ! ભપમત્તે ભાળે; 
રખે જતુ કરી જાણે, છે પૂરત કપટી કાળે ] ભેગી. 
જેટલા કાળા તે સહું કટી, વિશ્વાસ કોહોતો! નવ કરીએ; 
કાળા સપ*ની સ'ગત કરતાં, કો એક દાહાડે મરીએ-ભે।ગી. 
ઝીલીચે જે કાળી જસુનામાં, અધવચ આણી બોળે; 
વિશ્ચાસ આપીને કાળે કાપે, ને મસ્તક સુક્ઠીએ ખોળે-ભેોગી. 


તેક્ષે કાળા કેશ પોષીયે, અ'તે પોળા થાયઃ 
પથી કે! ઝુરાળે નવ આવે, જે કાળી રાતે જય-ભોગી, 


ભમ -ગીતા] 13૯ 


કાળા મધુકર ૩૨ ખડું ચેષ્ટા, વાઠે ખડું સકરદ, 
કુઝુમઘટા ગોકુળની દેખી, પામે છે આનદ-ભેગી 


નીરસ પુષ્પ છે વૃ'ટાવનમા, મધુકર | જા મધુવનમાં, 
શિવ-વત્વભ કુસુમની વાસના, ખૂ તી છે તુજ મનમા-ભેોગી 


તાહારુ વદન-અગ- આશ્ક્ત થયુ ઠે,અમાગીશો।ન્યતૃ કુકુમ લાગુ , 
તે દેખાડવા શુ આવ્યો?ધૂરત!,જા અહી થે, માન માગુ -ભોગી 
અમારે પગે શુ ફરી લાગૅ ?, અમે! ધૂરતને નવ ધીરુ , 

તૂડુ મન, સાધ્યુ તવ જચે, જેમ મોતી વહ્ચે ચીરયુ-ભોગી 
[ ગોપવધૂ ડેહે આધવજી તે ] મધુકરના કૌતક નીરખે, 
ચેમાનર પ્રભુ પરમેશ્વર ટે, ભોગી બ્રમરા સરખે-ભોગી 


(મમ ગેડી દેની) 


મૃષ્ણા કેહે શ્રીકૃષ્ણુને,“સુણ ભમગ રે,શુ લાવ્યો ખટપટભેખ?, ભોગી૦ 
શકે દીધુ આલિ ગન શૌડયને, સુથુ૦ સુખે લાગી કુ કુમ-૨ખ, ભોગી 
હાચે ચાર પગ જે જીવને, સુણુન તેહેનુ ' પશી ' નામ કહેવાય, ભેગી ૦ 
તેહેને અજ્ઞાન હોયે અતિઘણુ, સુણુ૦ સુખ ઘાલે ઉન્છિદ્ટ મ્હાય ભોગી 
ખટચણુ છે તાહારે વિખે; સુણુ૦ માટે'દહોડ પશુ'તહાર્‌ નામ, ભોગી૦ 
રાધા-પકજ ષરણહરી, સુણુ૦ કીધે! દાસી-ધતુરે વિશ્રામ ભાગી૦ 
આજ સધુવન પ્રકુન્લિત થયુ, સુણ૦ તુ શ્રમ કરી આવ્યે વ્ય", ભોગી૦ 
તુ માન પામીશ સથુરા વિષે,સુણુ૦ તાહા સરરે તાહારા અર્થ ભોગીન 
નીરસ ચુષ્પ છે વૃદાવત તણા, સુણુન લે ધતુરાનેો વાસ, ભોગી૦ 
છીશ્વેતમાછતાફારા ક ઠમા,સુણ૦ કાહા કરીઆવ્યાતુવિલાસ? લૈ!ગી૦ 


૧૪૩ [નેમાતદ કૃત 
તત્ત્વ રસ તું લેઈ ગયે; સુધૃુ૦ પોતાતૃ આપ વિચાર; ભોગી૦ 
ચ્રેસાન'દ-ગ્રભુ પૂઠે પડઘો, સુણુ૦ અમે! મરતા ને નવ સાર! ભોગી૦ 


કડવું ૧૩૩ મૂ 

( ગગ્ર-ગ્રોડી » 
જવિષયા રસ છાડો તજ સુદરી રે, ખાઈ ! આણેદ આતમ જ્ઞાન; 
એ મિથ્થા વિરહ ઉરે થયે! ૨, નથી વેગળા શ્રીશગવાન. વિન 
ભોગ કીડા તત ઈછીયે નહી રે, કાસવ'ચના વાધે કમ; 
રખે પૃખ્સને કામી ગણે! ર્‌, છે દૃષ્લુજી કેવળ ખ્ાદ્દા, વિ૦ 
અ'તરનમી અણુ અળગે। નથી ૨,અવલે।ફે। અ'તરસ્હાંય; 
ને પ્રગટે દીપક સાનને રે, અરૂપ ખ્રહ્ાનુ' દશાન થાય, વિન 
જેમ ભ્રાન્તિ પડી ભમરા વિખે રે, પ્રીછણો તમે। તમારુ પ્રક્; 
એ ન્યાચે જુએ। પ્રાણી સાત્રમાહે,રહ્યો વ્યાપી તમારે કુષ્ણુ,વિ૦ 
દાનવ માનવ પિતૃ દેવતા ૨, પક્ષી કીટ પત'ગ પશૂય; 
નીચ ઊ'ચ સ્થૂળ સૂક્મ વિષે ૨, જહાં નેઈયેત્યાંખહાસ્વરૂપ, વિન 
રખે ખ્રહ્ને અળચુ' જાણુતા રે, ખ્રદા તે ખાઈ ! ન'દઝુમાર; 
એજહેને માતપિતા કે! છે નહી' રે, એ નિર'જનત નિરાકાર, વિન 
એય ત્રણ ગુભે જકત ખાંધીયું રે છે આપાપે અળગો! નાથ; 
ક્ષણમાં કોટિ ખ્રહ્માંડ ભાંજે ઘડે ૨, ત પડે અડકાડવે। હાથ, વિન 
તસારા દેઠસ છે શ્રીકૃષ્ણજી રે, શે।ધી જેતા સછરો ભૂત 
આત્મા એ પરમાત્મા નણુરો। રે, જેમ માખણુ તાચે ઘૃત, વિ? 


1 ણ 1271૫ 


જેમ કાષ્ઠ વિષે વદ્ધિ વસ્થેરે, કે પ્રગટ મંથને થાય; 
તેમ ક્ષેત્રમાંથી ક્ષેત્ર પામીચેરે, નથી વેગળે। વૈકુ કરાય વિન 
હોય સુરભી નાના વર્ણની રે, પણ પય તે એક વર્ણ; 
જળ એક, લેહેરી ખહુન્તતની રે, જેમ કુંડળ માંહે સુવર્ણ. વિન 
જેમ જળચર માણે ચ'દ્રમા રે, પ્રતિબખ થાચે અનેક; 
જેમ અભ્ર-ઘયાથી વેગળી, જિઘત્લતા વિશેક. વિન 
ક્રર-કકણુ દરપણુ કશું રે ? છે સામળિયેો। સનસુખ; 
જાહા તમે। તાંહા શ્રીકૃષ્ણુજી રે,બાઈ ! મિથ્યા ધરવુ' દુઃખ વિન 
છે ૫૮કુળ કોટિ પ્રકારનારે, પણુ નેતા જાતિ એક સૂત, 
એ દૃષ્ટાન્તે તમા જાણજે રે, ચવ*વ્યાપી જસેોદા સુત્ર, વિન 
ઉપદેશ માનો હું રકતનો ૨, તમને મળશે વૈકુ'ઠરાય, 
જાણી વિપ્ર-પ્રભુની કિકરી રે, ૯દવવ નમીયા પાય, વિન 





ડડનું ૬૩૪ સુ” 
(રામ--વેમડીની દેશી ) 


ઝુખ્જાવત્લભ પ્રીત કરીને, જએેગ-સ દેશે! કહાવે રે, એધવજી ! 
જેલ્રે ફળ ખદરીનાં ખાધા, તેહેને દ્રાખ ન ભાવે રે; 

અમે! અપરાષ્રી આહીરાને, સાન કયફુ નવ આવે રૈ, એ! 
તમો આંહાં ભલે આવ્યારે,એધવજી મનમાં રૂડા ભાવ્યારે એ ૦ 
શમે! થયાં પવિત્ર રે; ઓધવજી, સુણીને હરિના ચરિત્ર રે, એ. 
ભૂધરજીના શભાઈ ર, ઓધવજી; ગાપીના સુખદાઈ રે. એ. 
શચેો। વાક અમારે રે ? એપધવજી, મરતાને ચું મારા ૨ ? એ. 
તેગ જ્ઞાન જુખ્જાને આપો, માનુ તમાગ પાડ રે, એ, 


કે 1 16 ડૃઃ 


ખ્રહ્મવિદ્રા કુબ્જાને આપો, સીખી જાશે વહેલી રે. 
અમો! આણછઠીરી મહીડાં વેચુ', એડહુ' ધાબળા મેલી રે એ. 
તમો ચાંહાં ભલેઆવ્યારે, ઓધવજી, સનમાં રૂડા ભાવ્યારે, એ!. 
નેગ-અભ્યાસની વાત સાંભળી, અમો! અબળા ખીહિજે. એ. 
સ્ાનચુધા તે વિખને તોલે, હરિ અધરામૃત પીજે ૨; 
પ્રાણુતાથને આાથ ભરીને, હુદયા ઉપર લીજે રે એ ધવજી, 
તમો! ચાંહાં ભલે આવ્યારે, એધવજી; સ'દેશે। મોહનજીને! 
લાવ્યા ૨. એ, 
અમો! તષ ત્રિકમજી, જપ જીવનજી, ત્રત વિડુલજીતુ કીજે રે. એ. 
ભૂધરછી ભજન અમારે, રૂપ હૃદયામાં લીજે રે, 
સુખચ%*ર હરિતું ઝાલી કરમાં, અધર સુધા રસ પીજે રે એ. 
તમો આહા ભલે આવ્યા રે, ઓધવજી સ'દેશે સોહતજીનેા 
લાગ્યા રે. એ. 
સર્વસ્વ દાન હરિને આપ્યું, ખીજું' દાન નવ કરીચે રે; એ. 
ગોવિંદ વિતા ઘેહેલાં થઈને, શ્રી ગોકુળમાં ફરીયે રે. 
સ્‌ેમાન'દ-પ્રભ્ુને ભજતાં, ભવસાગરતે તરીચે ૨, એ. 
તમો! આંહાં ભલે આવ્યા ૨, એાધવજી, સ દેરો। મોહનજીને 
લાવ્યા રે, એ, 


કડવું ૧૩૫ મું 
(ગગ દેશાખ, ધાળની ચાલ.) 


એધવજી પડયા ગોપીને પાગજી,“આજ પ્રગટ થયું મમ ભાગ્યજી; 
ધન્ય શથ્રીગેમુ'3 ધન્ય આહીરજી, ધન્ય ધન્ય જસુનાનું તીરછી. 


બ્રમર-ગાતા] ૧૪૩ 


ધન્ય શ્રીગોવર્ધન, ધન્ય ગાયજી, ધન્ય ગોાવાળા ન'દરાયજી; 
ધન્ય ધન્ય જસે!દા માતજી, ધન્ય ધન્ય ખલભદ્ર ભ્રાતજી. 
ધન્ય ધન્ય વૃ'દાવન ટુમવેલીજી, ધન્ય ગોપવપૂ અલખેલીજી; 
ધન્ય ધન્ય ત્રજભૂમિના તૃણુજી, જે ઉપર ચાલ્યા હરિના ચણુજી. 
વૅરભાવ ખ્રહ્માએ લીધોજી, સુને આંહાં અવતાર ન દીધોજી;” 
આપધવજીનેો કર ઝાલીજી, ગોપી વૃ'દાવનમાં ચાલીજી. 
કીડા-ભૂમિ જઈ દેખાડે જી, સ્થળ જેઈ જેઈ ગાંસુ પાડેજીડ 
“આ ગોંદરે ગોવિ'દ રેહેતાજી, અમારી સુરભી સ'ભાળી લેતાજી. 
ગોપસ'ગ આ મારગમાં જાતાજી, લટકતી ચાલે વાંસળી વાતાજી; 
આ તે મથુરાની વાટજી, જીઓ એધવજી! દાણુનો ઘાટજી, 
સખા ગોપને શીખવી દેતાછી, અમ પાસે દાણુ પ્રભુ લેતાજી; 
આ ઊંડા £ૃહભણી ભાળે।જી, અહીં સપ રેહેતો એક કાળેોજી. 
ફ્રીધું મખાંતર દડો નાખીજી,આંહાથી મણિધર કાહાય્યોહાંકીજી, 
ચોર્યા ચીર આંહાં દીતદયાળજી, ચડયા કદ'મની ડાળજી, 
સૂરજને કરાવ્યા નમસ્કારજી, તગત જેઈ અમો ન'દજુમારજી; 
ધરચો ગિરિ અ'ગુલી અશ્ેજી, રાખ્યાં ખૂડતાં ગોપ સમગ્રેજી. 
આંહાં ગોપ ચરિત્ર હુ કીધાજી,ત્ષિપત્નીનાં અન્ન આંહાં લીધાજી; 
ગાંહાં પ્રલ'ભ રામે થછાડયોજી,આંહાવાહાલા જીયેવેણુવજાડયોજી. 
ભેદ્યાં કામભાણુ અસે! જાગીજી, આવી હરિને પાચે લાગીજી. 
સ!ન ઉત્તર અસા કીધાજી, અમને પ્રતિઉત્તર દીધાજી. 
આ સ્થાનક રાસ રમાડીજી, ગૂ"થી વેણી આઇછ'ગ બેસાડીજી; 
ગંહાં થયા પ્રભુ અ'તરૂધાનજી, આંડાં ફરી મળ્યાશ્રીભગવાનજી. 
રાસમ'ડળ આ સ્થળ ડીધૂ'જી, અમે! લક્મી તણુ' સુખ લીધુ'જી”; 
એમ દેખાડયાં દ્વાદશ વ'ન જી, ઘણુ રીઝથા વૈષ્ણુવ જ'નજી. 


મહાકવિ પ્રેમાન'દ રચિત 


બ્રમર-પચીસી 


(રાગ-આશા4રી) 


શ્રીપતિ થ્રીચુરુ-ચરણુકમળતુ , ધ્યાન સ્દેમા રાણુ'જી, 
સ'વાદ્ઠ ઉદ્ધવ-ગજવનિતાનો, ભ્રમરગીતાનો ભાખુ'જી 
એકાન્ત ઠામ ઓધવને ત્તેડી, દાસ પોતાને જાણીજી, 
સ્નેહ સ'ભાગી ત્રજવનિતાનો, નાથને નયણે પાણીજી. 
આશ્રય પામી ઉદ્ધવ પૂછે, “આ પરખ્રહાને શી પીડાજી ?” 
“ઝક ઘડી રે સુને નથી વિસરલી, શ્રીગોકુલની કીડાજી. 
માત-પિતા યસુના વ'્વાવત, વાસલડી ગોવાળાજી, 
યથાયોગ્ય સવે” સાલરે, વિસરતી નથી પત્રજ-બાળાજી. 
ગુપ્ત સરેશે। ગે!પપ-વધૂને, કેોણુ સગાતે કહાવુજી ?, 
(યેભાન'૬-પ્રજુ કહે ઓધવને,] તમોને ઘટે છે જવુજી ” 





૧ 
(ગગ પગ્જીઓ) 


“ ગોાકુળીઆમા ન'દ-તણે ઘેર, ઉદ્ધવજી તમે જાજે રે; 
છાના સળજે ગેોપ-વધૂને, ટત અમારા થાને રે. ગે1 





૧ ઘ્વરજ-વીવાજ 


ભમર-પચીસી ] ૬૪૭ 


ઉપદેશ આપને ન'દપિતાને, "સુત્ર-ભાવને ખોને ર 
રક જસોદ્દા માવડી એનાં, આંસુડાં જરી લૂડ્ને રે ગો. 
૨ડો।કુળ સ'ગાતી ગોવાળીઆને, “રામરામ' જઈ કહેન્ને રે; 
અવગુણુ ગાશે ગોપિકા, તે ધીરા રહીને સહેન્ને રે. ગે! 
વાંસલડી, કામળી, સે।1૨-સુગટને, ચાંપજે હૈયા સાથ રે; 
પોળી હરણી કાળી કાબરી, મહારી ગાયને ફેરવજે હાથ રે શેમ. 
ચાંગ આપજે ત્રજ-તારીસે, આત્મસાન કાંઇ આવે ૨; ” 
પ્રિમાન'દ-પ્રભુ છપરમેશ્વરદ એ સ'દેશે કહાવે ૨, ગે] 


ર 
( રાગ--કહાલેરો ) 


શિખવી સદશ દિવ્ય રથ, આપ્યોઃ પોતાને મહારાજે ર; 
ઉદ્ધવજી શ્રી ગોકુળ ચાલ્યા, ગોપીને મળવા કાજે ૨! 
શોભે હરિજન હરિજી-સરખા, પીતામ્ણર પટ ભારે રે; 
* સાંજ સમે પકઈએ નવ રીડા, ચંગયા ન'દને દ્વારે ૨. 
ગઈ દાત્રી ધાતી, સાસ ભરાવી, “વધામણી મા દીજે ૧; 
શામળીઆ-સરખો કે આવે, જશેો(દદાજી ! દશન કીજે ૨. ?” 
વિચોગનાં દાઝયાં નવષલ્લવ થઈને, નીસર્યા' નર નારી ૨; 
નિરાશ થયાં એધવનએે દેખી, જયમ વહાણુ ભાગ્યું વેપારી ૨ે | 
“ હું છુ' સેવક શામળીઆને।” એધવ પાચે પડિચો રે; 
સેમાન'દ-પ્રભુ માતાપિતાની, રોઈ શોઈ રાતી આંખડીએ1 ૨. 


૧. પુત્ર-ભાવે જઈ કહેજે રે. ર્‌ મારા બાલ-ર્તેહી. ૩ શાધા- 
પતિ કહે 


૧ કોણ. ૨ આવતા. 





૨૪૮ [ વ્રેમાન'દ રાંથત 
૩ 
( રામ-દેશાખ ) 


* હું છુ' ઉદ્ધવ, હરિનો દાસ, પ્રભ્રુએ મોકલ્યો લેવા તપાસ; 
પસુતે માધવ માને મન કરી, હું આવ્યે જાણે આન્મા હરિ. 
સુખ-ડદુઃખની કરવાને વાત, પ્રભ્રુએ મોકલ્યો છુ' માત; 7 
ન'દ જરેોદ્દા હરપ્યાં ઘણુ', પૂજ્ન ફીધુ' એઓધવજી-તણું. 
આએળપ્યો વિપ્ર-પ્રભુના દાસ, માતષિતા પાસ્યાં ઉલ્ડાસ; 
વળતી બોલ્યા જસોદારાણી, પ્રભુની માતા સાસે ભરાણી, 





૪ 
(રામ ૩ ગેડી ) 
જ્સોદાઃ- 

અસા આહીરડાં અપરાધી રે, ઉદ્ધવભાઈ; 
દીકરાની દીટી કાઈ "જૂઠી સગાઈ રે | ઉદ્ધવ, 
જ્યમ કે[કિલાનાં ખાળફતે કે! વાયસ પાળે; 
મોટાં થાએ ઊડી ખેસે, પોતાતે માળે. ઉદ્ધવ, 
સાચુ' સગપણુ જાણીતે, મે* મલમૃત્ર ધોયાં; 
અતે લાભ એટલે, રોઈ લેચનિયાં ખએયાં | ઉદ્ધવ. 
સુત્ર-શાવમાં ચતેવડતામાં, હું શી વાતે ચૂકી? 
એેમાનદ-પ્રશુ કૃષ્ણજી, જુને કહાં ગયા મૂકી ? ઉદ્ધવ, 








૧, મુને માધવે મોકલ્યો મન કરી. 
૧, નહિ ૨ ત્રપત, તાંઠાં. 


બ્રમર-પચીસી] ૧૪૯ 


પ 
(રાગ--જેતમી) 

ન'દ વીરા, વિઠેલાની કહો વાત, એનાં કુશળ છે માત ને તાત. 

અમારે કે નર્હિ ૨! ટેક. 
જમતુષ્યા દેહ તે દોહલે પામ્યાં, શ્યામળ સરખો પુત્ર; 
કીડી સ'ચે ને તેતર ખાચે, અમે ધોયાં મલમૂત્ર. વીરા૦ 
અસોને ક'ઈ એ સ'ભારે છે ?. કે વહાલે મૂક્યાં વિસારી ?ઃ 
રક્રીરે ખન્યો વારું છે, રામ ને ગિરિવરધારી ?. વીરા૦ 
એ જરેોદાએ ઊખલ-સુ' આંષ્યો, મે. આવીને છોડચે।; 
મેમાત'-પ્રભુ પરમેશ્વરે, હુ'ને શા માટે તરછોડયો ?. વીરા૦ 


દ્ર 
જરોદાઃ-- 
જશોદા એમ ખોલીયાં, “સાંભળો હરિતા વીર; 
સુત્ર વિના પહું માવડી, જયમ પ્રાણુ વિના શરીર] 
ઉદ્ધવ | હાડ ગચે। હરિ છેક, અમો ૨ક ઉપર શી ટેક ?₹-ટ્ેક૦ 
શુ' લેઈ જશે દેવડી, જેસુ લીધે: મારે પુત્ર; ? 
પરમેશ્વર એને પૂછશે, મારુ' ઊજાડયુ ઘર-સૂત્ર, ઉદ્ધવ 
કરમાં દીવો ને કૂવે પડે, સ્વારથનો અ'ધકાર; 
જેવે કમે ફારાગ્રડુ ભોગવ્યાં, વળી આગળ શે। અવતાર? ઉદ્ધવ 
ભરાઇ પોતાનો મરાવીએ।, જેણુ લડાવ્યાં ખડું લાડ; 
ચેમાન'દ-પ્રભુનીમાતાએ,અમોને જીવતાંમૂકયાં તે પાડ !” ઉ૦ 





૧, મનુષ્યા-દેહે વસુદેવતા રે. ૨. હિરરખે ને ર્ઠેચા છે. 
૩, થ્રીકૃષ્ણુછીએ. ૧. રહે. 


દ ઈઞઅઞદઇવ્ધ્દસા 
છઠ 
(રાત્ર - આશાવરી ) 


ન'દ ઉવાચઃ-- 

ઉદ્ધવ, માધવ ન્તદવ નવ જાણે; 

વસુદેવને। સુત્ર કહ્યો ગગે5, કાઈ મે' વિશ્યાસ નવ આણચે।. ઉદ્ધવ, 

છેલ્લે અવસરે છુ પુત્ર પામ્યો, ઉછેચૌય સે રમાડચે।; 

માણુસ દૈખતાં મચુરામાથી, હરિએ હાકી કાડચે। ર! ઉદ્ધવ, 

અસા રક ને વાસુદેવ રાજા, બળવિના બોલીએ શાને રે ? 

ધરસેશ્વર આગળ ન્યાય થાશે, જે લખ્યું નીકળરો પાને રે. 
ઉદ્ધવ. 

ષસુદેવે પૂરણુ વેરેજ કીધુ, નવ રાખ્યો દીકરીએ દીવો રે | 

ગપ્રેમાન'૬-પ્રભુ ફૂરી નવ નેયુ', માખાપ મરો કે જીવો રે] 
ઉદ્ધવ. 


જરેોદ્દા-ઉવાચઃ-- 


“શામળીએ સુને શા માટે તરછોડી ૨ ? 

ખીજી માની સગાઈ કેમ નડી ૨ ?, ટેક, 
સ્વગ્મૃત્યુ પાતાળ ચાર યુગ, ચૌદ શુવતના લેક રે; 
પુસ્તક-માણે તથી સાંભળ્યુ જે, માનુ સગપણુ ફ્રોક ૨ે!, શાસ૦ 
હું દહીં વલોવી શું કરું ?, સને દીરી ન ગમે ગાય રે; 
સૂના મેર ઝુગટ ને કસડઈી, હેમ કમી ગાણ ટજ જાય રે, શસ 


ભ્નમગ્-પચીસી ] ૧૫૧ 


જે એક વાર આવે મૃષ્યુજી તો, પેટ ભરીને પય પાઉ' રે; 
પેમાન'ટ-પ્રભુ જુષ્ણુજીતાં, મીઠડાં કરીને મરી જાઉ' ૨. શામ૦ 


હ 
(રાગ-આશાવગી ) 


ઉદ્ધવ ઉવાસઃ-- 

[૬પતિ-તણાં દુઃખ જાણી, પછે ઉદ્ધવ બોલ્યા વાણી;] 
તમો આત્મજ્ઞાન વિચારે, હરિ કહાં થકી પુત્ર તમારે ? 
(ઢાળ) 
તમારે તન કયાં થડી, જે ચૌદ લેક વ્યાપી રહ્યો ? 
એ શામળાના સ'ગથી, નાભિથી ખહ્યા પેદા થચે. 
વેદ શારદ, ત્રષિ નારદ, પામે નહિ સાતા-પણું; 
તે પ્રભુને પુત્ર કહેતા, ખ'ધન થાએ મા | આપણુ. 
આઘ્ય સધ્ય ને અ'ત જેહુને, પાર કો પામે નહિ; 
તે કેણુ પ્રકારે યશોદા ! તુ, ષ્રહ્મની માતા થઈ ? 
રવકીએ નથી પ્રસવ કીધો, તમે! ઉછેથો નથી; 
પુત્ર-સાવનતે પરહરો, ઉપદેશ શાતો સર્જથી. 
અણુમાત્રથી અળગે। તથી, સર્વ રૂપ અ'તરમાં જુએ।; 
જગત-પિતા ખાઈ | પુત્ર શાને! ? વૃથા વિચે।ગે શુ રુએ! ? 
સ્થાવર જ'ગમ રહ્યો વ્યાપી, વ્યાપક એડ રૂદે ધરો; 
પ્રેમાન'દ-પ્રભુ બ્રહ્મ જાણી, સુત્ર-ભાવને પરહુરા ] ” 


૧૫ર્‌ દ પ્રેમાન'૬ ર્થિત 


૨૦ 
(રાપ--પચમ સામી) 

જરેોાદા ઉવાચઃ-- 
સાતા જશોદાજી બોલીયાં, “ ઉદ્ધવ! સાંભળો રે; 
અમો! અજ્તાનીનાં સન, છે કાળેદ કાસળે। રે. 
તેને ચઢે કેસ ખીને રગ ? કે પહેલી શ્યામતા ૨; 
ગુણુ-ડીણુ ગોવાળાં લેક, જ્તાન નથી પામતા રૈ. 
તમો કહો છે બ્રહ્ધ, બ્રહ્માદિક નેતિ નવ કળે રે; 
હુ' કથમ આણુ વિશ્વાસ?, ખાંધ્થો મે" ઉખળે રે. 
જપોઢાડયો પારણા-માંહી, કે ગાચુ' હાલરું ર; 
તે સુખ સ'ભારીને, રોઈ શોઈને મરુરે. 
પ્રસવ સમયનો કાળ, જ્તીને દોહ્યલેો જે 
ઉદરમાં દશ માસ વહ્યો, સે વીડલે! રે. 
ઝુખ પર આવતા ફેશ, કે આંખલડી ગીચતેો ૧; 
સોને મઢીએ સિંહે નખ, ફે હેડે હી'ચતો રે. 
કુડળનાં પ્રતિબિસ્ખ, કૈ ગોરા ગાલમાં રે 
ટુકડે ષગે ચાલતો, આ પડશાછળમાં રે, 
જળમાં ભરતો મૃ'ઠ, ચન્દ્ર દેખી ચળકતો ૨1 
ઘરમાં દેખી વઢતાં બે મ'ઝાર, કોટે આવી વળગતો ૨| 
ગોવિંદ બોલે ગુગલું, સુખ ભગુ” સાટીએ ૨, 
તે સુખ સ'ભારી આજ, અમો નવ કાઢીચે ૨! 
ઘુઘરીયાળી ગોકફેણી, લળકે તાકે મોતી ર્‌ 
ઠંમડે હમકે ચાલતે(, હું' તવ પૂંઠે નેવી ૨. 


ષ્ક 


ભ્રમર-પચીસી ] ૧૫૩ 


રાતાં ખૂંચતી ઘુધરી, પગની પાનીચે ર્‌; 
તમે! ઠહે છે ખ્રહ્ય ખ્રહ્માદિકિ, અમો નવ માનીચે રે. 
ત્રણુ ભુવતતે! નાથ; ચારે કયમ ગાવડી ર? 
ચેમાન'દ-પ્રભુ થીકૃષ્ણુની, હુ' છુ' માવડી ૨ !?% 


૧૬ 
(ગગ : ગમત્રી ) 


વાતલડી કરતાં રાતલડી વહિ ગઈ રે, હરિગુણુ ગાતાં ન આવે પાર; 
ચરિત્ર ભણુ'લી ૨, વિરહે વ્યાકુળી રે, ઘેરઘેરથી ઊઠી નાર.-વાતલડી. 
ગ્રેમ-વચન ર, મહિયારી-તણાં રે, સાંભળી ઉદ્ધવ ધરતા કાન; 
ધાખળીયાળી રેદ્રહે સહુ ધેનનેરે,લાગ્યુ ધરણીધર શું ધ્યાન-વાતલડી. 
તાણુતી વલ્ણાં ૨, ગુણ વખાણુતી રે, ખળકે ક“કણુ ચૂડી હાથ; 
ચરિત્ર ભણુ'તી રે, વિરહની વ્યાકુળી રે, જણે ગોપી પૃજે રમાનાથ. 

વાતલડી, 
ઠંમકે કાંળી ૨. ઝાંઝર ઝમકતા ૨, ઘમકે ઘૂઘરા અણુવટ બેલ, 
વહાણું વાતે ૨, ગોપિકા નીસરી રે,કે ભરવા જસુના-પાણી-હેલ. 

વાતલડી. 
રથ એક રીઠો ૨, ન'દજીતે આંગણે રે, પડી પાછી પેટડીયામાં ફાળા; 
ફરી એ શાને ૨, પાપી આવીચે ૨ ?, અકૂર અમારે છે કાળ. 

વાતલડી, 
પ્રાણુ અમારો રે, પ્રથમ લઇ ગચે। ૨, ફ્રી શું લેવા આવ્યો દેહ ? 
સધળી મળીને રે, એને મારીચે ૨, ફોઈ નથી ૨, એટલે! એહ. 

વાતલડી. 


૧ પ્રેમાન ૬, “ દશમસ્ક'ધ ', કડવું ૧૩૭, 


ઉદ્ધવજી આવ્યારે હસતા આંગણે ૨, ગોપીએ «ણયા જાદવરાય; 


*પ્રેમાન'દ-પ્રભુએ સુને મોકલ્યો ૨, ગાોયીને ઉદ્ધવ લાગ્યા યાય. 
વાતલડી. 





યર્‌ 
(ર1૩--માસ્) 
ઉદ્ધવઃ-- 
“હું તો શ્રી મથુરાં--થકી આવ્યો, ખાઈ સ'દેશે કાંઈ લાવ્યો; 
સોકલ્યો છે શ્રી મહારાજ, પૂછે પ્રગટ, અર્હીં શી છે લાજ ? 
"હુશ્તિં મત અહીંયાં છે, ત્યાં ગાત્ર, નથી વીસરતાં તમો પળમાત્ર. 
“ગોપી? “ગોાપી' કરતાં હીંડે, ઘણું વિરઠ તમારો પીડે” 
શત્રજનારી તે ઘણું હરખી, લાગી વાત તે સ્વપ્ના સરખી; 
એકાન્તે બેસાડીને પૂજન ડીધુ', ચરણેુ1દક કદ્ધવતું લીધુ; 
વિપ્ર-પ્રભુના સેવક જાણી, ગોપી ખોલી વિરહની વાણી, 





૧૩ 
( રાગ-મારૂ) 
મોાપીઃ-- 
તમો વિઠ્ૂલજીના વીર, વિડૂલ જેવા છો; 
જપે જીવણુજીની નડ, ગુભે ન્ેઉં કેવા છો? 
ખલભદ્ર સરીખા બ્રાત, તે થશુ' અતર છે? 
તમને કહેતા વહાલે વાત, પ્રીત નિર'તર છે. 


ભ્રમર-પચીસી ] ૧૫૫ 


ગાપી ગેોવિ'દની વાત, વિધિથી વેગળી; 
તે તમ સ'ઘાતે ગોઠ, ક્યમ કીધી મળી? 
ભાઇ! તમારા વિદ્યાસ, હેરિને આવ્યો છે. 
એણે મૂડી જતની લાજ, સ'દેરી! શે ઝહાબ્યો છે? 
તમો મત સૂડી કરે! વાત, ધીરે અવલ'ખીડ 
અમો સવે" હરિનાં સ્તેહી, નથી કે! કુટુસ્ખી. 
આજ મસથુરાં વસીયા પ્રાણ, અહીયાં અજા છે; 
તમો મન મૂઠ્ઠી કરો વાત, કોહોને લન્જા છે? 
ત્રજ-વિચોગનો વિહાર, કાળજ ઘાવ પડયે; 
અખો હારી સોળ હજાર, દાસીને દાવ પડયે. 
એઈ લાખ ટકાની લાજ, લૂલી મળી લેાભીને; 
૨*ક ઉપર શામળીચો શૂર, માયો પેલા ધોખીને. 
તે વિચારી આણ્યો સત્તોષ, મનનુ ફુઃખ તળજ્યુ; 
જેણું ખીનન' કીધાં માખાપ, અમારુ કોણુ ગજુ? 
અહીં આ હુતા શામળીયા શ્યામ, ત્યાંહાં છે ગોટા; 
ભજ મથુરાં-માંહે સાહુકાર, અહીં હતા ચોરટા 
પાખ'ડીને રેવા ૬'ડ, ક'સ બેક હૂતે! જી; 
આજ કોઈ નથી પૂછતાર, પરમેશ્વર શું સૂતોજી ? 
શુ' કરે જશોદા રાંક, રોઇ મરે સાવડી; 
જે ખીજા' હોય કે! માત, લઈ ન્તય ચાવડી!” 
[વિરહુની દાઝી નાર, નયણે નીર ભરે;] 
ગેમાન'દ-પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ, મને નહે વીસરે. 





કૃપ [ પ્રેમાન'દ રચિત 


"પદ ૨૪% 
(રાગ--ચોગ્કી» 


સથુરાં ન હોયે ૨ ગજની, કરી મળવાથી નિશશ; 
હેવે આશા શી ત્રિકમની, ટ્રેકટ શાની આશ ?....મથુરાં૦ 
ઉશ્રસેનનો ધમ રાજા, ન્યાય કરે અદ્ભુત ર; 
ચિત્રગ્રપ્ત તે! સાત્વિક, ચાટવ અકૂરીએ યમડ્ત રે. ..મથુરાં૦ 
અક્‌રે ગોપી વજ્ઞ ડ્ડીધી, હર્યેય પ્રાણુ કાતુડો ર; 
કુળાવ'ત ઝુખ્જા વૈતરણીમાં, વિશ્વસ-ઘાતકી ભૂ'ડો રે....મથુરાં૦ 
અસે! ઘેલી વિચેગની દાઝી, બોલી કાંઈ નવ જાણું ર; 
ગેમાતક-ત્રલુ પરમેશ્રરે, અમે! ને મોકલિયું આણું ૨...સકુરાંન 





પદ દૂધ 
(રગ--મારુ) 
ગોપીનાથ સથુર્રા જઈ વતીયા--ટેક. 
કુખજા હાથ કમાન ગડીને, વિરહના ખાણુ અમે! સે કસ્ીયાં, 
-ન્ગાયીનાથન 
શું સહ્યા ચદનને ? માધવ, કપૂર કાચલી ઘઉ'લા ઘસીયાં, 
ગોપીનાથ 


દામોદર 1 દાસીને ભેટતાં, એમ ત જાણ્યુ જે હરીજન હસીયાં, 
**ગે। પીનાથ૦ 
ગ્રેમાનદ-પ્રભુ ગોકુળ આવે; રાસ રમીએ રાધાના રસીયા, 
*ગોાપીનાથન 





ભમર-પચીસી ] શૃપૃડ 
પદ 1૬ 
(રાગ $ સામેરી ) 

શધા-- 

મહાવજી મથુરાં જઈ વસીયા, પ્રીત ઉદ્ધવજી | દીડીરે; 
પરઘર-લેભી લખી નવ શકે,એક ચારઆંગળનીચીરી રૈ-મહાવજી. 
ગામ-માંહે પેસતાં કન્યા પામ્યે!, ચોળવી પડી નહી પીડીરે, 
વર કાળો ને કન્યા ખોડી, લે।ક હસાવ્યા ઢીડી રે !-મહાવજી. 
માખણુ ખાઈને અમે ભીખ મ'ગાવ્યાં, છાશ ગોકુળની નીઢીરેઃ 
વલેવતાં તર કાઢી લીધી, કીધી ગોળી અજીડી રે-મહાવજી. 
ગોવિ'દ વિતા ગે!કુળિયામાં, ગોષ્ટ ન લાગે મીડીરે; 
ગેમાત'દ-પ્રભુ એમ સમાવે, વિરહતાની અ'ગીડીરે-મહાવજી. 





પ૬ ૧૭ 

ચ'દ્રાવલીઃ-- 

કાળજ કઠણુ થયાં, પ્રભુ જતે ન ગયે પ્રાણ ! 

એ જીવ્યા-પેં મરવું રૂડું, ઉદ્ધવછી! તમારી આણુ. કાળજ. 

જે સમે પધાર્યા વહાલે, ક્રી અફેરની સાથરે; 

પૂઠેથી જે પ્રાણુ જતા તો, પ્રેમની પરીક્ષા થાત રે, દાળજ, 

અતર-માંહે ઘા પડયો, તે ઔષધથી નવ રૃઝે રે; 

ગોકુળ-માંહે ઘૅલી થઈ ચાલુ; કાસકાજ નવ સૂઝે ૨. કાળજ, 

સાચુ' જાણી અમે સરવસ સોંપ્યું, અબળા માણુસ ભોળી ર; 

સુખ દેખાડી ડુઃખ દેખાડયુ*, ઊંચાં ચઢાવી નાંખ્યાં ઢોળી 
૨8; કાળજ. 


૧૫૮ [ પ્રેમાન'દ રાંચત 


સૈ!ળ શણુગાર અમો! શાને પહેરું ? ગમે ન ઉત્તમ સાડી રૈ; 
ત્રાણુનાથ પરદેશી થયા, અસ હી'ડું' રૂપ-કલા પાડી રે. કા. 
ત્રજપુર તો યમસુરસુ” લાગે, યસુના થઈ વૈતરણી રે 
ગાય વાઘણુ થઇને ખીહઠાવે, ખાવા ધાચે ધરણી ર. કાળજ. 
ગઝુકમનાં ખારણા ઉઘડીઆં, સુકર્મ દેવાયાં તાળાં રે; 
કુળવ'ત કુખ્જા સહું ઉપર થઈ, ગુનેગાર ગોવાળાં રે ! કાળજ: 
સરજાદટ અમો નથી સૂકાતી, બોલતાં ખાંસ્યાં રહીએ રે; 
માંડ માંડ ને કહાવે વહાલે, અમો! ઊડી મથુરામાં જઇએ રે. 
કાળજ- 
ઉદ્ધવ ! અમો મહાસુખ પામ્યાં, તમે! આવ્યે હરિ આન્યા ૨; 
એેમાનદ-પ્રભુ પરમેશ્વરે, શા શા સ'દેશા કાહાન્યા ૨ ?₹ કાળજ. 





૧૮ 
(ગમ-કેદારા) 
(ઝૂલણુ 3 
નિર્ગુણ તાવલે!, તેટ મૃટ્ટી ગયે, ઉપજતો। રસ એણે ર પીધે. 


ટેક. 

દવ દાઝયાં વનને, પરહેરે મરધલે।,અવીત તઈે જેમ આહાર પોછોતેા 
નિરધનને જેમ, પરહેરે સુ'લી, વિપ્ર તજે જેસ યર-સોતે, 
નિર્ચુભુન 

વિરહ વિચોગની દાઝી છે વેદના, પરિત્યાગ સમ્નુ' હૃદચે વજ ચોડયું, 
શપા મીકાઈ,; ખાઈને મન ઓચર્ચ, કુબવ્ન ખટાઈ પર સન દોડ્યું. 
નિરૂગણુન 


ભમર-પચીસી ] ૧૫૯ 


તત મતધન અમેઇ શ્યામને સાંપિયુ, તે! ચે નાખી ગચે। કટ-કૃપે; 
પ્રેમાનદ-પ્રભ્ર રામ રીઝથા ઘણું, મથુરાંથી આવ્યા ભ્રમર-સ્વગ્પે, 
નિર્ગુણુ૦ 


શહ 
(ગગ $ કેદારો ) 
હાળ-ખીને 

શાધાઃ-- 

ઉદ્ધવજી  શુ' ફીછુ, કપટી એ ૨ શામળીએ રે) 
નિર્ગુણુના ચુણુ સંભારીતે, -તરમાહે પરજળીએ જે ઉ૦ 
કુટુખ સઘછું વૅરી ડીધું, હશિશું' માયા લાગી રે; 
લેઉભી લોક થઇને બેઠા, પરહરીઓાં અભાગી રે, ઉન 
લાજ મૂકાવીને વગર હરી લીધાં, વુ અમારા નેયાં ૨; 
મન-માન્યુ પોતાનુ કીધુ? ગોવાળીએ વગોવ્યા રે, ઉ? 
સાથી પ્રીત પ્રભુની જણી, શરીર અમારાં સોંય્યાં ૨; 
પ્રાણુનાથ પરદેશી થયા તે!, કમ અમારાં ફે।પ્યાં રે ! ઉન 
ગુપ્ત વાત ઉઘાડી કરતાં; ઉદ્ધવ ! મરીએ લાજી ર્‌; 
શરદ-સમયનુ સુખ સ'ભારી, મનમાં રહીએ દાઝી ૨! ઉ૦ 
ઉદ્ધવજી ! આ ભમરા આવ્યો, કોઈ એકના ગુણુ ગાતે। રે, 
પ્રેમાન'દ-પ્રભ્રુ પરમેશ્વર છે, નારી-રંગે રાતે! રે. ઉ૦ 





૨૬૦ [ પ્રેમાત'દ રચિત 


૨૦ 
(રાગ-વસત) 

ચદ્ધભભાગાઃ- 
હાંહાં રે ભોગી ભમરા રે, એાધવજી ! ભમતા ભાળો રે, 
રખે ખાઈ એમ કરીને માનો, ધૂરત કપટી કાળે ૨1 હાંહાંન 
જેટલા કાળા તેટલા કપટી, વિશ્વાસ કોને નવ કરીએ રે; 
કાળા સાયની સગત કરતા, કોઈ એક દહાડો મરીએ રે. હાંહાંન 
ગીલીએ જે કાળી જયુના, અધવચ આણી ખોળે રે; 
વિશ્ચાસ આપીને કાળે કાપે, ને મસ્તક મૂકીચે ખોળે રે, હાંહાં૦ 
જે તેલે કાળા કેશ પોષીચે, તો અ'તે ધોળા થાએ રે, 
ચૃ'થી તે કે। કુશળ ન આવે, જે કાળી રાતે નએ ૨, હાંહાંન 
આ કાળે। મધુકર કરે ગંદુ ચેઇા, લેવા ઇચ્છે મકર'દ ર; 
કુસુમ-ઘટા દેખી ગોકુળની, કરે નાનાવિધના કૂદ રે. હાહા 
આજ નીરસ કુસુમ વૃદાવન, મધુકર! જ મધુવનમાં રે; 
શિવ-વલ્લભ કુસુમની વાસના, ખૂટી છે તુજ તનમાં રે, હાંહાંન 
તારુ વદન અતિ ૨'ગિત થયુ છે, સૌકયનુ કુમકુમ લાગ્યુ રે; 
તેરેખાડવા શુ' આવ્યો ? ધૂરત !, જ અહી'થી સાન સાશુ' રે.હાંહાંન 
અમો યાગ, શુ' ફરી ફરી લાગીએ, ધૂરતને નવ ધીરુ ૨; 
વૂટ્યું મત સાંધ્યુ નવ જાએ, જેમ મોતી વચ્ચે ચીઝ” ૨. હાહા 
ગોપ-વપૂ કહે ઉદ્ધતજી ! આ, કાળાનાં કૌતફક નીરખે રે; 
ર્શે # 2૬%”. 
શેમાન'દ-પ્રભુ પરમેશ્વર, છે ભોગી ભમરા-સરખોરે હાંહાન 


ભ્રમમ-પચોમી ] 


૨૧૬૧ 

પદ ૨૧ 

(ગણ--માસ્પ્ન 

ઢાળ-ખીભે 

રાધાઃ-- 

કુપ્યા કહે શથ્રીકૃષ્ણુને, સુણુ ભમગ રે; 
શું લાવ્યો, ખટપટ ભેખ ?, ભોગી ભમરા રે, 
શકે દીધું આલિગત શેકને, સુણુ ભમરા રૈ; 
સુખે લાગી કુમકુમ-રેખ, ભોગી ભમરા ફે. 
હોચે ચાર ચરણુ જે જીવને, સુભુ ભમશ રે; 
તેહુતુ “પશુ? નામ કહેવાય, ભોગી ભમરા રૈ, 
તેહને ગ્મત્તાન હોયે અતિ ઘણુ, સુણુ ભમરા રે; 
સુખ ઘાલે ઉજ્છિટ્માય, ભોગી ભમર રે. 
ખટ ચરણુ છે તાહર્‌ વિષે, સ્રુણુ ભમરા રે; 
માદે 'દોઢ પશુ? તારું નામ, ભેગી ભમરા રૈ. 
શધા --પ'કજ પરહરી, સુણુ ભમરા રૈ; 
કીધો દામી--ધતુરે વિશ્રામ, ભોગી ભમરા ર્‌. 


૧ 


આજ મધુવત પ્રકુક્લિત થયુ, 
શ્યાંહા પામીશ તું પરિમળ, 


આજ નીરસ કુસુમ વ'દ્રાવત તણાં, સુણુ ભમરા 


વતમાળી ન સીચે જળા, 
છે શ્વેત માળ તારાં ક ઠંમા; 
શુ કુખ્જાએ આપી એહ ?, 
એમાતદ-પ્રભુ મે” એ ળખ્યે, 
તારા નીપટ ઓછે સ્નેહ, 





સુણુ ભમરા 
ભેગી ભમરા 


ભાગી ભમરા 
સુણુ ભમરા 
ભોગી ભમરા 
સુણુ ભમરા 
ભોગી ભમરા 


£ 3? ૪ દ” ૮57 રર? #7 ૯? ૪ ૬ 





1 પ્ેમાન દ “દશમસ્ક ધ', થ્ડવુ 
ઉ ૧૧ 


૧૩૨, ગ ગેડી દેશી 


૧૬૨ [ પ્રેમાત“દ ગચિત 
પદ ૨૨1 

(રમ--મારુ) 
ઉદ્ધવજ:-- 
તજે બાઈ ! કામ-કીડા-ભોગ? «તયે વિરહ-લક્ષણુ-રોગ; 
સ'રેશો એ કૃપ્ગે કહાવ્યો, “સાધે: સછુકે જગ !' તત્તેન 
સચરાચર જે રહ્યો વ્યાપી, સત્‌ ચિત્‌ આન'દ ભગવાન; 
તે અગમ, ચારે નિગમ જેહનુ', ધરે શ'કર ધ્યાન. તજેબ 
જેમ ઇડદુનાં પ્રતિબિભ તે, પૃથક્‌ પાત્રે થાય; 
જળ-તરંગ ને કનક-કુ'ડલ, જગતમાં જદુરાય. તન્ને૦ 
છે વસ્ત્ર નાના-ભાતનાં, પણુ વિચાર એક જ સૂત્ર; 
ન્યાં જેઈએ ત્યાં રહ્યો વ્યાપી, જસેાદાનો સુત. તશનેન 
પાવક છે જેમ કાઇ-માંહે, દધિ-માંહે તવનીવત; 
ગ્રેમાન'દ-પ્રભુ પરસેશ્વરતે, ઓળખ્યાની એ રીત. તશે૦ 





પદ ૨૩ 
(રાગ-સામેરી ) 
ગાપીઃ-- 
શામળીએ થોગ કહાવ્યો, પાતળીએ ચોગ કહાન્યે રે; 
દાઝયા ઉપર ઉદ્ધવીએ1, વળી લૂણુ લગાવવા આવ્યે। રે | શામ. 
ભાઈ | સ'રેશાથી સ'દેઠ ટળીએ।, પ્રીત પ્રીછી કોણ જણે ૨ ? 
વી'છી તો વેદનાએ વળગ્ચે!, દયા કશી નવ આણે ર, શામ. 





1ગ્રેમાન'દ ' દશમસ્કધ', કડવુ* ૧૨૯, રાગ સામેરી : માત્ર 
પછેલી ટ્ર'ક. 


ભ્રમર-પચીસી ] શૃદ્ડુ 


અમા “વે કીધાં નેગણી, બેડાં ફુષ્ણુ વોળાવી રે; 
અકર અમારો ગાર થયે, ગચે! તે રાખ થોળાવી ૨. શામ. 
એ યોશ-સ્ાનતું મિષ ફરીને, ઉત્તર મને રીધે ૨; 
સત્પુરુષના સ્નેડને, અમો લહાવો લીધે! ૨. શામ, 
ઉદ્ધવજી! તમા ગામ પધારે, પૂઠ મૂકે ૨; 
કુખજાને જઈ જેમ આપો, શખ રૂકે ૨. શાસ. 
ખહાર ભીતર રહ્યો વ્યાપી, ત્રજને! વાકાવે ર; 
શરીર-માહે કૃષ્ણુ વિનતા, નથી ઠામ ઠાલે। રે! શામ. 
કાના-લગી કુ'ભ ભર્ચો, તથી નીર માતુ'ર; 
નખ-શિખ નંદલાલ ભર્ચૌ, કહાં જનેગ સાધુ રે? જ્ઞામ, 
ગોપીની ભક્તિ દેખી, મન બ્રમ ભાગ્યા રે. 
'ધન્ય ધન્ય માતા !' કહીને, એધવ પાય લાગ્યા રે શામ, 
અવતાર આપો તે! વિધાતા, ગોકુલ-માંહે રે; 
મેમાન'દ-પ્રભ્રુ કૃષ્ણુ મળવા, માગી વિદાચે રે શામ. 





પદ ૨૪ 
[રત્ર--સામેરી) 

ગોાપીઃ- 
કુષ્ણુ-પ૫ થાશું કૃષ્ણુ સમરી; 
ચટકની ભટક સન જાખ્યે, કીટ થાએ ભમરી રે. 
ખહાર ભીતર રસી રહ્યા છે, બલભદ્જીનો ખ'ધવ ૨; 
* હુરિ હરિ? ફહેતાં હર્ક્પ થાશું, જેસ જલમાં સિંધવ રૈ 
ભાઈ,ગોાપીગોવિ'દતુ એક રૂપ છે, જેમ તાણા-માંહે વાણે રે; 
અમેમ લહર, શામળીઓ ગાગર, રખે જૂજવાં જાણે! રે કુષ્યુન 


કૃષ્ણુ૦ 


કૃષ્લુન 


૧૬૪ [ પૈમાન* રચિત 


ન્ટ ક #. મ 
પેમાન'દ-પ્રભુને કહેજે, પહોંચ્યો સ'દેથે મન્ડારા ૨; 
ઉદ્ધવ કહે તે સાંભળને, ગાપીના મનની દાઝ રે. કૃષ્ણ: 





પદ ૨૫ 

( ગત્ર--નેતાડો ) 
ગાપીઃ-- 
હરિતે કહેજે રે, ઉદ્ધવજી | હરિને કહેને ૨, 
હરિતે કહેજે એટલ, પહોંચ્યો સદશો! મહારાજ; 
સોસસાળ ઉન્તડીને માસો! સાર્ચો, કુખજા વધારી લાજ ! હુરિ૦ 
ભાઈ ગોકુળ સૂતુ' ૨, ભાઈ ગોકુળ જૂનુ રે, 
ભાઈ ગોકુળ સૂનું નેસૂની ગાપી,સૂની ચર શામળીઆ ! તારી ગાય; 
કર્‌ છો ફામ રાજકુ'વરનું, કોણુ વચ્છને પાણી પાય રે ? ભાઈન 
રાજ-મુ'વરનું' કર્મ છે જે, રાજકુ'વરનુ* કમ છે જે. 
રાજઝુ'વરતુ' કર્મ જ એવું કે, સૃગયા ૨મવા જાએ; 
સૃગનેની અહીં છે ઘણી, આવજે ત્રદાવન માંથે ૨. રાજન 
ઉદ્ધવજી ચાલ્યા રે, ઉદ્ધવજી ચાલ્યા રે. 
ઉદ્ધવજી ચાલ્યા રથ હાંકયો, ને ગોપી વળાવા ત્તઅ; 
કહાવે જશોદા કૃપ્ણુને, એકવાર આવે ત્રજમાંય રે. ઉદ્ધવ 
જઈ ત્યૉડા હરિને મળિયા રૈ, જઈ વ્યાંહાં હરિને મણિયા રે. 
જઈ ત્યાંહા હરિને મળિયા, ઉદ્ધવજ ટહ્યા યુશળ સમાચાર. 
ભટ ચ્ેમાન'દ ભણે સાંભળે ૨. તે તરે ભવ-સ”“સાર રે. જઈએ? 








* કૂડત્‌ કાવ્ય દોહન, ભ-૩, ૧૮૮૮ ની આગઝત્તિમાંઘા. 


કવિ પુરુષોત્તમ કૃત 


ભ્રમર-ગીત 


પદ્ટ ૬ 
(ગમ-ગમમ્રી ) 


મધુકર | મથુરાથિ આવિયો, દીસે ટૂતને વેશ; 

સુખે પિયલે। ને અગે રેશ્યામલે।, લાવ્યે। શ્યામ-સ દેશ. મધુ૦-૧ 
સખિ! મેઘરૂપે થયા માહાવજી, હેતે હલધર-વીર; 
શ્રજનારિ તે ચૂકિ વેલડી, તેને સીંચવા નીર. સધુ૦-૨ 
તજી ફઠણુપણું કોમલ થયા, વાહાલે! વૈકુ'ઠનાથ; 
ડુઃખ-સાગર ગોકુલ ડુખતાં, ઝાલ્યો હરછીએ હાથ, મધુ૦-૩ 
સાખ! એઇછીતેઆત્યા[હિરની,આપણુઅખલાનેઅગ્ય; 
સુખસાગર નાગર ન'દતના, વાધ્યો પ્રેમપ્રસગ, મધુ૦-૪ 
આજ પ્રેમેશુ' પૃછિને કાહાવિચે, પરદેશીને પેરય; 

સ્વામી સુરુષોત્તમના રે પાતલા, આવે। ગુણુવ'ત ઘેર્ય, મધુ૦ પ 





પદર 
વીરા મધુકર! તુજને વિનડું, તુ' છે ચતુરસુજાણુ; 
હેતેહરજીની લાવ્યો વધામણી, આપું લાખેણી લાહાણુ, વીરા૦-૧ 
કહેને મધુકર! માધવની કથા, કયારે કરુણા નિધાન; 
વાહાલે। શાવ કરીને રે ભાલરો ? દેરો દર્શન દાન ? વીરા૦-૨ 
ઝ્ડું' રાજ્ય મદ્યુ ને રાજી થયા, સોહ્યા મથુરાં સોઝારય; 
આ છેગોકુલનાનુ કૈગામડું, લાજે મનમા સોરરય ! વીરા૦- 


કૃહૃદ્‌ 1 ડુરપોત્તમ કૃન 


વાહાલે વાહાલ તસ્‍યો ત્રજનારયને।, તે તો કુખજાનું કામ; 

કાંય કામણુ ચ'દનમાં કયું, તન્યુ ગોકુલ ગામ. વીરાન-૪ 
હરિ આપે કાળા, ને મલિ કૃખડી, ભલિ ભાસે છે નેડય ! 

ચ્વામી ુરુષોત્તમનો ૨ પાતલે।, હીડડે માડામાડથ, વીરા૦્-પ 





પદ ૩ 


તમ્ચો ભમરાજી | ભૂધરના સખા, રાહે છે શાંમને સ'ગ; 

જાણે લક્ષણુ ખધાં રે લાલનાં, એહેવો। ધરથી હગ. તમ્ચે।૦-૧ 
અમ્ચો મધુકર ! મનમાં ૨ ધારતાં, ઊ'ડી મલવાની આશ; 

મળી કમે" અમારે કૂખડી, નાંખ્યો પ્રેમના પાશ. તમ્ચો।૦-૨ 
જુવો, મેહેનત્ય મધુકર | સૌ કરે, ફલ તો! કર્મને હાથ્ય; 
વાહાલે।ચતુરશિરેમણુ ચુણુનિધિ, શોભે દાસીને સાથ્થ, તમ્યે।૦--૩ 
કેહેજ્યો કાતમાં હરજીને હેતનીઃ “ડસે જાદવ સાથ; 

જ્ાભુ મોટાંને ગ્રુખે કેહે? સમઝે સાંનમાં નાથ. તમ્ચે।૦-૪ 
ગ્રણાં એકવરાં આવે આંહાંસરા, પ્રીત્યે સમજાવું પેર્ય; 

સ્વામી સુરુષોતત્તમના રે પ્રેસથી, કરો મોહન! સેહેરય. તમ્યે૦-૫ 





પદ ૪ 


તમ્યેો ભમરાજી | ફેહેને રેશાસને, હાવે શાનો સંદેશ ? 
પ્રીતમ પ્રાંણુ હરિને લેઈ ગયો, અકર ફરેશ ! તમ્યો૦ ૧ 
ભલા ભૂધરજી ભાવે લ્યા, પ્રીતમ પ્રેસના જાણુ, 
એક સાલે તે શાંમ-વિનેગનું, ખીજું શોકયનું ખાણુ, તમ્ચે૦ ૨ 


ભ્રમર ગીત] ૬૬૭ 


સોહન ! મેહેય" તજી ત્રજ ઉપરચૈ, સાખાં સેવક-કામ; 
ઢાલ્યો ત્વિવકીના દોષને, આપ્યો પૂરણુ ઠામ. લમ્યો1૦ 
નાથ ન્યાલિ નેતા તેને, નથી જેતા જાત્ય ને ભાત્ય; 
હીરે પામતાં પેહેલાં રે કુલિયા, વધાર કહાવી તમ સાથ, તમ્યે।૦ 
મધુકર! નિલ'જ એહેવિ ફો હરે, ન પડે પ્રેમને પાશ ?; 
સ્વામી સુરુષોત્તમના ર! પ્રેમથી, પરા અળલાની આશ. તમ્યે।૦ 





પદ પ 


મધુકર ! મત મોહનમાં વશ્યાં, વાહાલે શખ્યો વિજ્યોગ; 
અમ્યો અખલા રે ઓછી રે જાત્યની, જતાં કમતા ભોગ. મધુ૦ 
અમ્ચો। આગે એહેવા નવ ઓલખ્યા, બોલ્યા મીઠાં વચન; 
વાલે પ્રીત્ય કરી પરપચની, લીધાં લટકામાં મજ્ઞ. મધુ૦ 
વાહાલે! સ્વાર્થમાં પૂરા ઘણા, જાણે પારકી પીડય, 
“દયાસાગર? કેહે છે દયાલને, ભરન્યોબન ભીડય. મધુ૦ 
એહેવોા અકૂર કમે” કયાંહાં ઘડયો, આવ્યો ગોકુલ ગામ; 
એહેતું કપટ કોયે નવ્ય એલપખ્યુ, રહ્યો ન'દને ધાસ, સધુ૦ 
લાગી લાલચ મોરી રે લાલને, ત્રોડી પલકમાં પ્રીત્ય, 
સ્વામી સુરુધોત્તમતે। રે પાતલે।, ભોલી મોટાંની રીત્ય. મધુ૦ 





પદ ૬ 
કહેને મધુકર ! માંડીને વારતા, એહેવી કુબજ્યા સુજણુ; 
વાહુ।લે હેડ ઠરીને રે ત્યાં રહ્યા, માંણે લાખે'સ્ી લાહાણુ. કોણે ૦ 


૩ 


૪ 


પ 


હી 


ન્ટ 


૧૬૮ [ પુડ્ષોત્તમ કૃત 
મેક ચદત-કેગ ૨ દાતમાં, રિઝયા રનિયોજી છેક; 
1ળુસાગર ગક થઈ ગયા, ત્તતાં તરવ'કિ ટેક. કોહા૦ ૨ 
નવું બલિહારી ખાવન વીરને, હૂંઉ કુખન્યાનુ કામ, 
મલા ભૂધરજીને રે ભોલવ્યે, ચાખ્યા પોતાને ધામ. કોહે।૦ ૩ 
મલ્રુ ભારેપણુ ભત્યુ ભાવતું, વાધ્યાં પ્રેમનાં પૂર, 
1 હાલે! પલક પરા રેહતા નથી, દેખી દાગીને ટ્ર. કહો ૪ 
સ્વામી પુરુષોત્તમને! રે પાતક, ભલે! પ્રેમ સુજાણ, 
વાહાલે પરખીસે ખાધી રે પ્રીતડી,પામ્યા લાખેણી લાહા]. કેહેો૦ પ૫ 





પદ ૭ 

મધુકર! હરિ હેતથી ત્યાં હત્યા, ન્રજ સાથે શ્યુ વેર? 
એહેવાઅવચુણુ અખળામાંશા ભરયા,તજિ મોહન મેહેરય, મધુન્-૧ 
અમ્યોા! છેલપણાના રે છદડા, સેહેતી સાહેલી માથ; 

મોઢાં મેહેલરા તે માથે રે વેઠતાં, સેવ્યાં ગોકુલનાથ., મધુ૦-૨ 
ગાઢી ગરજીની ફરતાં ૨ ગોઠડી, હારયાં હિંસ્મત હેત; 

અમ્યો વાહાલાં હતાં તે વરી કરયા |, થયાં ક્રેક કૂજેત. મધુ૦્-૨ 
*હેવાં લ'પટ લક્ષણુ લાલના, કહિચે” કયા લગી વાત ૬ 

વાહાલે પોત પ્રકાશ્યુ રે પ્રીત્યડુ, કીધી ગિરધરે ઘાત | મધુન્-૪ 
આવે સ*દેશા ફ્રોક, કુલવિયા, તપે તાસ્ણી ત'ન; 

સ્વામી પુરુષોતમ પરવશ થયા, મોછું કુબજ્યામાં સમત. મધુબ્-૫ 





પદ ૮ 
મધુકર! મન મોહન લેઈ ગયા, રહ્યા પિંડમાં પ્રાણુ; 
એક આવ્યાની આત્તા કરી, જાણું લેઈશિયુ લાહાણુ સધુ૦-૧ 


સુ'ટર-સુતકૃત 
ભ્રમર-ગીતા 


દશભસ્ડે'ધધ અધ્યાય ૪૬ સૅ!- 
સ'ગલાયર્પ્મ 
(ગામ જ ગોડી) 
ચરણ રારણ ગોપર્ગન-વારી; 
જે ચરણાંણુજ વાંછત સુરગ્નુનિ, 
ખટપદ રૃપ સદા સુખકારી, 
ચરણુ-ધ્યો ત્રજમે" રાજત અતિ શોભા, 
સેવે સદા તે 1સિંધુ-કુમારી- 
ભક્ત હેત શ્રશુ તમ, 
વૃન્દાવન માંડાં ગૌ ચારી. 
ચરણુ ચરણાંફિતિ દીધી તરજ ભૂમિ. 
અતિ વલ્લભ વ્રજની નરનારી. 
સદા સર્જદા સેવક વહાલા, 
સુ'દર-ચયુત જાએ ખલિહારી. 


ચરણુ-૧ 


ચરૃણુ-૨ 


ચરણુ-૩ 


ચરણુ-૪ 


ચરણુ-પ 


ભ્રમર ગીતા ] “૧૭ 
કંગ્યું 3 
(રાત્ર $ રામત્રી) 


પ્રથમે પ્રણુમૂ' શ્રી ગોફેલ-ચરણુજી, 

સ'ત સુખકારી અશરણુ શરણુછ; 

સ'સાર-સાગર ડ્ુસ્તર તરણુ, 

સૃક્તપદ્ટ દાતા પ્રભ્રુ દુખ-ડરણુજી, 

(ઢાળ) 
લવ-ડદુખ હરતા સુક્ત-દાતા, ચરણાંયુજ ધરી ધ્યાન; 
કથા કહું શ્રીકૃષ્ણુજીની, ગોપી-વલ્લલ કહાન, ૨ 
સ'વાદ એધવ ગેોપિકાનો, બ્રમર-કેરો ભાવ; 
કેહેવાને મત ઘણે! ઉલટ, વચન અમૃત-સ્રાવ, ૩ 
અવ'તી જઈ ભણી આવ્યા, કૃષ્ણુ શ્રીખલદેવ; 
પુત્ર ગુરુના આંણી આપ્યો, ધણી કીધી સેવ, ૪ 
નગરવાસી સુખી જીધા, સમસ્ત જાદવ જેહ; 
સકલ આ આત'દ પામે, દિત દિન વાધે સ્નેહ. પ 
સકલ જાદવ કરે સેવા, કૃષ્ણુજ તે પ્રાંણુ; 
પણુ કૃષ્ણુજીને ઘણા વલ્લભ, ઓધવ ચતુર સુજાણુ. 
એધવ સરખો પ્રાણુ-વલ્લભ, નહી કે! જાદવ માંહે; 
એકાંત મિત્રને લેઈ ચાલ્યા, કૃષ્ખુજી ગ્રહો માંહે. ૭ 
(વલ્ષણુ) 

ઔઓધવજીની ખાંહે ગ્રીને, એકાંત કુષ્યુજી લેઈ ગયા; 
“ તૂ' સરખે! નહીં પ્રાણુવહ્લભ, *, પ્રેમે વાયક બોલિયા, ૮ 


નક 


૧૭૨ [સુ'દર સતકૃત 


કંડવુ ૨ 


6, 


પ્રાણુ-વહ્લભ ને ૬-કાંનછી; 
ઔઓપધવજીને કેહે શ્રી-કાંહાનજઝ. 
મ્રાંણુ તે માહારા ગોાપી-ત'દછઝ; 
જસેોદા માતા સુખને ટ“છી. ૧ 


(હાળ) 
સુખ કદ માતા ન્સોદાને, ગાોપી-વલ્લભ માણ; 
ન'દ પિતા ને પરમ વલ્લભ, ગોપ ચતુર સુજાણ. ૨ 
તેહેતા ગુખુ હુ' શા કહુ' ?, કેહેતાં ન આવે પાર; 
નાહાનપણાથી લાડ પાળ્યાં, માતા પરમ ઉદાર. ૩ 
જશોદા એમ જાણતી, એ કુ'વર સાહારો કાહાન; 
ગ્રેમ તેહેના શું કહું, અહરતિશ માહારુ' ધ્યાન. ૪ 
એક ક્ષણુ નહીં કરે અલગો, લડાવ્યાં બહું લાડ; 
સપન્વી'ટી જેમ રહે માખી, આંથા પાછળ વાડ. પ 
અન્યાય મે* કીધે વશે, * લાવ્યો રાવ, 
ટ્ૂહુવ્યો નહી સુને દેવ જા'ઊ0'5 
એક સમે મે ગોળી, 
સાખણુ માંકડાં 


ન્ન 


ન્9 


ભેદ ન પાંમી 
ગોપીનોા શે _ 


ભ્રમર ગીતા ] ૧૭૩ 
ન કડુ” ૩ 


ગોપી-કેરા ગુણુ નહીં પારજી, 
પરમ તે વલ્લભ ત્રજની નારજી; 
નિત્ય પ્રતે ઊઠી દરરણુ આવૈજી, 
નાનાં વિધનાં લાડ લડાવેજી. ય્‌ 
(ઢાળ) પ 
લડાવે ખહું લાડ ગોપી, માહારા ગુણુનુ ત્રાંત; 
ઝહ તણાં સહું કારજ મેહેલી, અહર્નિશ માહારું ધ્યાન. ૨ 
નાના જે હું કરું અન્યાય, ગોપિકા-ચૃડ--માંહે; 
દં દૂધ સરવે નવનીત લેઈ, ફે ડું' ભાજન ત્યાંહે, ૩ 
ભાંકડાં ને ઘણાં નાહાનાં, ખાલક મેહેલી ધાડ; 
સૂરું ડડ ગેપષિક ભાળી, કપતેર ખડું ભ'જવાડ, % 
અન્યાય હું એમ કફેટિ કરતે, પાંમતાં નહીં દુઃખ; 
દહરશણુ માહારું દેખતાં, તવ પામતાં ખહુ સુખ, પ 
પ્રભાતે ગઉ ચાશ્વા, વન જાતાં વાતે! વૈણ; 
ગૃહુ-તણાં કારજ પરહરી, નીરખતાં આવી નેણ, ૬ 
વિર્ડુ-વાસૂર થાતાં વ્યાકુલી, આરત રૂદઆ-માંઝ; 
શીત ઘણું તે પામતાં, ન્યારે આવતે હું સાંઝ, છ 
(વલણ) 


સાંજ વેલા આવતે ડું, પ્રીત ગોપી પામતાં; 
કલ્પાત તેણે કોટિ કીધાં, અસ્ચો મધુપુર આવતાં, ૮ 





કડવું ર્‌ 
પ્રાણુ-વલ્લભ ને દુ-કાંનછ; 
એપધવજીને કેહે શ્રી-કાંહાનછઝ. 
માંણુ તે માહારા ગે।પી ત'દછી; 
જસેોદા માતા સુખને! ક'દછ. ૧ 


(ઢાળ) 
સુખ ક'દ માતા જસે!દાને, ગાોપી-વલ્લભ પ્રાંણુ; 
ન'દ પિતા ને પરમ વલ્લભ, ગોષ ચતુર સુજાણુ. 
તેહૅના ગુણ હું ચા કહું ?, કેહેતાં ન આવે પાર; 
નાહાનપણાથી લાડ પાળ્યાં, માતા પરમ ઉદાર. 
જશેદદા એમ જાણુતી, એ કુ'વર સાહારો કાહાન; 
ગ્રમ તેહેના શુ કહું; અહરતિશ માહારુ' ધ્યાન. 
એક ક્ષણુ નહી કરે અલગે1, લડાવ્યાં બઢુ લાડ; 
સધ-વી'ટી જેમ રહે માખી, આંખા પાછળ વાડ. 
અન્યાય મે કીધો, ઘણે, ગોપીની લાવ્યો રાવ, 
ડ્રહુબ્યો નહીં સુને દેવ જાણી, દિન દિન અધિકે ભાવ, 
એક સસ મે ગોળી શાંજી, રેલાવ્યૂ- દહી દૂધ, 
સાખણુ માંકડાં ખવાડયું, ભેદ ન પામી ખુધ. 

(વધણુ) 
ભેદ ન પાંમી ખુધ તેહેની, ગુણુ ઘણા માતાન્તણા; 
ગોપીને! શો પ્રેમ કહીએ ?, વાચ્છલ ન'દ કરતા ઘણા, 





ડર [ર૯ સતકૃત 


4 


ભ્રમર ગીતા ] ૧૭૩ 
કંડષુ“ ૩ 


ગોપી-કેરા ગુણુ નહીં પારજી, 
પરમ તે વલ્લભ વ્રજની નારજી; 
નિત્ય પ્રતે ઊઢી દરરાણુ આવેજી, 
નાનાં વિધનાં લાડ લડાવેજી. ૧ 
(દાળ) % 
લડાવે ખહું લાડ ગોપી, માહારા ગુણુતું ગાન; 
ગૃહ તણાં સહું કારજ મેહેલી, અહર્નિશ માહારુ' ધ્યાન. ૨ 
નાના જે હું કરું અન્યાય, ગોાપિકા-ગ્રડ--માહે; 
દહીં દૂધ સરવે નવનીત લેઈ, ફરડું' ભાજન ત્યાંહે. ૩ 
ભાંકડાં ને ઘણાં નાડાનાં, ખાલક મેહેલી ધાડ; 
સૂનું ઝડ ગોપિકા ભાળી, કરત્તે ખઠુ ભ'જવાડ, ૪ 
ભન્યાય હું એમ કોટિ કરતે!, પાંમતાં નહીં ડુઃખ; 
દરશણુ માહારું દેખતાં, તવ પામતાં ખડું સુખ. પ 
ત્રભાતે ગઉ ચારવા, વન ત્તતાં વાતે! વેણુ; 
ઝૃહુ-તણાં કારજ પરહરી, નીરખતાં આવી નેણ, ૬ 
વિરહડુ-વાસૂર થાતાં વ્યાકુલી, આરત રૂદઆ--માંઝ; 
થીત ઘણું તે પાસતાં, ન્યારે આવતે! હું સાંઝ. છ 


(વલણુ ) 
સાંજ વેલા આવતે ડું, પ્રીત ગોપી પામતાં; 
કલ્પાત તેસ કોટિ કીધાં, અમ્યો મધુપુર આવતાં. ૮ 





૧ડ૨ [સૃલ્ર 


કંડબુ ર્‌ 


ચ 


પ્રાણુ-વહ્લભ ને દુ-કાંતછી; 
અધવજીને કેહે શ્રી-કાંહાનજી. 
માંભુ તે માહારા ગોપી-ન'દછી; 
જસેદા માતા સુખને ક'દજી, ૧ 


(હાળ) 
સુખ ક'ઠ માતા જસેદાને, ગોપી-વલ્કભ પ્રાણ; 
ન'દ પિતા ને પરમ વલ્લભ, ગેપ ચતુર સુનાણુ. 
તેહેના શુણુ હું' શા કહુ 9 કેહેતાં ન આવે પાર; 
નાહાનપણાથી લાડ પાળ્યાં, માતા પરમ ઉદાર. 
જશોદા એમ જાણુતી, એ કુ'વર સાહારા કાહાન; 
ગ્રેમ તેહેના ૨ કહું, અહરનિશ માહારુ ધ્યાન. 
એક ક્ષણુ નહીં કરે અલગે।, લડાવ્યાં બહું લાડ; 
સધ-વી'ટી જેમ રહે માખી, આંબા પાછળ વાડ. 
અન્યાય મે કીધો ઘણા, ગોપીની લાવ્યો રાવ, 
દૂહુબ્યો નહીં' સુને દેવ જાણી, દિન દિન અધિકે। ભાવ. 
એક સસે સે' ગાળી શાંજી, રેલાવ્યૂં દહીં દ્ધ, 
સાખણુ માંકડાં ખવાડયું, ભેદ ન પામી ખુધ. 


(વકણુ) 
ભેદ ન પાંમી ખુધ તેહેની, ગુણુ ઘણા સાતા-તણા; 
ગાપીનો સો પ્રેમ કહીએ ?, વાચ્છલ ન'દ કરતા ઘણા. 


બ્રમર ગીતા ] 


ક્રડનું પ 


સાંભળ ઓધવ ! માહારા બ્રાતજી, 
થજ્વાસીની શી કહું વાતજી? 
વિસ્તારતાં તે વીરા !, સાંગ થાએજી; 
ગદગદ કઠે ફાંઈઅ ન કહેવાએજી. 
(ઢાળ) 
ફેહેવાએ નહી ગુણુ ઘણા તેહના; એધવ | સાંભળ વાત; 
ગોકુલ વેગે પધારો, માહારા પ્રાણુ-વલ્ન્‍રભ બ્રાત. 
ત્રજનારને માહારો ત્રેહે સબલે, વળી જતુની તાત; 
ક્ષણ એક વિસારે નહી, સંભારે દિન રાત. 
તેહેના અ'તસ્કરણુ વાતે, માહારે વિષે નિરધાર; 
સા8ા૨ ધ્યાને થઈ તન્સય, વજ-તણી જે નાર, 
તેહેને સદેશે લેઈને, જએ ગોકુલ ગામ; 
ન'દ જશેદાને પ્રીછવા જઈ, કરી કેટિ પ્રણામ. 
જેગની કહી વાત તેહેને, શમાવે! જઈ શૈક; 
ડું વિના માહારે મિત્ર ખીને, કે નહીં' નિલેક,” 
એપ કહી આપ્યાં વસ્ત ભૂષણ, પ્રસાદી કઠે માલ; 
તુહુ'ને દેખતાં તેહેના શેક જરો, માલાથી તતકાલ, 


(વલણ) 
એ માલાને દરશભુ થકી, ત્રજવાસીનુ દુઃખ સહું જરો; 
આ રથે બેમી જએ! એવ, ગોકુલ જઈ સુખીએ। થરો. 





1ડ૫ 


૧૭ 


[૬૨ સૃતકૃત 
કંડયું ૪ 


ગોાષ-સખાના ચુણુ શા સ'ભારું જી? 

ફીંઆ કીધુ' માહાર્‌ તાહારુ' છી. 

જે હું કેહેતો તે સહું કરતાં જી; 

ક્સેડ તે સબભલે। ગ્ુજ-પર ધરતાં જી. વ 

(ઢાળ) 

ઘરતાં સખલે। સ્નેહ સુજ પર, જાણતાં નિજ પ્રાસ; 
ચ્રાતઃકાલે આવતાં સહુ, તેડવા ગુ'જ તજ્ત'ણુ, ૨ 
ચારવા વન પૈતુ જાતાં, કરતાં નાના કેલિ; 
વાતા વેણા વાંસલી, વલી નાનાવિધ ગુણુ ગેલી, ૩ 
ભેોજ્ત કરતા માંહે બેશી, એક એકનાં લેઈ અન્ન; 
ગ્રેમતા એક કવલ લેતાં, પ્રસન્ન થાતું મન, ૪ 
નાનાવિધનાં સુષ્પ લેઈને, માંહોમાંહે શણુગાર; 
વન-પાતુનાં વલી ચિત્ર કરતા, ગુજાના ઉર હાર, પ 
કૅ'ફુક-ક્રીડા કેલિ કરતા, ઊડણુ--પાવડી જેહ; 
માંહો-માંઢાં સહ્વવિઘા, પરમ વધ્યભ તેહ, ૬ 
સાથી સધલા શેો!ભતા, વન વિધે વિવિધ વિહાર; 
તે લીલા હું શી કહું ૨3, ફેહેતાં ન આવે પાર | છ 


(વલણુ) 
કેહેતાં પાર ન પાંમીએ, જે તરજલીલા અસ્ચો ભોગવી; 
તરજ વિના ચૌદ લોક માંહે, સુને જાણુ કે! નેગવી ? « 





ભ્રમર ગીતા ] 


કડવું પ 


સાંભળ એધવ ! માહારા બ્રાતજી, 
શ્રજવાસીની શી કહું વાતજી? 
વિસ્તારતાં તે વીરા !, સાંસો! થાએજી; 
ગદગદ ક'ઠે કાંઈઅ ન કહેવાગેજી. 
(ઢાળ) 
ફેહેવાએ નહી શુણુ ઘણા તેહના, ઓધવ ! સાંભળ વાત; 
ગોઝુલ વેગે પધારો, માહારા પ્રાણુ-વહ્ષભ બ્રાત. 
તરજનાર્ને માહારો ત્રેહે સબલેઇ, વળી જન્ુની તાત; 
ક્ષણુ એક વિસારે નહી, સભારે દિત રાત. 
તેહેના અ'તસ્કરણુ વાતે, માહારે વિષે નિરધાર; 
માહારે ધ્યાને થઈ તન્મય, શ્રજ-તણ્‌ી જે નાર. 
તેહેને સંદેશો લેઈને, નએ ગોકુલ ગામ; 
ન'દ જશેાદાને પ્રીછવે જઈ, કરી ફે1ટિ પ્રણામ, 
જેગની કહી વાત તેણેને, શમાવે! જઈ શેક; 
તુ' વિના માહારે મિત્ર બીને, કે નહી' ત્રિલોક.” 
એમ કહી આપ્યાં વસ્ર ભૂષણુ, પ્રસાદી કઠે સાલ; 
તુહુ'ને દેખતાં તેહેના શોક જાશે. માલાથી તતકાલ, 
(વલપ્યુ) 
એ સાલાતે દરશણુ થટી, ત્રજ્વાસીનુ દુઃખ સુ જરો; 
આ રથે ખેસી જાએ એવ; ગો।કુલ જઈ સુખીએ થશે. 





૧૭૬ [સુ સુતકૃત 


ડંડવુ દ 


ઉરે, 


આજ્ઞા આપી ગદર શ્યામજી, 

એપધવ ચાલ્યા કરી મ્રણામજી; 

આત'દ પામ્યા ઉલટ અ'ગજી. 

“કુરુયા ટરી સુને શ્રીરગછી. જૃ 

(ઢાળ) 

શ્રીરંગ સુજને કરી કરુણા, જાણીને નિજ દાસજી, 
એકાંતે ઘણી કૃપા કીધી. ને આપી ગે!કુલ આશી. 
આટલા સડ જાદવ મધ્યે, આણી સુજને સ્નેહ; 
રહસ્યની સહું વાત સ્ુજને, કહી સરવે તેઠ,” ૩ 
કૃતન્કૃત્ય નિજ જન્મ માની, આન'દ અગ ન માએ; 
શ્રોકૃષ્ણુછીને પથે બેસી, ગોકુલ વેગે જએ. ૪ 
શ્રીકૃષ્યુજીતાં વસ્ર ભૂષણ, સોહે સુદર અગ; 
માલા સેહેલી લટકતી, તે પ્રસાદી નવ-ર'ગ. પ 
સ'ધ્યા સમે ત્રજ પધારે, તેહેૅની શે।ભા કહી નવ જ્તએ; 
પુષ્પ નાના રહ્યાં રૃલી, સુગધ શીતલ વાએ. ૬ 
ભ્રમર ચુ'જારવ કરે, તાંહ્ઠાં નાના પ“ખી વાણી; 
કુજ વન સોહામણી, મોર કલા-મડિત જાણી, છ 


ડિ 


(વલણુ) 
કલા-મ'ડિંત મોર નાચે, ફૈકિલા શખ્ટ સોહહાએ; 
ચકોર ચાતક હસ સારસ, મ્રગ-તણાં મન મોહાએ. «૮ 





ભ્રમગ્-ગીતા ] શ્‌ 
કડવુ" ૭ સુ 
સધ્યા વેલા ગોપ ગોવાલજી, 
વાએ વેણુનાદ વિશાલજી, 
પેનુને વાળી તરજ ભણી જએજી, 
ગોવિંદજીના ગુણુ ગાએજી, 
(ઢાળ) 
ગાએ ગુણુ ગોવિદજીના, અહર્નિશ હરિતુ ધ્યાન; 
વાએ મહુંઅર વાંસલી, તેહેનાં લીએ ઊંચાં તાન, 
માંઢ ત્રાડે, ગાઓ હીસે, વાઇરડાંના સાદ; 
ગોપિકાને ધેન દહેોતાં, દોહોણીના હોએ નાદ. 


એહેલી શૈભા જેતા ઓધવજી તે, આવ્યા ગોકુલ મધ્ય; 
ગોરજ માંહે પધાર્યા, તે ન જાણી કેણે સુધ્ય. 


આવી ન'દને આગ્રણે, રથ છેોડચેો! એધવ વીર; 
ન'દજી શુ ભલ્યા પ્રેમે, સુર શિરામણિ ધીર. 
છુષ્ણાજીનોા ભઇ્ત જાણી, ઇુષા આણી માડી; 
આરેોગાવ્યા વિવિધ ભે।!જત, કરી સણર ખાંડી, 
શેજ વાલી એપધવ ખેઠા, આરોગે વલી પાન; 
ન'દ જરેાદાને! ત્રેહે સબલે।,, પરમ વલ્લભ કાહાન. 


(વનણુ) 





“૧૭૮ [૨ સુતકૃત 
કડલુ' ૮ મુ 
ન'દ જરેોદ્દા પૃછે વાતછ, 
કુશલ, કોહેોજી, બેઠું બ્રાતજી? 


વમુદેવ દેવકી જાદવ જેહછ, 
સકુરાંવાસી કુશ્રક સડું તેડી? ૃ 


(ઢાળ) 
કુશલ કહો સહું નગરવાસી, રપમકૃપ્ણુ ખેઠુ બ્રાતજી; 
શ્રજ કયારે સ'ભારે જે, પરમ વલ્લભ તાત? 
ગાય ગોપી ગોાવાલ સાથી, ગોવરધન ગિરિ જેહ; 
જસુનાં-ત્રર વત વૃ'દાવન; પ્રભુ કયારે સ'ભારે તેહ ? ૩ 
શ્મતનાં વલી ઠામ નાનાં, ઝુ'જ, વટ, વન તાલ; 
ગોષિકા શુ પ્રેમ પૂરણુ, સ'ભારે કોહા દઆલ ? ૪ 
સાથી કયાર્‌ સાંભરે, જે સમ-વય સરખી જેડ? 
જમણુ લેઈને જતાં વન-માંહાં, કરતા કૌતક કોડ,” ૫ 
ધવ કેહે, “આઇ! તમારી, શુધ લેવા મોકહયે। હું'આાજ; 
જે ર્દેથી નહી વિસરે, જે ત્રજ-લીલા-સુખ રાજ. ૬ 
કુશલ પૂછવા સોકલ્યો હું, તમારા કૃપ્યુ રાસ; 
ચાહુર સુખ્‌ જપે ગુણુનિધિ, તમારા શુણુગ્રામ. ૭ 


શ 


(વલણુ ) 
તમાશા શુણુત્રાસ નિશ્ચે, જષે છુંગદાધાર; 
શાં દાન પૂરવે તમ્યા દીધાં ? પુહ્યનો 'હી' પાર! ૮ 


ભ્રમર-ગીતા ] ૧૭ 


પિન 


કડવું ૯ 


માત જશે બોહ્યાં વાણુજી, 
“સાંભળો એઓધવ | હિત-સુન્તણુજી. 
કૃષ્ણજી તે કુઅર કઠણુ અપારજી, 
વાઢડી ન્ેતાં લાતો વારજી| વૃ 


(હઢાછા) 
વાર લાતે! વાટ ન્ેતાં, કૃષ્ણુ કઠણુ કુમાર) 
શે શામલે કેમ સ'ભારયાજ) માહારેજીવન પ્રાણુ-આધાર ૨ 
એણે કૃષ્લુછી એક દિનથી, અમે રાપ્યાં કેતી વાર; 
ધતુખ ભાંજી મલ્લ માર્યા, કર્યા કસ સ'ધાર, 
ગોવરધન ઉદ્ધરણુ કીધે, ઇદ્રે મોડયું' માન; 
મ્રલ'ભ ધેતુક તૃણાવ્ત બહું, માર્યાં દૈત્ય ખલવાન, 
એ પરમેશ્વર સાક્ષાત નિશ્રે, પ્રાકમનો નહીં પાર 
ચૌદ લોકનો રાછીઓ, આવ્યા ભૂતલ હરવા ભાર, 
નિશા ચારે પોહેોર એણી પેરે, વદે કુષ્ણુ-કથાય; 
ચરિત્ર સંભારી કુ'અરનાં ચાલ્યો આસુ પ્રવાહ, 
ન'દ જશેોદાની પ્રીત પૂગ્ણુ, નેઈ ઓધવ વીર; 
સાન નગ ઉપરેશ કહીને, દીએ ધીર વેણુ ધીર, 


(વલણુ) 
દદીએ ધીર વેષુ ગધવ, પ્રીત જણી તેહ તણી, 
વલી વલી વાહાલી વાતડી તે, કૃપ્ણુજતી કેહે વરણી, ૮ 


કન 


ન્ડ 


ન્ન 


ન 


ન 





૧૮૦ [સુદર સુતકૃત્ 
- ક્ડબુ* ૧૦ મુ' 


એપધવ બોલે, સાંભલ તાતજી. 
કુ'અર તમારો જરાવિસ્તાતજી. 
જે અ'ત કાલે કટી એક વારજી, 
નામ લીએ તો થાએ ઓધારજી. વ્‌ 


(ઢાળ) 
એપધાર થાએ નામ લેતાં, પામે વૈકુંઠ ઠાંમ; 
તસે અહરનિશ જપો છે, પ્રભુના ગણુગ્રામ. ૨ 
સાટુ લાસ્ેગ તમારું, કહેતાં ન આવે પાર; 
ફ'સ માર્યાં પછી હું, પાલશે નિરધાર. ૩ 
આવશે અવિચલ અહી' એ, ફૃપા આણી કાહાન; 
ચૌદ લેક--માંહા રહ્યો વ્યાપી, નથી અલગોા શાન, ૪ 
ભશક્ત--કારણુ વસ્યા ભૂતલ; લીલા લલિત *મપાર; 
એણેને પિતા માતા કો નથી, એહને ભક્તને! પરિવાર. પ 
એ વિશ્વમાહે શહ્યો ભ્યાપી, એની વિના નહી' કોએ; 
સકલ વ્યાપક ૨હ્યાં પૂરણ, વસ્ઞી અલગોા હોસ. ૬ 
જલ ચદ નેગે દરેખીએ, જેમ સેોસ-બિખ-પ્રકાશ; 
ઇડુને નહોં અ'ખુ ભેદે, વ્યાપક તેમ અવિનાશ. ૭ 


(વલણ) 
અવિનાશ તેમ ચે વિશ્ચમાંહાં, વિશ્વ છે એડ માંહે; 
જ્ઞાન, નગ અભ્યાસના, પ્રભુ પ્રગઢ રીચે ત્યાંહે. « 





ભ્રમર-ગીતા ] ૧૮૧ 
કેડલુ' પ૧ સુ 


ન'દજી વદે ને જશોદા માતજી, 
“ગ્ેમોધવ | તાહારી મીરી વાતજી. 
પ્રભુજી કહી'એ ગોકુલ આવેજી? 
તાપ અમારા શૈક શમાવેજી ? વૃ 


(ઢાળ) 
શમાવે ખહુ શેક વ્રજના, આવી જાદવ રાએ ?; 
મભુ-પાખે અમારુ ત્રજ, ઘણુ' દુઃખીયું થાએ. ૨ 
શું નહીં' આવે હવે પૃષ્ભુજી ?,અમ્યો વિસાર્યા' લેઈ લોક;” 
આઓધવ કેહે, “નદ જશોદા, તમ્યે મેહેલે! માયા ફોક, ૩ 
એ કૃષ્ણુજીને મિત્ર શત્રુ, ઉચ્ચ નીચ સમાન; 
સ્થાવર જ'ગમ રહ્યા વ્યાપી, સદા જ્ુખી ભગવાન.” ૪ 
ન'દ કેહે, “એ સકલ વ્યાપક, ન દીસે કાંઈ દદ !” 
એપધવ રહે, “સ્તાન-ચ્જુ-પાખે, અગોચર અણ, પ 
જેમ કાઇ-માંહે વડનિ છે તે, પ્રગટ મથતાં થાએ; 
તેમ કૃષ્ણ આરાધતાં, જીવ શિવ-વેહેરા જાએ, ૬ 
તમારાં મન કૃષ્ણુ -ઉપર, નિદ્રલ છે નિરધાર, 
થોડે કાળે પામશે, તમ્યે!, પ્રત્યક્ષ જીગદાધાર. છ 


(વલણુ) 
પ્રત્યક્ષ જુગદાધાર, તમો! થોડે કાલે પામશે; 
મગટ થાતાં પીડ નજારો, વેદના સહું વામસો.” ૮ 


૧૮૨ 


[ સુ'ધર સુતકૃત 
કડવું ૧૨ ખં 


હુરિ-ચુણુ ગાતાં રાત એમ નએ, 

ચરિત્રતે કેહેતાં તે પ્રાત થાએજી. 

ગૃહે ગૃહે ઊઠી ત્રજની નારીછ, 

દીપક ષ્ટીધા ઉવ્યોતકારીજી. ૧ 

(ઢાળ) 

ઉધ્યોત કીધા દીપક મદિર, ગોરવિંદના ગુણુ ગાએ; 
દષિમ'થન પ્રેમે કર) તેની પૂનિ ગગને નએ. ૨ 
ગૃહ-કારજ કરતાં કામની, અહરૂનિરા હિતુ ધ્યાન; 
મહી વલેોવે મસાતુની, શ્રીકૃષ્ણુ-ચુણુ-ગાન. ૩ 
ખલફે ક'કણ નાદ નેહવર, ઝાંઝરનો ઝમકાર; 
કઢિ-મેખલા કિકિણી વાજે, ઘૂઘરા ઘમફાર. ૪ 
કુ'ડલ હલકે કરણુનાં, લલકે હુદયા હાર, 
રત્ન-આભ્રણુ જ્યોત દીસે, મલી હોએ ઝાતકાર. પ 
દોહોણાના શખ્ઠ હોએ રહેતાં, ગાનને શખ્દ જેહ; 
વૃષભ-કેરું વ્રાડવુ, ગૌ-રવ હીસારવ -નેડ. ૬ 
સરવ શખ્ઠ એકીભૂત થઈને, પૃનિ ખ્રહ્માંડે જએ; 
શ્રીકૃષ્ણુજીનાં ચરિત્ર ગાતાં, આનદ અગ ન માએ ૭ 


(વલણુ) 


નહીં માએ આન'દ અગ ગોપી, દધિ-મ'થન પ્રેમે કરે; 
શ્રીકૃષ્ણુજીતે હૃદેથી, ક્ષયૂ એક ગોપી ન વિસરે. «૮ 


બ્રમર-ગીતા] 


નં ૧૮૩ 

કડવુ” ૧૩મુ' ' 

દધિ-મથન કર'તી ત્રજની નારીજી, 

શુણુ તે ગાએ કુ'જબિહારીજ. 

ગ્રેમે તે પૂરો મન આન'દજી, 

એક તે વાહાલો પ્રાણુ ગોવિદજી. ૧ 

(ઢાળ) 

ગ્રાણુ ગાવિ'ઢ વાહાલે!, શ્રીકૃષ્ણુ-કથા ચુણુ-ગાન; 
તેહના હદે માંહે રમ્યો, વ્યાપી એમ શ્રીશગવાન. ૨ 
સાહામા-સાહામી રહી ગોપી, દધિ-મ'થન કરે નાર; 
ગોવિદતા ગુણે થઈ તન્‌મય, ગ્રેમને! નહીં' પાર. ૩ 
મહી મલ્યૂ તે ન જસે, ભીની રહી ગુણ ગોપાલ; 
આન'દના તે સિ'ધુ માંહે, પ્રેમે ઝીલે ત્રજ ખાલ, ૪ 
ઓધવજી તેહેનો પ્રેમ સુણીને, પરમ આશ્ચર્ય થાએ; 
“ધતધન ભાએગ ગોપિકાનૂ, અહર્નિશ હરિગુણ ગાએ. પ 
મૃષ્ણુજીની કથા પાખે, ન બોલે કાંઈ બોલ; 
એ ગેોપીનો પ્રેમ જેતા, કો નહીં: સમતોલ.” 
આંગણું આવ્યાં રથ દીઠો, ન'દજી ને દ્વાર; 
નૌતમ રથ રામાએ દીઠો, વિચારે સહુ તાર, છ 


હે 


(વલણુ) 
વિચારે સહું નાર મલીને, એ રથ અફરનો સહી; 
ફૂરી એ તજ શાને આવ્યા ₹, કારણુ પ્રીોછાએ નહીં. ૮ 


[42 સુતકૃત 


કંડવુ' ૧૪ ઝું 

અખક્લા બોલે વ'ચન વિચારીજી, 

માલે મલી ત્યાં વજ-નારીજી, 

એ રથ અકૃર સતમાંડાં આંણીજી, 

શાને આવ્યો કારણુ જાણીજી? ૧ 

(ઢાળ) 
કારલુ જાણે જે સુંદરી, કહો શાહાને આવ્યો એહ ?; 
એક સખી કેણે,' સાંભલે, એહેતે હૃદે જાણ્યો જેડ: ૨ 
એણે પ્રાણુ પેહેલા હરી જઈ ને, મરાવ્યો તાંડાં ક'સ; 
જાદવને સુખીઆ કર્યા, સહું આન'ઘો જટુ વસ. ૩ 
હવે પિ'ડ લેવા આવીએ, અકૂર પાપી આજ; 
સાપણુ પિડે પિંડ કરરે, ડીર્ટૂં ૪રરાજ. "૪ 
સ્વાસી-કેરું શ્રાદ્ધ ટરવા, લહ્વયો પાપી જાણુ; 
એ પિ'ડ લેવા આવીઓ, જેમ પ્રથમ લીધા પ્રાણુ. પ 
પહેક્ષે કાળે એહ ફાવીએ1, વલી આવીઓ શીધ્ર આજ; 
શાન-વોાહેોણે શું કરે છે, નથી એહેને લાજ! ૬ 
આપણુ કાણુ પાપ પ્રગટ, ગયાં સઘલાં સુખ; 
જેઈ રથ ન'દ-આંગણે, ત્રજ-વધૂ પામી દુઃખ. છ 
(વદલ્ષણુ) 
ત્રજ્વધૂ ઘણુ દુઃખ પાસે, અધ્યાય છેતાલીસ થયા; 
તેણે સમે ઓધવ ગ્રાતઃસાહી ત્રજમાંહે પાએ-ધારીઆ. ૮ 
[અધ્યાય ૪૬, પટ્ટ ૧૫૩૯] 


----- 


ભમર-ગીતા ] ૨૮૫ 


કડવુ શ્પસું 


શ્રજ-વધૂ એહેવૂ” વિચારેછી, 

તેટલે એધવ શ્રજ પાઉધારેજી. 

પ્રાતઃ સારીને આવ્યા વીરજી, 

ભૃધર દરરણ્‌ શ્યામ શરીરજી. ૧ 

(ઢાળ) 
સુંદર શ્યામ શરીર નેઈને, લજજત પામી-નારી; 
ખાઈ! એકે દીસે કૃષ્યુ સરખો, કૃષ્ણુતો શંગારી, ૨ 
પેહેરણુ પીતાંબર ભલાં ૨, કુ'ડલ લલકે કાન; 
સુગટ શીશ સેાહામણે, તેહેની «યોત સુરજ સમાન, 
માલા ક'ઠે લલક'તી, વનમાલા રલતી પાએ; 
મણિ માણેક રત્ન સુક્તા, શોભા કહી નવ «એ, ૪ 
ખાંહે અંગદ બેહેરખી, કટિ-મેખલા રણુકાર; 
વસ્ર ભૂષણુ હરિ-પ્રસાદી, દીસે એ નિરપ્રાર, પ 
લલિત લે!ાચન મધુર વાંણી, તિલક શોભિત ભાલ; 
આવે થાહે લોડાવતો, સપ્પી ચપલ નેણુ વિશાલ. 
એ કેઈ મિત્ર શ્રીકૃષ્ણુજીનો, આવ્યો ગોકુલ ગામ; 
સ'દેશી કહી સોકલ્યો, લહી ડરો સુર શ્યામ ! ૭ 
(વલણુ) 

સોકલ્યેઃ સુ'દર શ્યામ નિશ્ચે, મિત્ર નિજ મથુરા થકી; 
એહેવૂં વિચારીને સુંદરી, સરવ એપધવતે પૂછે નકી, ૮ 


જ 


ઘટ 


કક 


૧૮૬ 


[સુ'દ ઝૃતકૃત 
કંડકું ૧૬ સુ” 


એપધવને વી'ટી રટી વજનારી, 

વચત વિવેકી બોલે વિચારી. 

જુ;છો, કેમ આવ્યા? કાહા કાંમછ ? 

કાંહાં વસે! છે! ? કહો નિજ નામજી ? જૃ 

(ઢાળ) 

નિજ નામ કહીએ, મરમ લહીએ, [ પૂછે ત્રજની નાર;] 
અમ્યો ન'ણીએ છું મિત્ર, શ્રીકૃષ્ણના નિરધાર. ૨ 
શ્રીમૃષ્ણુછના પરમ વલ્લભ, અગ્યો માન્યૂ: એમ; 
એકાંત છે, સહું કેહહો અમને, મૃષ્ણુ કુશાલી ખેમ? ૩ 
તમા ન'દ જશોદા ભણી, શુ' મોકલ્યા છે! ? વીર! 
એણે પરમ વલ્લભ પિતા સાતા, સુંદર શ્યામ શરીર,9 ૪ 
આપવ કેહે, “ બાઈ ! મિત્ર હરિને।, સાકલ્યો। તમ પાસ, 
કુશલ કેહેવા આપણુ' જે, ફ'સ કીધો નાશ. ૫ 
સખલ સાંઈ કૃષ્ણુજીએ, કાહાવ્યૂ" છે સુજ હાથ; 
કરી કરણા કૃષ્ણુજીએ, સભારી સઠ સાથ. હ 
જવ માત્ર વિસાયું* નથી, કોઈ સખા ગૌ ગોવાલ, 
અહુરૃતિશા તજની વારતા, તે કરે દીન-દયાલ. ૭ 


(વલણુ ) 
દીન-દયાલ ગ્રતે વ્રજની, વારતા ગ્રેબે ફરી, 
ભવ્યાં થઈ એક રાત્ર સુજને, મોકલ્યો! સુને શ્રીહરિ.” 


વિ 


ભ્રમગ્ગગીતા ] પૃટડ 


ક્ડનળુ ૧૩ 


પછે ત્રજ-વનિતા ખોલે વાણુજી, 

“ જાધવ તમારે ચિત્તવર «ણુજી. 

ન" જશોદા પીરવણુ દેવાજી, 

લેઈ સ*દેરા આવ્યા કેહેવાજી ? ૧ 

(ઢાળ) 

રેણેવા સદેરા આવિયા, શુ ન આવે સુ'હર શ્યામ ? 
પ્રજા પાતાની વીસરી, શ રહ્યા મધુપુર ગામ? ૨ 
એહેને અમારે શી પૂરખ, નાત્તે સરખૂ' ન્તણુ; 
વિસારી ત્રજ, ગચે। મથુરા, પરમ વઘધ્ભ પ્રાણુ ૩ 
આ સુરુષની પ્રીતતે, સહું સ્વારથ નિરધાર; 
અગ્થ હોએ જાડાં લગે, તારાં લગે વલ્લભ નાર. ૪ 
જેમ બ્રમર લેઈ મકરંદ સુમ્પને, તજી તતક્ષણુ જાએ; 
વલી અન્ય સુષ્પતે! પરિમલ મેહેવા, તેહેની મતસા શ્રાએ. ૫ 
કોએ પ્રન પાલે રાએ પ્રેમે, કરે અહર્નિશ સાહોાયે; 
અરિટ્ટ દેખે રાએથી, તો પ્રજા ઊડી નાએ! 
ભેોજ'ગ તન જેમ જાર છડે, નિસ્ધની ગણિકા નાર, 
આચાય*ને વિદ્યાથી, ન્યારે વિઘા પામ્યો પાર. છ 


નકક 


( વલણુ 3 
વિઘા પાભ્ચો પાર ન્યારે, આચાર્યને સહી તજે; 
ક્લદૂલ-વણુ તે વક્ષ દેખી, પક્ષી જત તે નહીં' ભજે. ૮ 





૧૮૮ 1 સુ'દર સુતકૃત 
કડવુ” ૧૮ મું 


વિરહિણી બોલે ટામ-પ્રજ્તલીજી; 

ઓએધવ સાંભલ્ષે એ વનમાલીજી- 

ક્ષણ નહી રહેતે! એ અમ ટાલીજી, 

તજને મેહેલી મથુરા પાળીજી. ૧ 

(હાળ) 
પાળી સથુરાં પજુ જઈ; તજી ત્રજનો વાસ; 
જેમ દહુત-વન હરણી તજે, તેમ કયુ“ શ્રીઅવિનાશ ! ર 
વલો નર જેમ પરનાર ભોગવી, એને છાંડી જાએ; 
સૂષ્ુ' સરોવર તજે સારસ, જલ ભણી લે પલાચે. ૩ 
ચતીત આહાર લગે ઊભે, રહે ઝહસ્થને દ્રાર; 
વર્થા ગપિ જેમ લેઈ દક્ષિણા, તજે તેણી વાર, ૪ 
તેમ એ કૃપ્ણુછી ગાષિકાને, ગયા છોડી સ્રાજ; 
વિરડુ-યાકુલ થઈ વનિતા, ગઇ સઘધલી લાજ. પ 
નિર્ભય થઈ શુણુ ગાએ ગેપાંગના, તજી શ્રેહેવા કાજ; 
એધવ-પાખલ પરવરી, સહું રહી વનિતા રાજ. € 
સ્વાર્થી એ કુષ્ણુ કાંમી, ગચો મથુરા માંહે; 
અએધવજી! હરિ તહિ આવે; શું રહ્યા વલગી ત્યાંહે ર ૭ 
(વલષુ) 

રણા વલગી કૃષ્ગુજી ત્યાંહાં, હુવે અહી આવે નહી ? 
વિસારી અમ્યો સુંદરી, એ સવારથી નિશ્રે સહી! ૮ 


નનન-........૦. 


શચર-ગૌતા ] શ્ટટ 
કડબુ' ૧૬ સુ 
વિરહે પ્રજથી અખલા બેોલેજી, 
વચન વિવેકી અમૃત તેોલેજી. 
ગ્રેમે તે ઉલટચે! ગુણુ સ'ભારીજી, 
દેહ-ચુધ ભૂવી ત્રજની નારીજી. મ્‌ 
(રાળ) 
બ્રજ્જારની સુધ ગઈ દેહની, મેહેલી એપધષ લાજ; 
વિરહાત'દ-માંહાં રહી ભીની, સમરી ચુણુ મહારાજ. ૨ 
આલવા નહીં હવી સમરથ, વહે નધેણે નીર; 
ત્યારે સ્યાંહાં એક ભ્રમર પ્રગટચો, શ્યામ તેનુ શરીર. 
પીત વદન સોહામણું; ત્તે કરે ખહુ ગુજર; 
વલી થાએ ઊંચે, થાએ નીરે, ન'હાં ઊભી ત્રજનાર, 
તે બ્રમરસે સખાંતતરે) આધવ-પ્રતે કેહે વાણી; 
સ્પશ ચરણુ સા કર સધુકર ], રહે અલગો «તણી. ૫ 
સથ્ુરાં તજી તે ચતુર નારી, કુ'કમ ઇ'જતુ જેહ; 


બઈ 


નદ 


સાલા-તણા મકર સતાં, પૃછે લાગે ત્તેહ, € 
હુવે ભૃષણુ ભ્રમર ત્તાહારા, સપત્નીને સગ; 
દેખાડવા તોરું વદન રાત્‌", આવ્યો ત્રજમાંહ ભંગ, છ 


(વલણુ) 
અડીશ મા ભાઈ] રહે અલગેઇ, જણી તાહારી વાત; 
ધર-થકી જેહેના ધણી ધૂરત, ભલે! કેમ હોએ બ્રાત ? « 





જહ [ર%* સતદૃત 
ડૅડનુ' ૨૦ મુ" 
અખલા ખોલે મધુરી વાણુજી, 
સાંભલ શમરા ! ચતુર સૂત્નણુજી. 
પ્રીછી તાડારી સઘલી વાત્‌જી, 
જૌતક-ફપટી તાહારો બ્રાતજી. વૃ 
(ઢાળ) 
બ્રાત તાહારા અરે ભમરા! કૈતવ જપટી નાણુ; 
એક વાર યાઈ અધર અમૃત, હરી લીધા માણ! 
ઠાકેો૨ તાહારોા ઘણે! લ'પટ, ગયો! સથુરા-માંહે; 
નગર-નારની ચાતુરી, જેઈ રહ્યો સાહી ત્યાંહે, ૩ 
ધર-થકી ધૂતારડો, કરી કપટ-લીલા ત્તણુ; 
નાહાાનપણથી નેહ ખાંધ્યો, લક્ષિત કે।'મલ વાણુ. ૪ 
યુવા થઇને ચહુ જેવન, રમાડ્યા અમ્યો રાસ; 
શ્વારથીની પેરે કરી કૃષ્ણે, હવે કીધી નિરાશ. પ 
નવી નાર દેખે ત્યાંડાં ઠર, એણહેવા લ'પટ હોઃએ જેહ; 
લક્ષ્મી, શું જણી એણહેને, ભજે નિત્યે તેહ? ૬ 
એહેવાં મધુકર! ચરિત્ર એહેનાં, રું કરે તુ' ગાન? 
એ ઘણા કાલને। કઠણુ જને, કપટ શામલ વાન, ૭ 
(વલણ) 
કપઢ શામલ વાન એહેતે।, ગૃહે સગો। સમ'ધી કે। નહી'; 
એહણેને જે કે ૧હો સેવી, ગૃહસ્થાશ્રમ સેહેલ્યા સહી | ૮ 


ન 


શ્રમઃ-ગીતા ] જટ 
ડુડવુ" ૨૧ ઝુ 
ધ્ર થકી મેન્યા સનત્તજુમારજી, 
ઝૃડસ્થાશ્રમનેો નહી વેહેવારજી, 


એણહેના ગુણુને લાગ્યો જેડજી, 
માણુમ--માંહાંથી ઢાલ્યો ત્તેડજી, રૃ 
(રાળ) 

સાણુસ-માંહાંથી તેડ ટાત્યા, તે શેરી ન પાસે રેડ; 
સ'સારતાં સુખ ન જાણું તેહ, છેહેને એ-કું સ્તેહ. ૨ 
અષ્ચો સાંહાં ગ્રહ રહ્યાં માડી, જુરું પણુ દિન શત; 
એ કૃષ્ણજી મોહની કાની, વિસરે નહીં વાત. ૩ 
અરે ભધુકર ! તું રાયની સી આગળ, જ કર ગાંન; 
ત્તાહારું વાંછય્‌* ખપે, છું મગરો છે રાત. ૪ 
અનેરી ઔ જે કો એહેને, સાડામૂં" જેશે તેહ; 
સ'ગારતો સુખ મૂકશે, વશ થરો હેને દૈહ. ૫પ 
લક્ષ્મી એહેની દાસડી, ચર્ધ કરે મેવા ચરણુ; 
ઔજે કહી નહીં જાવા પાસે, ગયાં જેહેને શરણ, € 
પમ બ્રમર] અમ રિર ચરણુ મેહેલી, નૃત્ય કરે કેણણુ રીત ?; 
સુજ મતાવા ગ્રુખ ગાત ડરતો, ટપટની શી પ્રોત ? છ 


(નલણુ) 
કપટની શી પેર ૨ ગ્રમશ ), ચાતુરી શીખ્યો કોઢાં ?ે 
હવે અમ્ચો એણેની, વાહીતે ન્તઉં' ભૂલમાંડા. ૮ 





૧લ્ર 


[સુ'દર સુતકૃત 
કંડલુ” રર સુ જ 


ત્રેહે-સ*તાષી તજની નારીજી, 

દુઃખ સમન પામે સ્તેડ સ'ભારીજી. 

સ્વજન સ'ભાલ્યાં અમને વિસારીછી, 

જદુ-કુલ-માંહાં કીરત વધારીજી. વૃ 

(ઢાળ) 

વધારી એણે કીરત જઈને, મન્યે! જદુ-કુલ-માંહે; 
સુંદર નારી નગરની ન્નેઈ; રહ્યો વલગી ત્યાંહે. ૨ 
શસ્ચો! કુલ આણહીરડાં, કાંઈ નવ લહું, સરલ સભાવ; 
નગરનારી. થતુ૨ પ્યારી, «ણે નાના ભાવ. ૩ 
તેહેને ભાવે રહ્યો સો!હી, વિસારી તજનાર; 
માંડ મધુકર સોકલ્યો, કરી કપટ નદષુમાર, જ 
એ ન'દનેો! ગોવાલીએ, ભલે! થઈ બેઠો આજે; 
ત્રદ્વાવન ગઉ ચારતો, સહુ રાખતા એહની લાજે. પ 
અમ્યો સ્વજન સહુને સ્નેહ મેહેલી,ભન્યાં એહેનાં પાએ; 
તે! કાહાન મધુકર મોકલે, દુઃખ દાખવા એ ન્યાચે ? € 
પ્રથમ પ્રેઢી પ્રીત કરીને, પ્રોગર કાઢયાં કાહાન; 
કાલા સઘલા હોએ ડકૂડા; કપટ સામલવાત. છ 


(વલણ) 
કપટ ફ્યામલ વાન નિક્ષે, અહિ પયપાન કરાવીએ; 
ક્ષણ-માંહે ખીજી કરેલી પ્રીત, ઘણુ લાડ લડાવીએ. ૮ 


ભ્રમર-ગીતા ] ૧૯૩ 
કડવુ ૨૩ મુ* 


નિંદા-સ્તુતિ ત્યાંહાં વિરહિણી બોલેજી, 

કપરી એણેવો! નહીં કુષ્ય તેપલેજી. 

કઠૅભુ હૃદે તે કાંમિનીનૂ જાણીજી, 

નિક્ષે મનમાં મધુકર આંણ્‌ીજી, વૃ 

(ઢાળ) 

નિશ્ચે મતમાં આંણી સધુકર, સ્ીજિતની ચે પેર; 
સરવસ છાંડી હરિ ભત્તે, કાં ન લ્યો ખીજ મેર ? ૨ 
તે તજી અમને, ગચો! મધુપુર, કપટની કરી પ્રીત; 
અતાથ અખલા હાથ મૂદી, જીવ કેહી રીત ? 
પ્રાણુ જૃથ્વી પડયા બેડું, હું કરુ' કોણુ ઉપાએ ૬ 
પુષ્ણુ-પાખે કેમ રહું ?, એમ જીવ ડુ: મીએ થાએ. ૪ 
સ્રી-જિતિનૃ એ પારખુ, તેહેને દયા નહીં દુધ દેહ; 
એણે પાન કરતાં સાશી મારી. કઠણુ નિર્દય એહ, પ 
ભુગુ-વશ-માંહે અવતરી, પરશુરામ વિક્ષાત; 
કડણુ ફૂર એણે કરમ કફીધુ'. મારી નિભ્રાંતની માત, ૬ 
અપર માતાનો અત કીધે, કર્યું” મોટું કરમ; 
હત્યા નહીં' ધરી હઇઆ-માંહે, એહેવા રાખ્યો ધરમ, ૭ 


લ 


(વલહુ) 
એહણેવોા ધરમ તહી'એ રાખ્યો, કથા એહેની છે ઘણી; 
' શમ-અવતારે દસમી ગ્રીતા, કથા સાંભલ તેહે તણી, ૮ 


ગી ૧૩ 


૧૯૪ “ સુ"? સુતકૃત 
કડવુ* ૨૪ ખુ 


ત્રહની વેધી બોલે ખાલીજી, 

મધુકર ધૂરત એ વન ચાલીજી, 

સ્રીને લોભે ચાલ્યા ત્યાહેજી, 

જગ્નત જનકને પ્રાર'ભ ના'હેજી, ૧ 

(ઢાળ) 

જા'ડૉ જગ્ન માડયો જનક રાજા, ગયા વેગે રામ; 
ટઠશુ કેદ'ડ કર્યું” કટકા, જ્ીજિત સુ'દ૨ ક્યામ. 
સુદર પાંમ્યા મુ'દરી, લેઈ ગયા વન-મૃઝાર; 
ત્યાંહાં શૂપ('તખાનુ નાક વાહયુ', એહેવે! દુષ્ઠ અપાર ! ૩ 
વિહાર કરતાં વન વિખે. એક સમે રાવણુ-દુષ્ટ; 
માતાજીને હરી ગયે, એણેવો લ*કાપતિ પાપીષ્ટ, ૪ 
સ્ત્રીજિત હીંડે શોધતે, રી'છ-વાનર-૩]' કરે પ્રીત; 
વણુ-અપરાધે વાલી માર્યો, કરી એહેવી રીત, પ 
સુગરીવની સ્ત્રી વાલવાની, અપાવી તતૂકાલ; 
પછે પાંચ વાતર મોકલ્યા, તેણે સીતા લેવા ભાળ. ૬ 
સાહેર બાંધ્યો પાજ પાહાણે, વાનર-સૈન્ય સ'ધાત; 
શવણુ મારી, રાજ તેહેનું, આપ્યુ વિભીષણુ બ્રાત. છ 


(વલણુ) 
વિભીષણુને રાજ આપી, સીતા વાળી લાવીઆ; 
પછે તેહેના ત્યાગ ફ્ીધો, ને રાજ પોતે પામીઆ | ૮ 


તિ 


ભ્રમર-ગીતા ] ૧૯૫ 
કડવુ* ૨૫ મુ” 


મધુકર કાલે! સેક્ઠ'તી જાભેજી, 

પાશ નાખીને તે! પરવશ ચંણેજી. 

સ્નેહ સ્વજનનાં સરવ મૂકાવેજી, 

ભવ સુખ મધલાં બ્રાત તજાવેજ, ૧ 

(હાળ) 
તજાવે સુખ સકલ ભવનાં, વસાવે વ'ન મધ્ય; 
એણેને જે કોઈ આશાર્યા, તેહેતી ગઈ ભવની શરિધ્ય ! ૨ 
પ્રીયત્રત સરખા રાજ મેહેલી, ગયા અરણ્ય સુ'ઝાર; 
નાના અન્નને «વાદ મેહેલી, કરૈ વન-ક્લ આહાર. ૩ 
એહુના શુણુને રહી લાગી, લક્મી સરખી નાર; 
સોહનીએ વશ કરી રાખી, મન વરત ગ્રહી મોરાર. ૪ 
એહેના ફ'દ-માહે પડે જે જન, તજે સુખ સસાર; 
સ્વજનાદિકથી વિરક્ત થાએ, જાએ અહંકાર, પ 
જદપિ અમ્યો એમ જ'સૂછુ,પણુ મેહેલ્યો એ નહીં'જાએ; 
ગૃહસ્થી છૂ, પણુ ભવ-તણા સુખ, હલાહલ તે થાએ. 
નગરતારી મોહ પામી, કેમ મેહેલચે પરિવાર ? 
પણુ સધુપ ચૈને ગુણેથી, સુખ ચૂકશે સ'સાર. છ 
દ 


નકક 


(વલણ) 
સુખ ચૂઝરો સ'સાર સર્વથા, એણેને ગુણ તે તને કરી; 
ડુસ્તર માયા કૃષ્યુજી, કેમ ઊતરે ભવ-નિધિ તરી $ 


[સુ'૬ નૂતકૃત 
કડવુ' ૨ મુ" 

ઔ-જિત-કેરશો એડ પ્રકારજી, 

સ્વારથ-વેલા વલ્લભ નારજી, 

સ્વાદ લેઈ જેમ મધુટર નાએછી, 

શ્રીકૃપ્ણુજીના એહેવો ન્યાએજી. ૧ 

(ઢાળ) 

ન્યાએ એહેવો કૃષ્ણુજને,, પ્રથમ કરીને પ્રીત; 
મધુર વચને માહ પમાડી, કરે એહેવી રીત, ૨ 
જેમ વ્યાધ વનમાહા ઘટ વાએ, મૃગણી મોહે નાદ; 
પછે તેહેને પ્રાભુ લીયે, દયા મેહેલી પ્રમાદ ૩ 
આપણુ મેહેલ્યાં જીવતા તે, લાભ માને। નાર; 
કામીજન તે કઠભુ હોએ, દયા નહી' તેહેસે દ્રાર. ૪ 
વલી દાન આપે કાગને, પષે ભક્ષ કાજે જેમ; 
ઠેશુકા માર્‌ ઠભકતે,, પુષ્ણુજીએ કીધૂ તેમ પ 
ખોલે ખાપડો જસ કરી યજતે1, જઈ ને જાષ્યૂ દાન; 
કપટ કરીને છેતરચેો,, ધરી રૂપ વામન કાહાન | 
મધુર રસનાં વચત કેમલ, નાના-વિધના ક્‌; 
ચાશ નાખી ફરે પરવશ, એહેવા ગુણુ ઘણા ગોવિ'દૃ. ૭ 


(વલણુ) 
એહેવા ગુભુ ગાવિંદના, એહેના પાશથી છૂટે નહીં'; 
કાલા અઘલા હોએ ફકૂડા, કપટ-ભ'ડારી સહી. ૮ 


33 


ભ્રમર-ગીતા ] ૧૯૭ 
કંડબું ર૭ મું 

ત્રજની ખાલી ખોલે વાણીજી, 

મન હરી લીધાં સારંગયાણિછી. 

અસ્ચોને વિસારયાં ન'દકુમારજી, 

એણી પેરે વિલપે ત્રંજની નારજી. ૧ 

(ઢાળી) 

વજનાર વિલપે, નીર ભરીયાં, નયણે ગંસુ-ધાર; 
કૃષ્ણજી શુ' સ'ભ્ારે?, આડ્ડીરડાં અસ્યે1 નાર! ૨ 
વ્રઈણુલેક જેહેને વશ વર્તે, રામા હૃદયા-મૂઝાર; 
ભૂર અમ્ચો! ભરવાડીયાં, કેમ સ'ભારે મોરાર ? 
શેહનાં રૂપ ગુણુ લાવણ્ય દેખી, માહે ચૌદે લે।ક; 
શેહૅના ચુણુને આશરે, તેહેના ગયે! ભવને! શોક, ૪ 
ગહ્યો એહૅને ગુણે લાગી, રહૂં છી ત્રજનાર; 
અહો દાસી છુ' જડુનાથજીની, તે જીવન જુગદાધાર. 
કાઈ ઊગમર્યું અસુને તથી, પ્રભુ હવે ખને દયાલ; 
તે કયાંઠાં ગયે! ૨ ? મધુકર 1, થયે। કઠણુ એ ગોપાલ. 
સે ભાગ્ય ઉદ્યાં અમ તલાં, તે કઠણુ થયા ત્રજરાથે; 
ઢલવલતી તજી ગયા મયુકર, વશ્યા મથુરાં-માહે 


ઘ્છ 


ન્ન 


નક 


ણ 


[ વલણુ 
વશ્યા મધુપૂર કૃષ્ણુ જઈ ને, કઠણુતા અમ-શુ' કર્‌? 
દયા ન્યાહાં ગઈ કૃષ્ણુજીની !, નારી નયણે જલ ઝરે. ૮ 


૧૯૮ [સુદર સૃતકૃત 
કડવુ" ૨૮ મુ 

શુકજી કહે સાંભલ રાએજી, 

શ્રહે ગોપીને! કહ્યો નવ નજનએજી. 

ભમરા ભમતે! આઘે જએજ, 

વલી કરી આવે ત્રજ-વધૂ માંહેછી. ૧ 

(ઢાળ) 
ત્રજ-વધૂ-માંડાં કરી આવ્યો, વદે વલતી નાર, 
આશકા જઈ આવ્યો સથુરા, સોકલ્યે સોારાર. 
આપ કાજ શુ મોહ એહેને, લાવા કાંઈ સ દેશ; 
“પધારો [કેહે અ'ગતા], તણો મોકલ્યા પરમેશ, ૩ 
આવો ચરણુ જુહારીએ, તહ્યો દૂત જાદવરાએ; 
સધુપને ઘણુ મોણહાત દીધ', ભલે કીધી સાહે, ૪ 
કહો જે કહાવ્યૂ' કૃષ્ણુજીતૂ, સ'દેશો હોએ જેહ; 
આ કહો જે તે આપીએ, દુઃખ કાપીએ અમ દેડ, પ 
કાંઈ મધુકર! અમ કને, રખે રાખતે! સ'રેહ; 
જે માગશો! તે આપશું, ઘણુ વક્ષભ હરિજન તેહ, ૬ 
કેહે ૬ મધુકર ! મિત્ર હરિના, કુરાલ કૃષ્ણ પ્રકાશ ? 
સાંભલતાં સુખ ઉપજે, તુ પરમ હરિને! દાસ, છ 
વતણુ) 

તુ પરમ હચ્તિ। દાસ મધુકર |, ઝુરાલ કૃષ્યુજનૂ' કેહે; 
શુરુ કુક ભણી, તે પધાર્યા પ્રજુ સુખે મધુમુર-માંહે રહે, «૮ 


નપ 





ભ્રમર-ગીતા | ૧હ્હ 
કડવું ર૯ ર 


ત્રજ-વધૂ પૂછે સરળ સમાચારજી, 

*કુયારે સ'ભારે તજની નારજી ₹ 

ત'દ જરેપ્દા જતુની તાતજી, 

કયારે / કરતા તેહેની વાતજ ? વ્‌ 

(ઢાળ) 
કયારે કરતા વાત ત્રજની, જીવત પ્રાણુ--આધાર; 
તમ્યો ત્યો છે નિકટવતી% ઓધવજી | નિરધાર. ૨ 
કોહેજી કયારે આવરો, એ કુ'અર નદતો “જેહુ ? 
એકાંત જે હાયે કહ્યુ" કુષ્ણે, કોહો . મધુકર તેઠ, ૩ 
ખ્રખભાન્-તનયા પરમ વલ્લભ, :૨'ગે રાંતી નાર; 
કયાર્‌ કેડે સ'ભારતા તેહેને, સુંદર ન'દ-કુમાર ? ૪ 
મોર-પીછનેો ગ્રુગટ મોહન, ગુજ વળી વનમાલ; 
વાંસળી, જે પરમ વલ્લભ; સ'ભારે શું દઆલ ? ષ 
સુંદર ત્રટ જ્સુતા-તણું, ને સુદર જૃ'દાવનત; 
મૃડ્ય-વાહેણી દાસડી અહ્યો, સભારે પ્રભુ મન? ૬ 
ત્રજવાસી કયારે સ'લારે 9 ગો-વૃ'દ વલી ગેવાલ રે 
મોવરધનનાં શિખર સુદર, સુંદર સુ'જ વિશાલ. છ 
(વનગ) 

સુંદર સુંજ વિશાલ મધુકર ! મોહનજી કયારે સ'ભરે ? 
પ્રેમે પૃછે પ્રેમદ્દા, તેં મઘુપને મખાંતરે. ૮ 


૮૦ [સુદ સુતકૃત 


કડું ૩૦ ઝું 


અચરજ નેઈ ઓધવ વીરજી; 
ગોપી પ્રશસા બોલે ધીરજી, 
ભક્ત અનોપમ વજની નારજી, 


એહેના પુન્યનો કહી એન પારજી. કૃ 
(ઢાળ) 
શ્રેમદાના સુન્યને, નહીં' પાર જાણી મન્‌; 


ડૂત કહે સરવ ગોપિકાતે, “તમો! સ્રી ધતધ'ન | ૨ 
ભાગ્ય-તિધિ તમો ભામની, જે ગ્રહ્યો નિશ્ને બાહા; 
ચૌદ લે!કે પૂંજ થઈ, તમે તનાં સઘલાં ભરમ. ૩ 
એક પરમેશ્વર વિષે, મત તમારુ નિરધાર; 
પિતા માતા પુત્ર બ્રાતા, તજ્યો ક્તેડુ પરિવાર. ૪ 
જેગ જપ તપ જગ્ન તીરથ, દ્દાન શ્રત વલી ધ્યાંન; 
તેણે તે ક્લ પાંમીએ, તે તમ્ચો પામી કાંઠાંત | પ 
જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્ય ચોગે, જન્મ મરણુ દુઃખ જેહ; 
પ્રેસદ્દા તહ્ો સુખે વામી, થઈ નિર્મલ દેહ, ૬ 
જેગેશ્વરતે ફુર્લભ દરશણુ, તહ્યો ષામ્યાં નાર; 
સકલ તત્ત્વતુ તત્ત્વ તે હરિ, ચરણુ સારોદ્ધાર. ૪ 


(વવણુ) 


હુરિ ચરણુ સારેદ્ધાર પામ્યાં, તહો નાર સૌભાગ્યણી; 
સૌભાગ્યને નહીં પાર જેહેને, વાહાલે! થયે! વૈકુંડ પણી. ૮ 





ભ્રમશ-ગીત્તા ] ૨૦૧ 
કડવું ૩૧ જું 


બધવ બોલે વચન વિચારીજી, 

“ભાગ્યનિધિ તે તહ્યો ત્રજનારીજી: 

સ્થિર બુદ્ધિ નિશ્ચે એક તમારીજી, 

ચરણુ પ્રભુતા રહી ઉર ધારીજી. ય 

(ઢાળ) 

ઉર ધરી રહી; હરિ-ચરણુ પ્રેમે, કૃષ્થુજી-શુ' સ્નેહ; 
લૌકિક વૈદિક દીધુ' છાંડી, ભન્યા ભગવ'ત જેહ, 
કૃતતકૃય થયો! સ'ગ તમાર હું, ભાગ્યનો તેહી પાર; 
સત-સસમાગમ પરમ દુર્લભ, નિશ્ર જાણે નાર. 
ઇડ્ચો ગોપી | તમારી તે, તે કહી નવ જાએ; 
પ્રભુએ વ્રજ હું મોાકલ્યે!, તે કરી ભાહારી સાહાએ ૪ 
પ્રભુ કને હુ એહ જ માગૂ', વૃન્દાવન મૂઝાર; 
તૃણુ વૃક્ષ વલ્લી ગુમ માહારો, હોએ અહીં અવતાર. પ 
એ ઝેોઈિકાની ચરણુની રજ, લાગે માહારે અગ; 
પાપ જાએ જન્મનાં, તે સાધુ જનને સ'ગ. 
જે ગોપિકાએ વેદ લેાક ને, કુટુંબ મારગ જેહ, 
સરવ છાડી પરમેશ્વરને, ભર્યદ ચરલ, ચુખ તેહ, ૭ 


તિ 


ધ્ઇ 


નક 


( વલષુ) 


શક્યા ચરણુ, સુખ સશ્વથા, તે ખીજી' કાંઈ જાણે નહીં, 
પરમ ભાએગ ગોાષિકાનુ,!?” એઓપધવ એમ બોત્યા સહી. ૮ 


[સલ સુતકૃત 
કડવુ ૩ર સુ 


એધવ બોલ્યા ધરિ હરિ--ચ્યાનજી, 

તમ્યો તરજ ગોપી પુણ્ય-નિધાનજી; 

હૃદ્યા તમારે હરિ ચુણ-ગ્રાસજી, 

જિહુવા જપે તે ગોવિંદ રામજી. જૃ 

(ઢાળ) 

જિહવા તે ગાવિંદ જપે અહરનિશ, હૃદે હરિતૃ ધ્યાન; 
માયા સકલ સણલ ત્રોડી, વાહાલો કીધે! કાહાન. ૨ 
શ્રીસુખે જે કહ્યું છે તે, સાંભલજને ત્રજનાર; 
તમ ચડ્ડી હુ નથી વેગલ્ષો, ક્ષણુ એક તે નિર્ધાર, ૩ 
જેમ અવનિ ઉપર વૃક્ષ નાના, ખૃથક્‌ તેહેતાં નાસ; 
ષણ મહી-થકી નહી વેગલે, તેમ સહો આત્મારામ. ૪ 
વળી નદી નાહાની મલી આવી, અ'તે સિધુ-મૃઝાર; 
તે પૃષ્યુજી અલગે! નથી, સઢ મલે ત્યાંહાં નિરધાગ ૧ 
તમારે હદે હુ રહ્યો ને, માડાદે હદે તમ્યો નાર; 
તમ્યે। જૂએ વિચારી, દદ વારી, નથી અલગે। લગાર. ૬ 
જેહેલે। હૃદયા-માહે ગ્રહ્યો, તેહેવો ખાહાર ભીતર જા'ણુ; 
અતગો લેઈ કાં કચય અ'તર, ગાન પાગે હાણુ, છ 


(વલણુ) 
ગાન-પાખે હાણુ નિશ્ચે, વિચારો વિનતા ! તસ્ચો; 
શુરુ ઈંશ્છાએ «યારે વિચરરો, હારે દેખશે। સર્વત્ર તમ્યો. ૮ 


ભ્રમરૂગીતા ] ૨૦૩ 
* કુડબુ' ૩૩સું 


એવ બોલ્યા, સાંભલ નારજી, 

શ્રીસુખસે! તાંહાં એડ વિચારછ; 

કહુ' છું જુષાએ ન'દ--કુમારજી, 

તમથી અલગે! નહીં' ડું લગારજી ૧ 

(ઢાળ) 

લગીર રહુ નહીં વેગલે[, ને રહ્યા ૪ મછુપુર મધ્ય; 
આત્મ-દષ્ટે નતિરખતાં, સહું થરો તમને સિદ્ધ, ૨ 
અલગા-સ્થકા ત્યાંડાં સ્તેઠ સબલે।, દિન દિન તેહેનો લક્ષ; 
તીશ્ર ધ્યાને અતુભવે, તે .પામીએ પર્તક્ષ. ૩ 
ઘથલ ભમરી નાર થાશે, ગાતાં શુણુ-મૂઝાર; 
વિસરશે! નહીં વેગલાથી, ટ્ૂરના ચુભુ સાર. ૪ 
પાસેન્થકા તે પ્રેમ પાછે, વલે નિશ્ચે જાણી; 
તીત્ર ધ્યાન ને કાલે પાડે, પામશે! નિરવાંણુ. પ 
પછે નિશ્ચે સમીપનૂં; સુખ, ભોગવે! દિનરાત; 
ભલે અનુભવે નથી વેગવે1, શું વલગે મિથ્યા વાત ? 
શત્મ જ્ઞાનને અનુભવે, એમ કહ્યું છે ત્રજ્નાથ; 
તમ-થકી હું નથી વેગલે, હું' ચંદા છું તમ પાસ. છ 


નકિ 


(વલણુ) 
શ્રદ્દા છું તમ સાથ સુંદરી !, એક ક્ષણૂ, અલગે! નથી; 
આત્મસ્ાનને અનુભવે, જીઓ ગુણુ-ધટે અમી. ૮ 


૧૦૪ 


[સુર સુતરૃત 
કૈંડબુ* ૩૪ મુ" 


શત્રજ-વધૂ બોલે, સાંભળ વીરજી, 
હરિના હૃદેનૂં પ્રીછું હીરછ; 


આપણપાને ભાએગ--સ જેમજ, 
એધવ ! અમ્યાને કાહાવે જેગજ.. ૧ 
(ઢાળ) 


જેગ કાહાનો છુષ્ણુજીએ, પ્રીછવે તૂ ત્તાન, 
પૃછે તેહેને કાહા ઓધવ, એ નહીં અમને શાન, ૨ 
હાથથી હીરો હરાવીને, કાચ લીએ કોએ ? 
બ્રાંત ,મેહેલે! ભ્રાત હરિના, અમ થકી નહિ હોએ. ૩ 
હુજિ રૂપ ચુણુ લાગી રહ્યુ” મન, જ્તાન આવે આજ 
પ્રત્યહ્ય મેહેલી કૃષ્ણજી, ને મૃગજલતું શું' કાજ ? ૪ 
અતિ ઉત્તમ કહ્યુ' તમો એ8વ, એહેવૂ જાણું. આષ; 
અમાજે તો અગ સઘલે, રહ્યો પૃષ્ણજી વ્યાય પ. 
જ્ઞાન જગને! ઠામ નહી કહી', રાખીએ લેઈ કાહે? 
ખીજુ' જીગ્ત જાણુ] નહીં, પ્રભુ રહ્યો હૃદયા-માહે ૬ 
ત્રજ તજી, મથુરા ક સ માર્ચો, મેહેલીયા મા ને ખાપ; 
ઉગ્રસેનને રાજ આપ્યૂ , ભણ્યા વિદ્યા શ્રાપ ૭ 


(વવહણુ) 


શણ્યા વિદ્યા ભાષ ઓધવ 1, સમાચાર તમથી લદ; 
વારુ થયૂ' એ આજ વીર, મસ'દેશા હરિના ફહ્યા. ૮ 


બ્રમગ્પચીસી ] જ્ફ્પ્‌ 
ડડલુ' :૫ મુ” 


એક એમ બોલી વ્રીજની નારછી, 

“પ્રભૂએ કીધી આજ અમ સારજી; 

સ્વજત મલીને શ્યામા સુખજી, 

ભેગ તે એ કાહાવ્યો અમને થ્રીગુખજી. વૂ 

(હ) 

શ્રીસુખે અમને જેગ કાહાવ્યો, ભોગ” તગરની નાર; 
એક કહુ “અમ-શું જેમ ઢંરે, તેમ ઠય તારાં મોરાર.” ૨ 
એક કેહે, “એમ મધુર વચને; હરે માવુનીના મન; 
પૃશ્પંચ કરેવા આલશુશે, ચિત્ત-હેરણ જીગ-જીવત. ૩ 
ચતુર નારી નમરની તે, કટા પૂરી ભાણ 
કામકૃદ આચાર શે, ચિત્તગ્રહણુ કે।.મલ વાણુ, 7 ૪ 
એક ફેહે “ અમને સાભરે, શ્રી સભા-માહાં ગોપાલ; 
કયારે કહે ત્રજવારતા, ફો સભારે કજ-ખાલ ?” પ 
એક કહે, “સર્વાંગ સુદર, નગર કેરી નાર; 
સરખાને સરખુ" મન્યુ;% એ ચતુર નદ-કુમાર ! 
ભરવાડા નારી ગ્રામવામી, મરીઆરી ભૂર; 
લન્જા પાસ્યે! લાછ માહે, કેમ સ'ભારે જડુ-શૂર $ છ 


(વકણુ) 
શું સંભારે જડુ-શૂર વજને, આપણે! ગુણુ એકે નહીં 
આપણુ-માહા નહી ચાતુરી, નેહ દેખાડે નાગરી સહી!” 


«્ 


૧ 


૨૦૮ [ સુ'ર સતકૃત 


અમલા ખોલૅ કામ-પ્રજાલીજી, 

“કૃષ્યુ-કથાને મેહેક્ષાો ટાલીજી; 

આશ હવે મૂક્ચે સુખીયાં થાશોજી, 

મેહેલાં થાશે! ને ગુણુ ગાશેજી. ૧ 

(ઢાળ) 
ને શુણુ ગાશે કૃષ્યુજીતા, થાશે ઘેલાં નાર; 
જૂાકટ કૂંડાં શાં કરા ? સુખ ગૂકરો સંસાર. ૨ 
જડ મેહેલો કૃષ્ણછીની, થશે સુખીઆં આજ, 
આત્મા-સુખને પામરો।, છું આપણું એહેને કાજ ? ૩ 
કાહાડો હેએ-થકી હેલી |, રાસકૃષ્ણુની વાત, 
શ્રીકૃષ્યુછ નથી ઞ'ભારતા, લ્યો મિથ્યા માથે મીત! ૪ 
આશ સેહેલી નિરાશ થાએ, મા લાઓ હરિ-શું મન; 
સ'સાર-સુખ હરિ પામશે।, કાંઈ ઘેર પ્રીછો શૂન્ય. પ 
એમ કેહે ઘણુ નણીએ પણુ, (લગત હરિ ઝુલુવત; 
એહના રૂપને મત સહું લાગી, નિશ્રે લલચે ચત ૬ 
શ્રજ રહી જે જે કરી લીલા, સંભારે - શુણુ કરસ; 
દૂછ, આગલ દેખીએ, નિત્ય લડસડતેઃ! પરિષદ. ૭ 
(વલણુ) 

પરિષ્રહ્મા આગલ ઈછ દીસે, મેહેલીયે કેમ કરી ?: 
નિશ્ચલ મન તાં ગુથ ગ્રહો, કેહે એધવ-માજ્ઞિધ સુંદરી ૮ 


ભ્રમર ગીતા ] ૨૦ 
કડષું' ટહ સુ” 


અખલા ઓલી, “એધવ વીરજી, 
શ્રહ્મું સત, “નિશ્ચલ સાંમ-શરીરજી; 
કીડા-સ્થાત ગોપી દેખાડેછી, 
આધવજીને પ્રીત પમ્નાડેજી, પ્‌ 


(હાળ) ક 
પમાડે તે પ્રીત ઓધત, દેખાડે સ્થલ તેહ; 
* આહાં રમાડયાં અહ્યો રાસ વાહાલે, પૃથક દીધા દેહ, 
વાહાલે આંહી ગૌ ચાસ્તો, સહૂ સખા ,લૈઈ ને સાથ; 
સોશ્લી નાદ વળ્ડ્તે, આંડાં કોડા કકતેોઃ નાથ, ૨ 
દાવાનલ બે વાર પીધો, ' તે!લ્યો ગૈવરધન; 
સખા સહૂ સગડલી કરીને, કરતા આંડાં ભોજન, ૪ 
ચાંહાં અમારાં ચીર હરી, નાષ્ચે જાલી નાર; 

“ આહા અઘ ભકાસુર જા ત્ય કીધા, ઉથાપ્યો। છે ઈદ્ર-સાગ. પ 
આહા ભેઇજ્ન કરતાં બ્રહ્મા આવી; હર્યાં વછ ગોવાલ; 
શૈતુક કરી સહુ ચરાવ્યુ, એહેવે! દીનાનાથ દયાલ. 
વન-ધાતુ લઈ અગ ચિત્ર કરતા, ઉત્તસ નટવર્‌ વેષ; 
લડઞડતો લીલ ફરે, બેલડી ક્ષે!હે સેષ. 


: (વલણ) 


રોય સોહે બેલડીએ, એમ કીડા કૃષ્યુજી કરતા ઘણી; 
તે લીલા ક્ષણ નડી વિઞરે, જાણે કરે આગળ અમ તણી. «૮ 


નફ 


93 


ન્ન---- 


[સુદર સુતદૃન 
ઠટલુ” ૪૦ સુ” 
(રાગ ગમત્રી) 
ક્તેઠ ગાપીનો ઓધવ નેઈઈ, 
અચરજ પામ્યા સટું મન મોાહીજી; 
અદ્ભુત દીટી ગોપીની ભક્તિજી, 
સ્નેહની સઘલી જાણી જીક્તિ*૩. વૃ 
(ઢાળ) 

જીક્તિ જાણી સ્તેહુની, આરત જૂ ગોવિંદ; 
ધન ધન જન્મ એ ગોાષિકાનો, ભરમ ભાગ્યો &દ્. ૨ 
મૃતમુત્ય શ્હું આ કાંમનીના, સ"ધ સઘલા જેહ; 
હરિ પામવા પથ વેદ બોલે, રહો અલગોા તેહ. ૩ 
ઉત્તમ જન્મ શા કાજને।, જો હૃદે નહો' હરિરામ ?; 
ધન ધન દાસ આહીર અખલા, ટર્ચો અગ સગ શ્યામ. ૪ 
મુલ, કરમ, ધરમ, આચાર, લજ્જા, સ્વજન મ્હેલી સરવ; 
એ પુષ્સુ સાથે ર્તેહ સખલે।, પૃષ્ણુ મોટું પરવ. ષ 
કૌદ-લોક-પૂન્ય થઈ તમો, ધન્ય ત્રજની નાર; 
તમારે દરશસે માહારા, સક્ળી થચેો અવતાર. ૬ 
સહાતુભાવને પરમ દુર્લભ, ચાસ્યો! સહેજે મભાવ; 
તમ રગે માહારું કાજ સું”, મન થયૂ દઢાવ. ૭ 

(વલણુ) 
દહાવ તે મન થયૂ માહાડુ', એધવજી એમ ઓચરે; 
અહોરાત્ર ગુણુ ગાપિકા ગાતી, ક્ષણુ નહિ' હરિ વિસરે, ૮ 


#*્ન- 


કડવું ૪૧ સરુ 


ધવ વીરે હું મત વારીજી, 

3મે પ્રણુમી વ્રજની નારીજી; 

ત'મ ચરણુ-રજ પાવ'ન ચાઉંજી, 

ત'મ દરર'ણુથી પાપ મૂકાઉંજી. વ્‌ 

(ઢાળ) 
“પાપ મૂકાઉ',' કહો ચરણ લાગે, શૃતકૃત્ય માહારો દેહ; 
ચરણુ-રજથી દ્વેત-દશા જાએ, કૃષ્ણુ-શું હોએ સ્નેહ. ૨ 
ખાઈ ! તમ્યો જ્યમ હરડે સેવી, શમાવે સહું રોગ; 
તેમ તમ્યે। સેવો! મૃષ્ણુજી, ને પામ્યાં સુખ સજેમ.” ૩ 
ઘણા દિન ત્યાંડાં રહા એધવ, અહરનિશ કૃષ્ણુ-કથાય; 
એક ક્ષણુ તે લહી સરવે, પછે માગે વિદાય. ૪ 
આશીશ દેઈ વિસારશે મા, ગાઓ ગુણુ ગોવિંદ; 
નં'દ જરોદાને ચરણ લાગ્યો, ગદગદ મત આન“. પ 
“હુરિ હરે જેતા વાટડી, આત્તા આપા માત;” 
એપધવ સરવે પૂત્યા, પ્રભુજીતો જાણી ભ્રાત. 
“ જાહે, કૃષ્યુ કયારે દેખશું ?” વહે નયણે જલ-ધાર; 
ગદગદ કઠે થાએ ગોપી, સખલ સ્નેડું નરનાર. છ 
(વલણુ) 

સખલ સ્તેહુ નરનારને!, તે ગ ગદ કઠ થાએ સહું, 
જાતા સહુનો જીવ જાએ, એપધવ ત્રજ વાહાલે। ખડું. ૮ 


ન 


ર૧૨ રી [સુદર સુતકૃત 
( અથ પદં, રાણ' ગોડી ) 


ત્રજવારી ટોલે સલ્યાં, તાંડાં આધવ માગે આરો રે; 
“પૃષ્ભુછી નેરે વાટડી, હું રહ્યો ઘણો ત'મ પાસે રે. ૧ 
ગદ્ગદ્‌ ઇ“કે થાએ ચ્રટ્ટુને, નયગે ગક્ષે વજનાર રે; 
“રાણે કૃષ્ણુજી કયાર દેખશું,માહારા જીવણ માણુ-આધાર ર? ૨ 
જેયને જે વલ્લભ હતું તે, મલ'ગુ મોકલે શ્યામ રે; 
“એવ, હરિને આપને, કરને દ'ડ-પ્રણામ 
ઘણું શું કડીએ? ઓધવજી !, તમ્ચો કેહેને માધવ વીર 
ગ્રાણુ અમારા હરિ કને છેં, સૂનું આંહાં શરીર 
જલ વિના જેહેવી માછલી, ચદ્ર વિના જેમ રાત 
દિતમણિ પાખે દિવસ જથા, સુર વિના નેમ વિક્ષાત 
હસ વિતા સરોવર રોલીએ, જેમ મણિ વિના સુક્તાહાર રે; 
દીપક વિના જેમ મોટાં મ'દિર, ભાંમિની વિંછુ ભશ્ઘા૨ ૨. 
શ્રવણુ [વેના શીશ જથા, પખી જેમ વિના-પાંખ રે; 
ફેલપત્ર વિતા તે વૃક્ષ જ શાને, પાંપેલુ વિના જેમ આંખ ર્‌. છ 
રાન પાખે પ્રજનન થઇ, વૃક્ષ વિના જેમ વેલી રે; 
ન્યાય જથા તે ધરમ વિના; કૃષ્ણુ વિના ત્રજ તેમ મેહેલી રે ! ૮ 
આપવ કેહેજે વિન'તી, જેમ આવે સુદર શ્યામ રે; 
એક વાર ગોકુલ *્યાવને, કરી જજે /મકુરા ગાંમ રે. હ 
ત'મ વિના ત્રજને કે। નહી, તું વ્રજના પ્રાણુ આધાર રે; 
સરવસ ત્રજને શાંમલે,,” એમ વિતવે ત્રજની નાર રે. ૧૦ 
ભન્યો અન્ય આતુર થઈ, વિષ્લુ-શક્તની કીધી વિદાએ રુ 
મુષ્ણુછી ત્તતાં જેમ થયૃ', તેમ એઓધવ ન્તતાં થાએ ર. ૧૧ 
દ્વેડે-ગેધી શોાવાલણી, તેહેનુ' થરથર ધ્રુજે અ'ગ ર્‌; 
ગદગદ ક“ઠે નયણુ ઝરે, ને ગાત્ર ચયાં સું ભ'ગ ૨! ૧૨ 


૩ 


ને 


ષ્ટ 


[ઇડ ૪૪ ૪ 


73 


કૂ 


ભ્રમગ્-મીતા 1 શ્ર 


એઇધવજી રથે બેગતાં, તે કાંમિતી વ્યાકુલ થાએ રે, 
સુંદરસુત કહે ઓધવજી, રથે બેસી શધુષુર નાએ રે 
ન-- પદ પૂરણુ, ૧૩ 
“. “કૂડયું-૪૨ સું _ 
શપાધવ ચાલ્યા સધુધુર ત્તએજી, 
ત્રજવાસીને / લાગી પાએજી; 
શુથુ ગોપીના ધરતેઃ ધ્યાનજી, 
સથુરાં આવ્યો ના'હા' ભમવાનજ. 
(ઢાળ) 
ભગવાન ચરણે રહો આવી, કર્યા કેટિ' પ્રણામ; 
ત્રજવાગીની જેટ સધલી, આગલ ગમેહેલ્રી શ્યામ, 
જઝવામી ! ગોવિકાનો સ્સેહ સભલે।, શી કહું તેની વાત ? 
હૃદેથી નહી વિસરે, ક્ષણ એક જનુની તાત, ૩ 
કોડા-સ્થલ નેઈ તમ તણાં. તે વિકલ થાએ નાર, 
“એ કૃષ્ણુ આવે વેણુ વાતો, ગૌ ગોપ શૃઝાર !' ૪ 
ગૃહ-કમ સુખ સ'સૌર મેહેલી, સુત્ર પતિતો સ્નેહ; 
ગન્યાન્રિની સૂધી સહી, સ'માર-ત્યાગી તેહ,” ૫ 
ઘણાં દાહાડા ત્રજ વચ્ચે, પણુ તે જાણે ક્ષણ એક, 
એ ગોષિકાતાં સ્તેડલક્ષણુ, કહું કેણું વિવેક !?' 
ચાંભલી  શ્રવણું રહ્યા તે, વિચારી તરજનાથ, 
ભ્રસરગીતા ઘરી ચઈ, એઓધવ થચેોઃ ઞનાથ, ૪ 


ત્ળ 


«૧૧ 


(વલષયુ ) 
ત્રતાથ એધવ થચો ને ભ્રસર--ગીતા પૂરી થઈ; 
સુંદર-સુત કેહે સરવથા, ગે!પી સમોાવડ ફે! નહી. ૮* 





* શ્રી રંજગ્ત્ન ર્મણુલાલ દેસાઈના સ ગ્રહમાતી, આ સુ'દર્‌ 
સૂતના “ દશમસ્ક'ધ' તી ૮રમાં અધ્યાયથી ખ'ડિત એવી હગ્તલિખિત 
પાથામાંયી, તેમનાં પથી ડો. સુવાભરેન દેસાઈના સૌજન્નથી પદેલીજ 
વાર આ “ બ્રમરગીના “પ્રસિદ્ધ થાય છે. ઝુદરસતની રોવી નોધપાત્ર 


કવિ રઘુતાથદ્દાસ કૃત 
ઉદ્ધવ-સ'દ્દેશ 
ગરબી ૧ 


સપવછી આવ્યા ૨ વેગે વ્રજમાં, 
સશુરાંથી મોકલિયા છે એમ ને; 
વહાલાને વાહાલાં ર ત્રજ--આહિરડાં, 
ગાપીજનનેો જેવા કારણુ પ્રેમ સે. 
ગોાઝુળની શોભા રે સુદર શી કહુ'$ 
તેહે આવ્યા તજીને લ્ોવન ને; 
સુરુપોત્તમ નાણીતે મળિયાં પ્રેમ-શુ, 
ત્રીત કરીને કરાવિયાં ભૈજ્ત જે. 
કુશળતા ષૂછી ર્‌ વાસુરેવની, 
કુવરનાં સભારી સઘળાં કામ જહે; 
જરેોદ્દા ર્વે, ને સુખડાં સાંભરે, 
સૌ કે કહે “ કેમ ના'બ્યા સુદર સ્યામ ને રે” 
વાંસળિચો ને વલ્ેપણ્ાં વાગે ઘણાં, 
ઘેર ઘેર ગાય ગોકુળિયાંનાં ગીત જે; 
આ સ'ગળ કીધાં રે દશ હિશાતણાં, 
ત્રણુ લોકમાં કરે છે પુત્ય નિત્ય જે, 
આાંગલિચે આવી ૨ સરવે ગેાષિચો, 
- (રૈ? રરો; તીસ; “૮ 47 ૦૨૩ 


એન ૧ 


એન ૨ 


એભ ૩ 


એન 


ઉડ્વ-સૈશ ] ૨૧૫ 


“અધમી" અકર કરી આવ્યો હશે, 
એ જ ઘોડા ને એ જે દીસે અશ્વાર ને. એબ પ 
આપણા સ્વામીને એ તેડી ગયે, 
ત્યાં જઈ મણે મરાવિચે! છે કસ ને; 
પ્રાણુ લેઇને પાછે! કેમ થાન્યો હશે ? 
માસીસેો કરવાને લેશે માંસ તે!” એ1૦ ૬ 
જમુનાજીમાં નાહિને એટલે આવિયા, 
જુવતિચે તે જાણ્યા શ્રી ભગવાન જળે; 
રેઘુનાથના સ્વામીના ક્ેવક એ!ળપ્યા, 
અરસ-પરસ દીધાં ઝાઝાં સાત ને, એ ૦ છ 


ગરખી ૨ 


એધવજી અમ સાથે રસિયો રૂશલે, 

રીસાયા કૈમ ? કહેને દિલની વાત જે; 

આંટી ને ઘૂંટી તે! તવ અમે જાણીએ, 
મો!હનજીના મનમાં મોટી ઘાત જે, એક ૧ 
લક્ષણુ સૌ ન્તથ્યાં રે હોભી લાલતાં, 

શુણુવ'ત છે, પણુ ગાયોના ગે!વાળ ને; - 
આહિરગ થું સમજે રસની રીતમાં? 

કાતુડો કઈ ફૂડાં ચઢાવે આળ ને. એન ૨ 
જીવન-સગે રમવા નેખન જાળવ્યેા, 
બાળપણ્રામાં ખાંતે કરતાં ખેલ ને; 
મતડાંની વાતે ૨ સૌ સતમાં રહી, 

મેહેલી ગયા ઢાઈ ડુખડાં-કેરી હેલ ને. અએ!૦ ૩ 


૧૧૬ 
જ 


વચને અમને વાદ્યાં ર્‌ે એ વિડૂલ્ે, 
,& જાતાં «તાં જંકો દીધો કૉલ ત્તે; 
છેોકરડા સરખે રે અમને છેતર્યા |, 
તઇ ગચેો, એ તસ્કરને રો તોલ ને? 
મહિયરિચે ત્તઉ* તે! સ્રુજને ખીજવે, 
સાસરિયામાં સાસુના સ'તાપ નસ્‍્ે; 
નાહાની તે નણુદલ દે ખાળે બોલડે, 
પૂરણુ લાગ્યાં પાફોાસણુનાં પાપ તરે. 
ડુખડાંની વેળાએ ઝુખડાં સાંભરે, 
અ'ત્‌ સમે તે1 કેય ન આવે કામ જે; 
સગપણુ તે! સૌનું ૨, પીત્તળ પ્રીતડી. 
વાહાલપણામાં વૅર કરિ ગયા શ્યામ ત્ને. 
દયા નવ આવી રે દિલથી ઊતર્યો, 
દાસીનો તો દ્વેષ ન જાહ્યો કાંય ને; 
પરમેશ્વર ન્ાણીને પ્રીતે પૃજતાં, 
હુરિજતે અમે હાથે કરતાં છાંય નને. 
ભ્રણુકારા વાગે છે ભોજન પીરસતાં, 
જમણું કરીને નેઈચે હરિની વાટ ત્તે; 
સાસુજી પૂછે રે, “વહુ! તમે સાંભળે. 
રસેઈઈ ફરતાં આવડો શે ઊથાટ જે?” 
અવગુણુ ને ગુણુ શાને અખળા રાંકના, 
વાંક ઘણે, પણુ વનિતા-સ'ગ શં વેર ને ? 
રઘુતાથના સ્વામીને કહેજે એટલુ”, 
ધણી થઈ છે, હવે પ્રભ પધ્યારો ઘેર ને. 





£ ર્યુનાથદાસ 


એન 
એન 
એન 


એન 


એન 


સ્ષ્પ 


ઉદ્ધવ-મ દેરા ] 


ગરબી ૩ 


1 


ઔધવજી | માધવ રૅ ગ્રહેલી જેમ ગયા? 
ફહેોને વીશ | શો! છે અમારે! વાંક ત્તે ? 
નમેહેરા થયા ૨ ન'દના લાલજી, 
રણુ--વગડામાં રૉતાં' મૂકયા રાંક ને, 
ધીરજની વાતો ૨ ઘરથી સાંભળે, 
પહેલી પ્રૉતે ઠર્યા અમારા' પ્રાણુ જે; 
જાળજડાં , છેઘાં ૨ ભીતર ભેદિયાં, 
મગ્મ કરીને માર્યા. મોહના ખાણું ને. 
આધાં ને પીધાં રે અરચ્ચાં વાપર્યા, 
એને અમારે અણુ-વેચી મીરાત ને; 
લજ્જા તો ક્ષોપી રે દુરિજન લોકની, 
મોહન માટે તનયા કુટુંબ ને જત ને. 
વત્ેણુ' વલોવતી હું તો ત્યાં જઈ, 
કહેવી હું તો! “જામો જશોદા માત ને”; 
મહિડાને મશે મળવી મહારાજને, 
તેને મશે કરતી ળી છુ વાત ને. 
પરભાતે પાણી રે જગના, ડું જતી; 
શેરહિયોમા સામા મળતા” 'ફ્યામ ને, 
અલબેલો! કરતો એમ શુ, અતિ ઘણા, 
જૂઠા ઝગડા, જતુ ખાધુ ગામ, જે. 
ઊઘાડો રમતો ૨ મારે _ ચંગણે, 
છોકશ્ડામો, માગી પીતે! છાશ ને; 


દ 


એ ૧ 


એ ૨ 


એન 93 


એ ૪ 
1 


એબ પ 


૨૬૮ 
માંબણ ને મચે ૨ મસચકે નાચતો, 


અલખેલાની મોટી અમને આશ ને. 
મસેળાવો કરત્તાો રે ઝાઝાં સાંકડા, 
ઘરમાં જઘઇતે ફરતો એતે સાન ને; 
આળકડાં બીશ્ત' શ અવષર આવતા, 
દહ્ડી' ગાોરસડા પાતા સઉને કાહાન જે 
મોાભાર ચડતો! રે માખણુ ચોરવા, 
શરડ લઇને કરતો રસની રેલ ને; 
લાખેણી લીલા ર એવી લાલની, 
ખાત કરીને કરતો નવવા ખેલ ને. 
વિસ્તારી વાતો કું * અડ 
સાંભરતામાં થાય ષ 
રૃઘુનાથના સ્વામા 

તમે તમાર જીવે 


ક 


[રઘુતાથદાસ ડત 


એ1૦ ટ્ર 


એન છ 


એન ૮ 


ઉદ્વવ સદેશ] 


શણુ-તેડયાં જતાં રે ન'દતે આંગણે, 
વણુ-કરાવ્યાં કરતાં ઘરનાં કામ ને; 
એવે ૨ મિરી જઈ સળતાં મા'વને, 
પલકે પલકે કરતી રહું પરણામ ને. 
દીવડિયા મિરે ૨ ટ્ર થકી આવવી, 
વડા કરીતે વળતી વારવાર ને; 
મોહનતનાં સુખના ૨ લેતી સીઠડાં, 


જરેપદ્દા ઝુજને કહેતાં નિર્લજ નાર ને. 


માડીથી છાના રે મેવા લાઘતાં, 
વાટ્કડીમાં દોહેતાં ગૌરી ગાય ને; 
દ્ધ ને દહિ'ચે રે હરિને સિચતાં, 
મે' જાણ્યું જે જીવન સોટા યાય ને] 
વૅરીડાં કીધા રે ગજનતાં લેકને, 
વાહાલા કીધા ગોપી ગિરધરલાલ જે; 
ફૂલડિચે પાંખડિંચે હુ' નહિ ડૂબતી, 
કેમ વિસાગું” વિડૂલજીયે જ્ડાલ ને? 
જમાડી જમતાં રે જીવન પ્રાણને, 
પવન કરીને પૌઢાડતી પર્યયક ને; 
એવાં ૨ સુખડાં તે! સુપને વહી ગયાં! 
વેરી વિધાતાએ અવળા લખિયા અક નસ્‍ે ! 
આભૂષણુ ધરતાં રે હરિતે અતિ ઘણાં, 
જૈર શમ્રુગટ ને કુંડળ ઝળકે કાન ને; 
રાજની રીતિએ મોહન માહાલતાં, 
પિત્ય નિત્ય નિરખી જેપી નષલે વાન જે. 


એન ૩ 


એ૦ ૪ 


એન ૮ 


જ્૧૮ [ગ્ઘુતાથદાસ ક 


માંખણ ને મરે ૨ સચકે નાસચતેા, 
અલબેલાની મોટી અમને આશ ત્તે. 
મેળાવા કરતો! ર્‌ ઝાઝાં માંકડાં, 
ઘરમાં જઇને કરતો એને સાન તે; 
ખાળકડાં ખીવા' એ અવતસર આવતા, 
દહી' ગોરસટાં પાતા સઉતે કાડાત સ્‍ે 
માભારે ચડતેદ રે સાંખલુ ચોરવા, 
શડ લઇને કરતે! રસની રેલ ને; 
લાખેણી લીલા ર્‌ે એવી લાલની, 
ખાત કરીને કરતે. નવલા ખેલ જે. 
વિસ્તારી વાતે! રે કીજે કેટલી? 
સાંભરતામાં થાય ઘણે સ્તાપ વ્તે, 


રૃઘુનાથના સ્વામીને સરવે સાંભરે, 
તમે તમારુ જુવે! વિચારી આપ નને. 





ગરબી ૪ 
એધવજી! સરશેો કહેતે શ્યામને, 
સારા સમ ને, મૂડી મતનો અલ જે; 


કાતુકો કપટી રે આવડો કેમ થયો? 
છળ કરીને છેતશિયથિ નહિ છેલ ને. 


આઢટલા દિવસ રે આવું ન જાણુતી, 
પરથી ન ન્તરણ્યા ધૂતારાના ઢગ ત્તે; 
પાણીડા પીતે ર ઘર શું પૂછિચે? 
ખાળપણામાં કીધો ઓએન-શુ' સગ ને. 


અપ 
નને. 


એ1૦ ૬ 


એબ ૭ 


એન ૮ 


ઓન ૧ 


ઉદ્ધત સ દેશ] ૨૧૯ 


ચણુ-તેડયાં જાતાં રે ન'દતે ચાંગણે, 
તણુ-કરાવ્યાં કરતાં ઘરતાં કામ ને; 
એવે ૨ મિશે જઈ મળતાં મા*વને, 
પલકે પલકે કરતી હું પરણામ જે. એ૦ ૩ 
દીવડિયા મિરે ૨ ટ્રર થકી આવતી, 
વડો કરીતે વળતી વારવાર તે; 
માહતતાં સુખનાં ૨ ક્ષેતી સીઠડાં, 
જશોદા સુજને કહેતાં નિરજ નાર જને. એન ૪ 
માડીથી છાના રે મેવા લાવતાં, 
વાટકડીમાં દોહોતાં ગૌરી ગાય નો; 


ડ્ૂધ તે દૃહિ'ચે ૨ હરિને સિંચતાં, 
મે* જાણ્યુ" જે જીવન મોટા થાય જે 1 એ! પ૫ 


વેરીડાં ડીધાં ર૨ વજતાં લોકને, 
વાહાલા ડ્ીધા ગોપી ગિરધરલાલ જે; 
રૂલડિચે પાંખડિચે હું' નહિ ડૃબતી, 
કેમ વિસાર્યું” વિઠ્ઠવજીયચે જ્ડાલ જે? એન ૬ 
જમાડી જમતા રે જીવન પ્રાણને, 
પવન ફરીને પોઢાડતી પર્ય“ક ને; 
એવાં ૨ સુખડાં તે] સુપને વહી ગયાં! 
વેરી વિધાતાએ અવળા લિયા અક જે! એપ છ 
આભૂષણુ ધરતાં રે હરિતે અતિ ઘણાં, 
મોર સુગટ ને કુંડળી ઝળકે કાન જે; 
રાજની રીતિએ મે!હન માહાલતાં, 
નિત્ય નિત્ય નિસ્ખી જેલી નવલે વાન જે, એ1૦ ૮ 


જ્‌ક્૦ [ ગ્ઘુતાથદાસ 


ત્રશ્ન 
નને 


વાઞીટું વાળ'તા પરતી મસાતનુ, 
રખે રજ ઊડે રસિયાતે અ'ગ તે; 
આગખડલી આગળથી હરિ નવ મૂકતી, . 

# શા માટે હરિ તન્‍્યો અમારો ગગ નસ્‍ે,? એ. ૯ 
ડુઃખડાંની વાત્તા રે કથા જઈ દાખડું? 
કહિચે છિચે, પણુ કહ્યુ ન માને કોય ને; 
કુવાની છાયડી તે કુવામાં શમે, . 
તરકરની મા ફેઠીમાં પેશી રેય જે! એબ ૧૦ 
અમારા અવગુણુ ૨ હરિના ગુણુ ઘણા, : 
જેઈ નવ કરિચે વડા સ'ઘાતે વેર ને; ? * 
રૃઘુનાથના સ્વામીને કહેને એટલુ, 
“સળવા આવો મનમા રાખી મેહેર જે.” એન ૧૧ 


# 





» ગરબી પ | 


એપધવજી | અખળા તે સાધન શુ' કર? 
વાહાાલા વિના તે! ત્રેહની પ્રગટી આગ ને; 
સદશો લાવ્યા રે ભૂડા ત્ેગનો, 
નથી "માતે! દાઝયા ઉપર ડાઘ જો. એન ૧ 
નેગીડા થઈચે ત્તે જગમા લાજિચે, 
ભેાગીડાં, ક્યમ ધરિથે ભગવો! ભેખ ને ? 
વિશ્વાસે વસું પ્ર વાલમ આવરે. 


અગ-માહિથી ઉપની રગની રેખ જે, એ૦ ૨ 


ઉડ્વ-સ'દેશ ] રરર 


જગમની જુગતી તે; સવે જાણિચે, 

સમીપ રહે, પણુ મનનો બહી' સગ ને “ 
એકાંતે વસ્વુ' રે એક જ આસને, 
ભેદ, પડે, તા હ ભજનમાં ભગ, શને. ગર ૩ 
ફકીરી આધ્ધાતુ' તો ફળ પામિચે/ 

દમન તજીને હિ લે *"કશિચેગ દરવેશ નમે; 

દેવને દુખે ર્‌* દિલિ*-દિદીરમાં: “ * 
ચોકાચિથે  શુ-? પ્ર્ભૂં' નથી .ધરેદેશ લે" મઢ ૪ 
* જ્ન્યાસીં થઈએ! તો “સુખ” દુઃખ #સાંલરે; ? 
વસ્ર તજીને વનમાં કરિયે વાસ જે; 
પૂરણુ પ્રીત વિના તો પ્રભુજી નહીં મળે, 
રેહ-દમનમાં ડુઃખડૉ ખાર મસ જે] એબ પ 
જૈની તો જાણે ૨ ન્યાં ત્યાં જીવને, 

જતિ ખરા જે જાણે જીવની જાત ને; 

અલબેલો મેહેલીને તાહે થાઉ' આશ્જા ! 

ભૃલુ' નહીં કાંઈ દેખીને વળિ ભાત નને. એ!૦ ૬ 
ખ્રાહ્મણુ તે જાણે રે સાચા ખ્રહ્ધને, 

વિપ્ર વિવેડી વેદ-તભ્ા લે સાર ને; 
ગ્ષિ-પત્ની રીઝી ર્‌ હરિના રંગમાં, 

ગ્રેમ કરીને પૂન્યા ન'દ-કુમાર ને, એબ છ 
અૂટરશ્સ્ત-વાળાને તો! ડુઃ ખડાં ખશં, 

ખાંધ્યુ' 'માહારુ' મોહન સાથે મન જે; 

સાન ગૂઢારથ તે! સનમાં ગમતુ નથી, 

સુ'દરવરને સૌંપ્યાં તન મન ધન ને. એ!૦ ૮ 


૨્ર્રૃ [ ગ્ઘુનાથદાત્ત કૃ 


આ સારુ' જાણ, તો શે નચિ રાખતા, 
«પ તષ સાધન જગત માહેતું કામ ને? 
વહેરતિયા વિનતા તે વસ્તુ નહીં' મળે, 
મધુકર | એને તે! ન્યારા છે ઠામ જે. એ।૦ હ 
હુરિ પાસે હતુ' તે અમતે આપિયુ% 
અમ પાસેથી ભરી પ્રેમની પોઠ જે; 
શ્ઘુનાથના સ્વામીને કહેને એટલું, 
“હેત હતુ' તે આજ્યુ' હેયાતુ' હોઠ જે.” આપન ૧ 


શનના 


કવિ કહ્યાણુ કૃત 


એધવજીની ગરખી 
(સ', ૧૭૫૦ પછી) 


એધવજી! ડેહેને જઈ ને માધવને રે, તમે છે! પૂરણુ પ્રભુના જન (ટેક) 
વાત કર'તાં વાહાલે! સાભરીઆ રૈ, નીર ભરાય છે લે!ચ'ન. ૧ 
એધવજી ] વિનતી મારી સાલલન્ે રે. (ટેક) -_ 
ખાલપણામાં માયા મહુ કીધી રે, હવે તમે નગણુ થયા છે। તાથ; 
ટૂખ્જા દાસી કાહાવે ક સ તણી રે, ન ઘટે નરહુરજીને વાત. ૨ 
ધણા દિવસની ગૂ ને કરવી છે રે, હવે માર્‌' મત સલવાતે થાય, 
દિવસે દિલ મારુ ભમતુ' ૩૨ ૨, રાતા રેતા રજની જાય. ર 
મન સાન્યુ' છે માહારું લાલસું' 8, અલગી વાત હલી નવ જાય, 

આ વેણુ વિડૂલવાતા ઘણી ર, તે માહારી નજરે કિમ જોવાય ? ૪ 
હવે માહારી દેહલડી પડતી નથી રે, જીવલડો ક્ષા માટે તવ «ય ? 

આ માલા ચુ જાની ગિરધરની રે, આ સુગટ ધરતા માહારાય, ' ૫ 
આ રમવાના હરિના રમકડા ર, જતાં રો ન આવે મરણુ ₹ 
આપોીતાંબર સુ'દર શ્યામ-તણાં ૨, નેતા દાઝે છે ઘણુ; તન. ૬ 
શ ગેડી છે નદવરાય-તણી ૨, આ મોજ્ડીએ ધરતા ચરણુ, 
સોમાગાની રતમાં ચાત્યા છે! રે, પગલા દીસે છે વન ધરુ. છ 
નેતા આંખે આંસુ ઊલટયા રે, સુજને મૂરછા આવી મહાન; 
સર્ણણું વુ ન વાગડ રે કગ ગણે ટાડા ઝી 


૨૨૪ [કવિ કલ્યાણુ કૃત 


હવેએમ નભે ચેન ચલી જરે જુ દેહીની નહી રહે હૈ સૂધ ને સેન, 
સાંજ સમે સરવે જેવા નતા ૨,' આજ આએકલડી આવે પૅત. ૯ 
ગઉધન ગોવિ દને નેતું' ફરે ૨, કુ જ-ગલીમાં ન મલે કાડાન; 

આ વનવાસી પ"ખી મોરલા ૨, સહુને લાગ્કુ' હરિતું ધ્યાન, ૧૦ 
રહલડી દુબલ થઈ છે નાથ વિના રે, કાયા થઈ ગઈ છે કઈ બેહાલ; 
જીસનાંજ્લ ભરવાને જઇએ છિયેરે, તીરૅન સલે ન દજને। લાલ.૧૧ 


'તરેહુર ન મલે, ને નગણા થઆ રે, હવે માહારી દેહલડી કરવી ત્યાજ; 
નૈતાં જુત્રજવનના સેરડા રે પાપી પ્રાંથુ હુવે નન જાઅ. ૧૨ 


એધવજીએ આતમ-નસાને પ્રીછીઅ'ર, ગોપીએ માન્યું નહિ લવલેશ. 
તપસી કરમી આગલ જૈ કેહેનને ર,નવ લહે પ્રેમતણ્‌। પરવેશ, ૧૩ 
એધવજી'ખ્રહસોને ભલું કોણે છો રે, બાંધી મૂકજળે બચકા મોહ; 
જતત કરીને જુગતે જાલવને ર, છેડે કબ્જા બેટી તાંહ. ૧૪ 


આ આભૂષણુ માહારા અ' ગતણા। રે રે, સરવે લાગે કડું ઝેહેર; 
શતાં મેહેલીને નાસી ગગા રે, ન આવી સોરલીધરને મેહેર. ૧૫ 


આ અકૂરે અમને પીડા કરી રે, “અકુર' કહેવા સરખુ' ન હોય; 
રથમાં ખેસારીને લેઈ ગઆ ૨, સ્ૂનુ' કીધુ' ગોકુલ ગાય. ૧૬ 
અ 'તરજાસી થઆ અલખામણા રે, નિરદે ન'દ-જરેદદા જાણુ, 
જ્યાજે જાવા દીધા જાદવરાય ને રૈ શૈ, નહે તો નરહરજી કચસ કરે પ્રયાણુ? 
શુ* કરીએ સરવે સ'સારને ૨ ? ન મલે પ્રાણ્જીવનજી પાસ; 
અમને પૂરણુ વહાલે। પાતલીએ। રે, દિલડુ” આખા દિન ઉદાસ. ૧૮ 
નાથ વિનાં સૂનું સ'સાર-માહાં રું ગોાપીએઃ ગોવાલાં. સુ ધેન; 
અસૃત-રસ મોરલી વાતા ઘણી રે તે કહી' સ'ભલાવે છે કેહેથુ, ૧૯ 
ગઉધન દોહીને પાતી ગોવિ દને રે, આજ ડું” દીન દાંમણી થાઈ ! 

જાહાં હરિ દાણુ માગતા ગે।રસનું રે, જા'હાં રમીઓં તાંહાં લીલા થાઈ 


ઓધવજની ગરખી ] ૨૨૫ 
વૃન્દાવનની કુ'જે બો!લ્યા છે ૨, તે ફેમ હરિને વિસરી જાગ ? 
ઓધવજી! અ'તર-વાતે અમથી છે રે, તે સે' તમને કયમ કેહેવાઅ ? 
જણુકારા વાગે છે ભૂધર-તણા રે, કાંય જાણુ એ આવે છે કાફાન; 
તનડુ' તલસે છે પીઉજી વિના રે, અલખેલાજી ! શુ' કીધુ' આમ ? ૨૨ 
ગદગદ્‌ કઠ થયા છે કેહેતામાં ૨, ઘણુ: એક, શુ' કહું' લોપી લાજ; 
હવેતો હઈડું' માહારુ' હાથ નથી રે, તમને અરજ કરું છુ આજ.ર૩ 
વાત કહી તે વિસારો રખે ૨, તમે તો પૂરણુ છોજી નાણુ; * 
મળવા મોકલન્તે માહારાનને રે, ગરબી ગાય દાસ કૅલ્યાણુ, ૨૪ 


ન્ન્----- 


[હસ્‍્ત-લિખિત પોથીનાં પાનાં ૭થી ૧૧ ઉપર આ ગરખી છે. પાના 
૧૯થી પા. ૫૭ સુધી “સુદામા ચન્ત્રિ' લખ્યુ” છે તેમાં સ'વત 
૧૮૩૬, ફામણુ સુદિ ૬, વાર ચ: એમ સાલ લખી છે.] 


ગી. ૧૫ 


ગોાવિંદરામ કૃત 


ભ્રમર-ગીતાનું પ૬ 


સમ'ગલાચર્‌ણ 


જીર્‌ ગોકુલતો રાજીઓ, ત્રજનેો અધિકારી; (ટેક) 


પૂરલુ ખ્રદ્દા શ્રીકૃષ્ણ ૨, ન'દની ગૌ ચારી; 
સેલ સહુગ્મ સાથે રમ્યા રૈ, સદા ખ્રહ્ધાચારી. 
અકલગતિ મારા નાથની ૨, કોઈએ નવ જણી; 
કુખ્જા દાસી ક'સની રે, કીધી મહારાણી, 


ઉદ્ધવ ગોકુલ-આગમન 
એક સમે ઉદ્ધવજી ૨, ગોકુલ માંહે આજ્યા; 
ન'દ-તે ઘેર ઊતર્યા ૨, હરિતે! કાગળ લાવ્યા. 
આદરભાવ અતિ ઘણે રે, આલિગન દીધાં; 
આપ્યાં તે આસત ખેસણાં, ભલાં ભોજન કીધાં, 
ગોઠ 8૨ એકઠાં મલી ૨, &રિજની ૨ વાત; 
“ક્ષેમ કુશળ ખેડુ ખાંધવા રે, તે જુગતમાં વિષ્યાત. 
ધન્ય જશોદા | તમને રે, જે ગોવિદ ખેલાવ્યા; 
પાર ન પાસું કરમનો ૨, જે લાડ લડાવ્યાં, 
જોગિયા જન પામે નહિ રે, દરશન ભગવાન; 
પ્રહ્ા ર'કર સુર પતિ ર, હરિનું ધરતા ધ્યાન. ” 


જીરે 


ગે. ૧ 


ગો. ૨ 


ભ્રમઃ ગીતાનું ૫૬] ૨૨૭ 
જરૌદાનાં ડરૃણુ વચન 


તિહાર ખોલ્યા જરે।મતી રે, “મે' એવો! ન જાણ્યે; 
સુત્ર કરીને પાળીએ ર, એને વેદે વખાણ્ષો ” જીરે ગો. ૮ 
ભૂલી ભમી જણ્યુ' નહીં' ૨, એ છે અ'તરજાસી; 

જે હુ મહિમા જણુતી ર, રેહેતી શિર નામી, ડજીરે ગો. ૯ 
એકવાર હરિ-પારણે રે, ખગાસુર આવ્યે, 

દૈત્ય જાણી ક'સના રે, હરિએ સમાબ્યો જીરે ગે..૧૦ 
માસી તે આવી પૂતતા ૨, મન કૂડે કરીને; 

ધવશવવા ખેડી કર લૈરે, મત હરખ પરીને. જીરે ગે। ૧૧ 
માણું સેસ્યા તેડના રે, ક્ષણુમાં ગોપાલ; 

એ મહિમા જાણ્યો નહીં' રે, હરિ દેવ દયાલ, જીરે ગો ૧૨ 
માઢી ખાતાં માહાવજી રે; સે' સુખમાં નેયુ'; 

ચૌદ લુવન દેખાડીઓ રે, તેઅ નવ જાણયુ'. જીરે ગ.૧૩ 
ગોળી ફોડી ગોવિદ્રજી રે, હું શેષે ભરાણી; 

ઊખળ સાથે કહાનજી રે મે' ખાધ્યો તાણી જીરે ગો.૧૪ 
વાછરુ ચારવા વનમા ૨, મોકલતી રે દા*ડી; 

થાઢ ને તડકો કાહતજી રે, હું' મેહેલતી કાલી, જીરે ગો,૧૫ 
ગોપી રાવે આવતી ૨, હું મારવા જાતી; 

નાસીને જાતા કાહનજી ૨, હું પૂડે ધાતી. જીરે ગે.૧૬ 
અનેક ભષગુણુ અમતણા રે, ઉદ્ધવ! શું કહોએ 

વાંક નથી રે કશો। નાયનો રે, હવે સધળુ સહીએ. જીરે ગે..૧૪ 
ઉદ્ધવ | કહેને કૃષ્યુને ૨, આવે એક વાર; 
કામ એને નહિ દઉ જૈ કહેજે નિરધાર. જીરે 


રૂ 


૧૮ 


૨૨૮ [ગોવિ'દગમ કૃત 


“પુત્ર કરી જ્વણું નહી" રે, બેસારુ' દેવ; 
તચન પાલુ નાથતું રે, નિત કરીએ સેવ, 
નયણે નીર માએ નહિ રે, ડરિની વાતુ કહેતાં; 
૨જની સઘલી વહી ગઈ રે, હરિની ગોડડી કરતાં. 
થયુ પ્રભાત એધવને ર્‌ે, કરવા ખટકરમ; 
પેરપેરનાં પકવાન રે. ક્રીધા ભ્ેઇનન 
ઉદ્ધવ-ગાયી મિલાય 
૨થ દેખી અકૂરનો રે, ગેોકુલની નારી: 
ઘેર ઘેરથી સરવે સુંદરી ર, ન'દ-દ્વારે આવી. 
ઉદ્ધવ મિત્ર હરિતણ્‌। રે, ગે1પીને રે ભાક્યા; 
શું ૨ વધામણી શ્રીૃષ્ણુની ૨ 9 શું કાગળ લાવ્યા 9 
સ“દેશા સુખ-વચનના ૨, ગોપીને ૨ કહીઆ; 
નીર વછૃટયાં નયભુથી ર, રામકૃષ્યુ જયીઆ. 
ગાપી-વિર્ઠ વચન 
ખાલ ગોપાલ તરજવાસનતા રે, હરિને નિત સ'ભારે; 
વલ્લભ છે! ઘણું નાથને રે, હરિ કેમ વિસારે $ 
બાલપણાની પ્રીતડી ર્‌, હરિ મૂકી વિમારી; 
શધા-સરખી પરહરી ૨, કુખજાને ઓધારી ! 
વાંક નહી' માહન-તણેા ૨, અમો ભૃહ્યા ભમીઆં; 
અમે લાજ મૂકી લે।કની રે, હરિ સાથે રે રમીઆ. 
અનેક-વિધની વારતા રે, અમારા ગોપાલ; 
"દેય કેટલા “સના ૧૨, હરિ ફીધા કાળ. 
શખાસુરતે મારીએ રે, ખમાસુર હણીએ!, 
અઘાસુર સે વછાસુરને ૨, તૃણાવતસે તણીએ।, 


છીરે ગોા.૧૯ 
છીરે ગો ૨૦ 


શાર૨૧ 


જીરે ગો..૨૨ 
જીરે ગે।.૨૩ 


જર ગેો.,૨૪ 


બ્રમર્‌-ગીતાનૃ પદ |] 


મદિર સહારે આવતા રે, મહી માખણુ “ખાવા; 
અમે ગાલી રાખતા રે, ન દેતા નાવા. 
જમુના જાતાં પાણીડાં રે, સરખી સાહેલી; 
ન'%-કુવરતે નિરખતાં રે, સહું થાતી ઘેલી. 
વૃન્ટાવનની વાટમાં રે, સલતા ગિરિધારી, 
ઘણે સમે ઝઘડો કરતા રે, અમ-સું મોરારિ. 
જમુના ગીઆં'તાં ઝીલવા રે, આવ્યા અ'તરજામી, 
વસ્ત હેરી લીધાં વિડુલે રે, અમા લજ્જા પામી 
જસુતા કહને જપાવીઆ રે, જઈ નપ્થ્ચે કાલી; 
નૃત્ય કર'તા આવીઆ રે, ઉપર વનમાલી, 
₹ જિવારે કોપીઓ ક ખરે મેઘ વરસાવ્યા; 
ગોકુલ રાખ્યુ રેલતું રે, અમને લાડ લડાવ્યા. 
ગ્ડષિ-કેરી નારનાં રે, હરિ જમ્યા ભે!જન; 
એહનોા પાર પામે નહી રે, બ્રહ્મા ચતુરાનન. 
વૃન્દાવત જઈ વિઠલે રે, વાચો વેણુ રસાલ; 
અમે ત્રજતી ઝ્રુદરી ર૨, ચાલી તત્કાલ. 
ગોલલ,ચહસ સવે” સલી રે, હરિ સાથે રમતાં રાસ; 
કીડા કરતા કરી કૃષ્ણુજી રે, રજની ખટ માસ, 
ભાવ જેવા હરિ અમતણા રે, હુવા અ'તરધ્યાન; 
જે વિસારે નાથજી રે, તે! તજીએ પ્રાણુ. 
એમ લીલ્લા માંડી શ્રીકૃષ્શુનીરે, હરિ તતક્ષણુ આવ્યા; 
મ'ડપ રચ્યો માહાવજી રે, સુર સુનીએ વધાવ્યા. 
એ લીલા શ્રીકૃષ્ણુની રે, શું ઝુખથી કહીએ? 
આજ અમને પરહરી |, અમે કેટટ્ટુક મહીએ? 


જીરે શો.૩૫ 
છરે ગે..૩૬ 


૬ર્‌ ગે।.૩૭ 


ર5૦ [ ગોવિદચત્ર કૃત 


“માપીજત-ત્ય'શક્તિ 
દ્વાવાનલના શય થકી ર૨, અમને ઊગાર્યાં; 
મશુશમાં સુખ પામીઆ રે, અમને વીસાર્યાં' જીરે ગો.૪૨ 
ગોજુલમાં ઓઢી ધાખળી ૨, મથુરામાં વાઘા; 
ન*દની ચારતા ગાવડી ર, રાજ કરવા લાગ્યા | છર ગે..૪૩ 
માખણુ માગે કર ત્રહી ૨, સહી ખાતા ચોરી; 
ગોકુલ આવી શું ટરે રે જુ એને હસી જેરી. જીરે ગો.૪૪ 
હુરિજી હાયે લાકડી ૨, સુખ વાંસલી વાથે; 
ગાકુલ આવી શું કરૈ ૨? શિર ઇત્ર ઢળાચે. જીરે ગો,૪વ 
અહી” રમ્યા ફોણુ એળખે ર૨?, સહું કહેતા “ગાવાલ*; 
સથુરામાં જઈ માહાવજી રે, થીઆ ભૂપાલ. જીર ગે।.૪૬ 
અમો ખીક દેખાડતાં રે, હરિ જાતા નાસી; 
વાંક હરિને છે નહિ રે, અમો રાંક થાશી, જીરે ગે।.૪૪ 
રાવણુ સરીખા મારીએ રે, એક જાનકી માટે; 
મ 2 2 ન્ડ 
એની લીલા અકળ છે રે, નિગમ નેતિ જાણી. જીરે ગો.૪૮ 
અમો હરિતે ન એઓળપ્યા ૨, મન સવે" આણી. જીરે ગે।..૪૯ 
ગદ્‌ગદ્‌ ક'ઠે ગોપિકા રે હરિનાં ગાએ હો ગીત; 
ઉદ્ધવ આન'દ પામીઆ રે, હરિની દીરી પ્રીત, જીરે ગો.,૫૦ 
બ્મરગીતા ગાએ રે, સાંભલે નરનારી; 


હુરિચરણુ તે પામશે ર, સદા શુભકારી. જીરે ગો.૫૧ 
મભુ સાથે પ્રીતડી રે, રાખા ઉરમાં આશ; 


ગોાર્વિદરામ તે વિતવે રે, “ આપો શ્રજમાં વાસ.” જીરે ગો..પર 


----૦-- 


ભક્ત-કવિ પ્રીતમદાસ કૃત 


સરસ-ગીતા 


વિશ્રામ ૧ લે. 


શુરુતુઃ ધ્યાત ધરી, હરિ-ગુભુ ગાઇશુ 
પ્રીતે રસ પ્રેમકથા, ત્રેમીને પાઇશુ* 
આગે જન અનેક થયા, વાણી વિસ્તાર છે; 
લીલા--રસ--સિ'ધુ--સુષા, અન'ત અપાર છે. 
ઝીલ્યા જત સુક્ત થઈ; અભય અભિલાખમાં; 
તેય રસ પુરણુ પીધો, છકયા તે છાકમાં 
યથા મતિ જેવી જેની, તેવુ' તે ઊચર્યા; 
ભજ્યા જેણે ભક્તિ લાવે, તે તે નિક્ચે તર્યા. 
ઉદ્ધવના માન માટે, વિચાર્ઝુંચ શ્રી કૃષ્ણજી; 
એને ત્રજ મોકલું વેગૈ, પોતે ક્યું” પ્રશ્ન. 
માતાને ગુત્ર પ્રોય, પૂંઠે ફરે નીહાળવા; 
ઉપાય અતેફ ફર્‌, રોગને ટાળવા, 
એવા જન હરિતે વાઠાલા, જાળવે નેઇને; 
જરા અભિમાન આવે, નાખે વિષ ધોઇને. 
*હઉઠ્ઠવવજી | એક મારી, ચિત્ત ધરે! વાતડી; 
વ'દ્ઘાવવ રાસ 'રચ્ચો, શરદની રાતડી. 





૧. ર્ગ્યા, 


૯૨ 


કર્‌ * [કવિ કાતમ કૃત 


તેતે સુખ માંભકે સુને, તમતે શું કહુ? 
જામે તે વજની નારી, મત મમજી રહું, ૯ 
ગાપીજત ચત્માં મારા, નિમિષ ન વીમરે; 
સુજને મળવા માટે, સહું સૂનાં ક્રે, ૧૦ 
તેએને જ્ઞાન કરી, ઘણુ મમજાવન્ને; 
સૌના સશય ટળે, એવું કરી આવને. ૧૧ 
મારા માત તાત કહીયે, જ્સોદા ન'દજી; 
તેણે બહઠ્ઠુ લાડ લડાવ્યા, અતિ-આન'દજી. ૧૨ 
ત્રીજ્ન્ન સૌ સ્તેડીં, ચિત્તમાં ચડાય છે; 
અમો! જે દિનના આવ્યા, દુઃખી બહું થાય છે. ૧૩ 
આવ્યા અમો અવધ ફરી, કરીને ગયા નહિં; 
વિજેગે પીડા પામે, સુખ આપેોા જઈ. ૧૪ 


ગમ્ુગઢ કુ'ડળ સાળા, આભૂષણુ અ'ગનાં; 

નિજ ૨થ્‌ બેસવા આપ્યો. ચેત શ્રીર'ગનાં. ૧૫ 
(સાખી) 

ઉદ્ધવને આપી આત્તા, વેગે કરો તજ-પ્રવેશ; 

પ્રેમસનેહી સુદ્રી, આપો પહિત-ઉષરદેશ. ૧૬ 

તમો! સરવે સધીર છે, ત્તાનવાન પરિમાણુ; 

પ્રમોરો ત્રજ-યોષિતા, ઉદ્ધવ | ચતુર સુજાણ. ૧૭ 





વિશ્રામ ૨ર જે. 
ઉદ્દવે આજ્ઞા સાગી, ૨થ ળેઠા જ્ઈડ 
વેગે ત્રજ-પ'થ પછ્યા, જેવાની ઇચ્છા થઈ ૧ 








૧, ૪૪; 


સન્લ-મીતા ] ક ૧૩૬ 


ગધ્યા સમે સુરભી સગેં, સુખે ત્યાંહા આવીઆ; 
જસોાદાએ દીઠા ન્યારે, ભલા મત ભાવીઆ. ૨ 
ન'દછી ભેટયા ભાવે, આચત આપીચાં; 
દયા કરી દીન જાણી, ડ્ુ“ખડાં કાપીયાં. ૩ 
“ગઞકષૂણુ ગ્યામ સુખી?, કહો તે શું' કરે? 
ઉગ્રસેન રઅન્ય જાદવ, કેવા આનદ ધરે?” ૪ 
ઉદ્ધવ કહે, “સૌ સુખી, તમ પરસાદથી; 
જેમ ગજ-૬૧% નાહાસે, સિહના નાદથી. પ 


એમ હુઃખ દીરઘ નાદૉં, દીઠા હળધર હરિ, 
મધુપુર નરનારી, જ્ુખગે શેભા ધરી.” 


નજક 


ન'દ આન'દ પામ્યા, સુજશ સાશળી; 
જેને એ ભેટયો ભાવે, તેની વેળા વળી. છ 
રૂડી રસોઈ કીધી, જગોદાએ જુક્ત-શુ; 
ભાવેચંથી ભોજન કયું, સાકર ને હધ-શુ'. ૮ 
ગ્રેમે પલ'ગ બિછાવી, બેઠાં ખીંડલા ટર; 
અન્યો-અન્ય ઉદ્ધવ ન'દ, લેઈ મસ્રુખમા પરે. ૯ 
જ્સોદા પૃછે પ્રીતિ, ખખર લાલની, 
“જદવ “જુવતી શું જણે, ગત્ય ગોપાળની? ૧૦ 
ક્વરૂપવ'ત ડીપી, ક'સની સેવી; 
ખહુ ખડભાગી કહીએ, વસુદેવ દેવકી! ૧૧ 
ગેહડનાં અરટપટી લક્ષણુ#ઠ ખાળપણે ખહઠું; 
ત્રજ્વધૂ સવે" સાંખ્ય, હેતે હતીયા સહુ. ૧૨ 


અમે ગુત્ર-શાવે ભાળ્યો, ઓઢણી ઓત; 
પ્રીતે પમષાન કરી, પારણે પોહતેો. ૧૩ 


૨૩૪ [કવિ પ્રીતમ કૃત 


એભે સ્તતપાત કરી, મારી તે પૃતતા; 
કઈકના પ્રાણુ હઢર્યા, ક'સના ટૂતના, ૧૪ 
શકટાસુર અચુર એવો, ગાવ્યો અમ ખળારણે; 
ગમે તે! કાઈ ના જાણ્યુ, પાહયા'તા પારણે. ૧૫ 
તેહતે પટટપ્રહાર કરી, ત્રાણુ હેલામાં હર્યા; 
ખગ્રાસુર આદિ દૈત્ય, પાપી *પ્રલે કર્યા. ૧૬ 
સુનિ ગર્ગાચારે તૈ કઘ્યું, તે તો સરવે થયુ; 
માયાના આવત્રણુ માટે, શમે! કાઈ નવ લ્ય. ૧૪ 
એકવાર નળે નીરખુ*, કેશવ રામને; 
કહીએ કૃતારથ કરો ગેફળ ગામને.” ૧૮ 
એમ કણી આંખ ભરી, આંસુડાં આવીશાં; 
“અમે તપ એઇછાં કીધા, પાછાં કલ્પાવીઆં ?” ૧૯- 
ઉદ્ધવ કહે, “એમ ન કીજે, તમે! તો જાણુ છે; 
એ તો હશિ અ'તરજમી, તેના પ્રાણુ છો. ૨૦ 
તમારાં ભાગ્ય ભલાં, સુન્યનતે પાર નહિ; 
તમે ,તો નયજુે નીરખી, લીલા અવતારની )” ૨૧ 
( સાખી) 
પશ્સ્પર મેોછિ કરી, ઉદ્ધવ ને ન'દશય; 
હુરિના ગુણુ ચસ'ભારતાં, પ્રેમ-સ્ુદિત મત થાય. ૨૨ 
મુષ્ણુકયા આત'દમય, સુધાસિ'ધુ *સુખ સાર; 
ગ્રેમ નિત તે પામશે, કૃપા કૃષ્ણુ પંસ્નારાર. ૨૩ 








૨, આદે. ૩. નિશા ભોજન. ૪. જુગતી 


૧ કાગાસુગ ર. પ્રાજે ઢ, સ*ભારીને પરમ ૪, સુખ રિર 
પ જદુવીર 


સગ્સ-ગીતા ] ૨૩૫ 


વિશ્રામ ૩ જે 
સૂક્ષ્મ રજની રહી, વીતી ગઈ વાતમાં; 
જાગી સૌ જીવતી જન, મત પ્રભુ નાથમાં, ૧ 
મહી વક્ઞવેવા લાગી, સવે" સુ'દરી; 
ગોપી ગુણુગાન કરે, રસ ભાવે શરી. 
રાગ સારગ ગાચે, ભૈરવી ખીભાસમાં; 
કોકિલા કઠ પૂરે, પસુંદ ર૨ અભિલાવમાં. ૩ 
ઊ'ચે સ્વરે ઊચરે એવુ, આન'દે ગાઈ નેઃ 
“એ! કૃષ્ણુ ] માળસ્તેહિ, ગયા કેમ વાહીને ?” ૪ 
નૌતમ નાદ-તણી, શખ્દ-ધુનત થાય છે; 
ઉદ્ધવ આનદ પામ્પા, જસુતા જાય છે, પ૫ 
આવ્યા શંવિતનયા-તીરે, સુખ પામ્યા ઘણુ; 
તત સન સજન કરી, ધ્યાન ધર્યું” હરિતણું. ૨ 
સખી એક સદન થકી, બારણું નીસરી; 
રથ નદ-દ્વાર દીઠો, નેયું' જીકતે કરી. ૭ 
'અફૂર આવ્યા હતા, આવે રથ લેઈને; 
સુખ સરવસ મટ્યું, ગયા દુ*ખ રેઈને! ૮ 
શ્થ રી' અરથે આવ્યો ? વળી શું વીસયુ” ? 
જીવન-પ્રાણુ જતે, પછે શું ઊગયુ”? ૯ 
અન્યોન્ય વાત જાણી, આવી સૌ સુંદરી; 
પ્રૌતે જસોદાને પૂછે, “ આવ્યા શું શ્રી હરિ (” ૧૦ 
એટ્લે ઉદ્ડવ ગાવ્ય, જસુનાં તાહિને; 
હરના જન જાણી, નમી પાય ધાઇને. ૧૧ 


૧ અભે 


હી 


૨૩૬ દ કવિ ગ્રીતમ કૃત 


જેવા જુગરદીશ કહીએ, તેવા જન તેના; 
રૂપ ગુણુ વરણ એવે પ્શઞોભાવે દેહના. ૧૨ 
ગ્રશ્તત સુગટ મોહે, તેજ ઘણુ તે-્તણું; 
તિલક ફેગર-કેરું;,; સુદર સોહામણું, ૧૩ 
ઝગમગ ઝલક્ી રહ્યાં, કુ'ડલ તે કાનમાં; 
નેત્ર દળ-કમળ જેવા, લાગી પળ ધ્યાનમાં. ૧૪ 
પ્રકુલિત પ્રમત વદન, રારદ-કેરા શશી; 
નિરતર એક હરિ, ૨હ રુદિચેં વશી, ૧૫ 
ઉર અત્ય'ત ઓપે, માળા ગુક્તાતણી; 
પીતામર અગે ધર્યા, શોભા દીએ ઘણી. ૧૬ 
ભુજે ભલા ભૂષણુ પર્યાં, રૂડાં કર રાજે છે; 
જેઈ પદ જીગલ છળી, મનમથ લાજે છે. ૧૭ 
ગોપી કહે, “ ભલે આવ્યા, ગખા છે! શ્યામના | 
લોક તે! લાંઠ છે, સધુષુર ગામતા. ૧૮ 
સુખે તો મીઠું માલે, મૅલ ઘણે! મનમાં; 
જુઓ અચે સગ કર્ચ, મેત્યા મહાવનમાં |” ૧૯ 
(સાખી) 
ઉદ્ધવ કહે, “ અમે! આવીયા; નિશા નિર્ગમી એક; 
સોહને મને સોકવ્યેો, ફહેવા ઝાનવિવેક. ૨૦ 
શોક ન ધરશે! સુદરી, મણુ સદા છે પાગ; 
દ્તતેભાવતે પરહરો, રાખો દહ વિશ્વાસ,” ૨૧ 








૧. સભાળ, 


સમ્મ-ગીતા ] ર૩૭ 


વિશ્રામ ૪ થો 
સને શ્રી કૃષ્ણે કછુ, કહું તે કામની; 
ભ્રમણા મનની મૂકો, ભને હરિ ભામની! ૧ 
હરિનાં હેતુ છે, તમો સૌ તારૃણી; 
નિમ્ળ ત્તાત ગ્રહે, તભે વિખ વારુણી, 
એસના ઉદક જેવ, “આ રે સસાર છે; 
તેમાં એક તત્ત્વ મોટું, સમજણું સાર છે, ૩ 
જે જતે તન તપામ્યુ', તેના સશે ટળ્યા; 
ગ્રણુવ ધ્યાત ધરી, ભાવે હરિમાં 'ભખ્યા, ૪ 
નિરંજન વેદે ગાચે.. તે તે! ઘટમાં વગે; 
એક દષ્ટે જેશે જ્યારે, ત્યારે ડુગ્ધા જરે. ષ 
ભિન્નભાવ ભાગશેૅ ત્યારે, ખ્રહ્મતે ભાળશે; 
આત્મા અખ'ડ એલે, નિરતર નિહાળરી(, ૬ 
મોટા સુનિ જોગ સાધે, જેહતે પામવા; 
દેહ્તુ દમન કરે, બભવદુઃ ખ્‌ વામવા. છ 
સ“સારમાં સુલભ હે! ચે, શેણે તત આચરે ? 
સુખ સમૃદ્ધિ મૂડી, શીદને નીસરે? ૮ 
જેહુને વૈરાગ્ય વ્યાપ્યો, સૌ મૂડી ગયા; 
ગૃહ-મધકૂપ મૂકી, જઈ વતમાં હ. ૯ 
સોટા મેઈટા રાજ મૃકી, ગયા તપ સાધવા; 
શિવ ર્મશાન સેવે, એતે આરાધવા. ૧૦ 
સહૅગ્ અકડંયાચી આદે, જઈ વનમાં વસ્યા; 
આત્માં સાધન કરે, પ્રગટી મહાદશા, ૧૧ 


કિ 





૧, એડવેા, ર. જા, 


જ 


૨૩૮ 


ક 


માયાતેો ચગ મૃદ્ી, પળ્યા તે મહાવને; 
ભાવે તે હરિને ભેટયા, ભૂલ્યા દેહભાવને* 
એવો. ઉપદેશ અમારો, માનશે. માનની! 
તો તનમાંહે થશે, લાળ લગવાનની. 
પ'ડ્યમાં પ્રગટ થરો, ભ્રાંતિ સૌ ભાગશે; 
નિજ રવરૂપ સાથે, ન્યારે લેહ લાગશે. 
અજપા નાપ થાયે, નુએ તેને નાખીને; 
હરખ તે રો!ક સૌએ, ડ્રર દો નાંખીને. 
(સાખી) 
નિજ-સ્વરૂપ જ્યારે જડે, થાયે કદપના-નાશ; 
જેને હિ'ડો ખૌળતા, તે પોતાની પાસ! 
[ઉદ્ધવ કહે] સૌ સાંભળે, ચતુરા ચતુર સનાણ; 
“પ્તીજ શ્વે પ્રેમદા, તે પૂછે વેદપુરાણ 
વિશ્રામ ૫ મા 
પછે તજખાળા બોલીઃ “રીસ રખે ચહે; 
અગ તે ચઅબળા જન, એવું કેમ આવડે? 
તમે જે જેડા કહ્યો, તમારા કામને; 
અમારો પેડા સ્યારાઃ ગેયમુળ ગામનો. 
અરજ એક અમારી, એધવજી ! સાંભળો; 
અસાર સનમાં વસ્ચે,, સુંદર શ્યાસળે।. 
અમે તે! નયણે નિહાળો, નટવર નાઘને; 
એમે મોહની લગાડી, મૌ ત્રજ-સાથને. 


[ કવિ પ્રીતમ ડવ 


૨૨ 


૧૩ 


૧૪ 


૧૫ 


૧૬ 





જ, પ્રાંતિત; પતીત, ૨ જુવતી. 


સગ્મ-ગીતા ] 


નં 


ધૂતારામાં ધૂર્જવિધા, ગ્રુખે શું વખાણીએ ? 
એનાં અનેક ચરિત્ર, અમે સૌ જાણીએ. 
જમોદા શાર્વા લેતાં, કોધ ઘણે! કરી; 
ત્યારે તાતભ્રીને આવે, અમ ભોવન શણી, 
કહેશે, “ જાઈ રાખા સુને, સુખે એડું ભભ; 
એને ઘરમાંહે રાખીને, રહેતાં અમે શ્યાંગણે. 
ભાવન ભીતર પેસી, ઉદ્મ એવો કરે; 
મહીનાં માટ ફ્‌ાડી, માંખણુ સુખમાં ધર, 
ગમો જયારે આવીએ પાસે, નાત્રીને નીસરે; 
એણે એવાં ફામ કર્યાં? કડો કેમ વીસરે ? 
વશ*્છતાં પૂછ ગ્રહી, ઊઠાડે આંમળી; 


૨૩૯ 


હ 


બેળે બાળફ જગાડે, ઘૉંચે અગ આંગળી. ૧૦ 


એને ડરે ઊંચુ' કાંઈ મૂકીએ સૌ સખી; 


ઊખલ ઉપર ચઢી, પાડે તે ત્યાં-થકી ! ૧૧ 


એફવાર એમ વિચાયુ*, “ખાંધું કર શાહિને; 


લેઈને જઈ રેૅખણુ, જ્સોદા માઈને.? ૧૨ 


એક દિન માખણુ ખાતાં, ગ્રહ્યા ગેવિંદને; 


“હુવે કયાં નાસી જરો ?? કહ્યું કૃષ્યુચ'રને, ૧૩ 


તાંભી ખે હાથ બાંધ્યા, ચાલી ચાંપે કરી; 


૯૫૨ ચીર શઢાડયુ, હી'ડી હરખે ભરી. ૧૪ 


“ન'દશણી | માનતાં નહોતાં, જુવો આ બાળને; 


જસદિર્માંથી માખણુ ખાતાં, ગ્રહ્મા ગોપાળને !' ૧૫ 





૧. ભોવનમાથા. 


૨૪૦ ક [કવિ પ્રૉતમ કૃત 


૧શઞમ કહી અળગુ' કયું, અ'મર એહસા તણું; 
જીએ ત્તે બાળ પોતાનું !, લજ્જા પાંમી ઘણું ! ૧૬ 
નેહે ન'દભુવનમાંથી, દીઠા હજરિ આવતા; 
ભેતામાં જૂડી પાડી, સુૈંદરીને સર્વથા. ૧૪ 
“ચઝલી1 ખોટું આળ ચડાવે, શા માટે સુદરી ?' 
જુવતીનુ જેર ન ચાહ્યુ, હૈતે હશિયા હરિ. ૧૮ 
એવા હરિ આન'દ૩્પી, ભમે જે દીઠંડા; 
ખીજ અતેક ઉષાય, લાગે કેમ સીઠડા? ૧૯ 
જે સુખ અમને શ્રાપ્યા, તે ડુલભ દેવને; 
ખીજી' શુ ધ્યાન ધરુ, તજી સ્વયમેવને ? ૨૦ 
(સાખી) 
પ્રગટ સ્વરૂષ સુંદર વદન, રસિક છબી ઘનશ્યામ; 
તે-શું મન અટકી શહ્યું, ક્ષણ ખસે નહિ આન. ૨૧ 
નાગઃ નવલ-કિશેર-સ્ુ, બાંધી પૂપ્ણુ પ્રીત; 
અવર વાત ભાવે નહિ, એડ અમારી રીત” ૨૨ 





વિશ્રામ ૬ ડ્રો 

ઉદ્ધવ કહે, “ અબળા તમે, એ તે! સાચુ' કછયુ'; 
એનુ* રૂપ અઢલ એહેકું, સૌ ઘટમાં શ્હુ ૧ 
બોલે તે ખીશ્વે તહિ, તમમાં તે જ છે; 
વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યો, અખ'ઠિત એ જ છે. ૨ 
તે તો ભરપૂર લર્ચો, પ*ડ બ્રહ્માંડમાં; 
જેમ રવિ જીજ્વોા રીસે, ભાગે બુ ભાંડમાં. ૨ 
* ઉપુસ્થા, ૩. અમયૂ, 





સન્સ-ગીતા ] જ શઠ 


એક અનેક રૂપે, પમહુવિધ્ય બોલતો; 
વિ્ધાવેપ વેશ ધરી, રીસે છે ડોલતો, ૪ 
ભિન્ન ભિન્ન ભૂવણુ અતન્યાં, કુ'દન એક છે; 


નામ ને રૂપ ન્યારાં, નેયામાં વિવેક છે. પ 
એક સૂત્રભાવે ન્તેતાં, જેવાં પટ-ત'ત છે; 
સાગર ગા અણુ, લહેરી અનત છે. ૬ 
ચાવતી એક ફ્પે, ખીજ' ખડું પાત્ર છેડ 
અલ'કાર અલગ ફરે, સોનુ એક-માત્ર છે! છ 


જેમ કાંઈ સાકર-કેરી, ખડું મીડાઈ કરે; 
સરવે સાકર જાણે, ખીજુ' નહિ નીસરે, ૮ 
સુરભી-સ્વરૂપ ઘણા, વરણુ વિચિત્ર છે; 
તેતુ પષ એક રૂષે, પરમ પવિત્ર છે. ૯ 
એમ તમે આત્મા જાણે, અર્પી એહ છે; 
ઉત્તમ ને અધમ એ તે, દીઠામાં દેહુ છે. ૧૦ 
કાઇમાં અગ્નિ કહીએ, એમ અવિતાશ છે; 
સવમાં સાક્ષીરૂપેં, નિર'તર વાસ છે. ૧૧ 
કસ્તુરી ગૃગમાં વસે, જેતા વતમાં ફૂરેઃ 
પૂરિમળ પાસેથી આવે, થૂલ્યે ભટકી મરે. ૧૨ 
(સાખી) 
એમ સકળ સ'સારમાં, વસે હરિ ભરપૂર; 
જીવદશા મટે નહિ, તેથી રીસે ડૂર- ૧૩ 
જથારથ «ત'હ્યા વિના, જીવદશા નવ ન્ય; 
ર્યાંહૉ લગી ઉપજે કલ્પના, અસાને અથડાય.” ૧૪ 





૧, ખહુ 1વાધિ 
ત્રી ૧૬ 


૨૪૨ . લફ કવિ મીતમ કૃત 
વિશ્રામ ૭ મે! 


પછી ત્રજગોપી વદે; “ઉદ્ધવ! ચિત્ત ધરે; 
તમે તો એમ કહ્યુ, “હારે સભરેો ભર્ચો. ૧ 
ભારે કોણુ પીડા પામે?, કોણુ જન્મે મરે? 
એ તો કાંઈ અચરજ મે!ટુ, સ'શે કેમ નીસરે? ૨ 
ત્યારે શે જુખ ના પાસે, જવ સસારના? 
શા માટે દુઃખમાં ડૃખે, પ્રાણી ખાંણુ ચારતા? ૨ 
વળી શ્રી કૃષ્ણુ જેવા, સરવે શૈ નથી? 
ખરેખરી વાત કહો, રોષ ના રહે રતિ, ૪ 
અમે તે! માનીએ ન્યારે, પરાકમ ભાળીએ; 
તનમાં હરિ હોએ, તે ગિરિ ઊડટ્ાવીએ. પ 
અમારે અવર ખીજુ; ચિત્ત આવે નહિ; 
પ્સુદર શ્યાસ વિના, સન ભાવે ર્નહે; ૬ 
સરોવર સરિતા ભર્ચૌ, બહુ સઘળે સિ'ધુડ 
ચાતક ચાંચ ન બોળે, પીચે પડતુ' બિ'ડુ. છ 
સાગરમાં છીપ ૨હે, ઊડી એકાંત-શુક 
જરા જળ ભેદે નહિ, પ્રીત--રત સ્વાતિ-શ'. ૮ 
જલ વિના દાફુર જીવે, મીન જાએ મરી; 
પ્રાણુ ગચે પ્રીત ન છુટે, ટેક તેની ખરી, હ 
એવી છે ટેક અમારે, ગળળા-સાથને; 
તનમન સરવે સોપ્યું, નટવર-નાથને. ૧૦ 
પ્રીતની રીત ન્યારી, નથી તે પુરાણમાં; 
પ પ્રીછે કોઈ પ્રમ-સ્નેહિ, વી'ધ્યાં ર્સ-આપુર્માં, ૧૧ 





૦, સુદર સ્વરૂપ 


સરસ-ગીતા ] ૨૪૩ 


અમો એને વિશ્નેગે, સૌ સૂતાં ફરુ'; 
મત તો સોહત પાસેષે, સાધતા શુ' કરું ? ૧૨ 
હેતુ' મન એક મારે, તે તો હરિએ હચું; 
ગયુ રસરૂષ માંહે, કેરી નવ નીસયું”, ૧૩ 
ઉદ્ધવજી | પ્રેસની પીડા, હશરૈ તે જાણરી; 
વીત્યા વિતા વેદના, કોઈ કેમ પરમાણશે ? ૧૪ 
(સાખી! 
ઉદ્ધવ! કેપેમ ડુ'ખીઆં કર્યાં, દીધો છખબીલે છેહ; 
પહેલી પ્રીત વધારીને, પછે પરહુર્યાં' તેહ! ૧૫ 


વિશ્યાસે વળી વાહિને, ધાત કરે કહો કેણુ? 
વળી તચન જે કહાવીયુ, દાઝયા ઉપર લે!ણણુ | ૧૬ 





વિશ્રામ ૮ મો 
ઉદ્ધવ આંવડુ' અમો, પહેલાં તતો નવ લછાં; 


કોને કહીએ સુખમાં દાઝયા ર? મન સમજી રહ્યા ! વૃ 
અમે લેોકલાજ લેષી, એને ભાવે ભન્તયાં; 
તેઃએ તરછોડી નાખ્યાં, તુચ્છ કરીને ત્યન્યાં ! ર્‌ 
હુવે ફરિ શીદ આવે ?, સગપણું શું રહ્યુ ? 
મધુષુર રાજ સન્યુ, ત્રજ વૅરી થયુ! ૩ 
વળી વિશેષે મળી, ક'સદાસી ફકુખબન્યા; 
તેહતો સંગ કર્યો, ભલા જુગમાં ભન્ત્યા ! જ 
નવા નવા જ્યાલ કરી, ત્રીજમાં ખેલતા; 
અધક્ષાણ અખળા--ફેરાો, સમ ન મ્ેલતા. ષ્‌ 





૧, સાધન, 


શ્૮૪ 


એક સમે ઝીલવા પેડાં, હરિ હેરે પડ્યાં; 
ચતુરાનાં ચીર ચોરી, જઈ કટદમે ચઢયા, 
નેયું જ્યારે જુવતીજને, દીઠા દીનાનાથને; 
સનમાં લજ્જા આવી, સૌ સખી-સાથને. 
હી હરિ ખોદ્યા એવું, “ આવ્યો દાવ અમતભેા; 
જેમ તસ નસ નાણાં શ દોષ ઉપજ્યો ઘભે- 
વરુતુ તરુણુ તણી, મરજાદા નવ ગણી; 
માટે અપરાધ પડયો, અનીતિ એ ઘણી. 
તમે સૌ જુવતીજત, જળ થડી નીસરે; 
રવિતી સામા રહી, સો! સો પ્રણામ કરે. 
પછી પટકુળ આપુ, પહેરીને પરવર; ” 
વિનતાએ મત વિચાર્યું”, કૃશ્તે કહ્યુ તે કરે. 
મન મેલ નીધધરી, નારી સૌ નીસ્રરી; 
શત શત પ્રણામ કર્યા, સૂરજને સુંદરી. 
યછે સૌનાં અ'બર આપ્યાં,અખળાએ અગ ધર્યા'; 
જીએ! એનાં ચસ્ત્રિ એવાં, કહો ઝૈવાં દર્યા' 
(સાખી) 
અનેક ચરિત્ર છે એકનાં, કોઈ ન પામે પાર; 


ગોકુળમાં લીલા કરી, દિન બાવન, વરસ અગીઆર. 


વિવિધ વિઘનથી ઉગારીશાં, ત્રજ્જનને બદુવાર;ુ 
જે જે અસુર આંહિ આવીઆ, તેતે કચ નિશ્તાર. 





વિશ્રામ ૯ સો 


જ્મહા-અજુંનત * હતા, ત'દજીતા ચેકમાં; 
તેતો ઉદ્ધાર કર્ચ, ગયા સુર-સેકરમાં. 


, (કવિ પ્રીતમ કત 


નક 


૧૧ 


૧૨ 


૧૩૨ 


૧૪ 


૧૫ 


૧ 


સન્સ ગીતા] ૨૪૫ 


અઘાસુર અજગર પએવે!, છાનો છુપીને રહ્યો; 
સારગમાં સુખ વિકામી, સવને ગળી ગયો ! 
પછી શથ્ીદૃષ્ગે તેને, સારી શિક્ષા કરી, 
સુખે સ્વગ*લોક ગયે, નાવ્યો પાછે ક્રી. ડડ 
ખગાસુર આવી ખેડે, કહી કું તે મદને; 
જીવતા જળ પીવા ગયા, ગળ્યા ગેવિદને | ૪ 
ઉદરમાં અશિ ઊઠી, ફેમ રાખી રફે? 
ચાચ થડી ચીરી નાખ્યો, પડ્યો જૃથ્વી વિષે, પ 
વચ્છાસુર વૃષભ-રૂપે, આવ્યો કપટે કરી; 
તેના પ્ર સાહી પછાડ્યો, મૂઢ ગચે! મરી | દ 
એક સમે વ*છ ચગવે, જસુતા તીરમાં; 
ણાવે હરિ ભગત ઝરે, સૌ આહીરમા. છ 
એવે સમે અજ આવ્યા, અ તરીક્ષ ઊભા રહ્યા; 
ખાળ-ચેછ્ા નેઈ હરિની. મત વિન્મે થયા. ૮ 
વિરચીએ સન વિચાયુ, “વચ્છ હવડા હરુ'; 
ષછે પ્રભુતા જણાશે, હરે ખો!ટું' ખરુ.? હ 
માયાનો પડછે નાખી, ગોપ્ય કર્યાં ગૌ; 
આતુર થઈ જેવા આવ્યા, હરિતા સખા સૌ. ૧૦ 
“ખેમો! ત્રજખાળા સહુ એવુ બોલ્યા હરિ; 
મંડળીની જીગત આવી, ના આવે પાછી ફ્રી. 4૧ 
એમ કહી ચાપે ચાત્યા, ઢર ગૈડી ગ્રડી; 
ન્‍યુ ઘણું જુગતે કરી, વચ્છ દીઠા તાહિ. ૧૨ 


તળ 





૧, આવ્મો. 


ક્૪ૃ [કિ કૌતમ ડત 


જ્યારે વચ્છ નજરે નાવ્યાં, પ્રભુ પાછા ફર્યા; 


માયાપટ ઉપર નાખી, સખા સહું આવર્યા. ૧૩ 
પછે મનમાં વિચારી, પાછાં પેદા કર્યા; 
વચ્છ ને ગોવાળ સૌ, રષ તેવા ધર્યા, ૧૪ 
એમ ખટમાસ વીત્યા, પ્રા ભાળીઉં; 
ચત્રુજુજ ગોવાળ સૌ, એવું ન્યારે ન્યાળીઉ, ૧૫ 
અજ આવી પાયે પડયા, નેહે ન'દલાલને;- 
“ અમો સમથ નહિં, જેવા તમ ખ્યાલને. કૃદૃ 


અમો! અભિમાની એવા, તમને નવ લહ; 
હવે હરિ! ક્ષમા કરા, જે જે અપરાધ થયા. ૧૭ 
તમે તેઃ કરુણાસિધુ, કૃષા કીજે સુને; ” 
ફર જેડી વિનય કર્યો, બહુ ચતુરાનને, ૧૮ 
પછે પ્રભુ પ્રસન થયા, “સશય સૌ પરહરા; 
અજ નિજ ધામ જાએ, સુખે સૃષ્ટિ કરો.” યૂહ 
પછે ચુણુગાન કર્ઝું, રૂપ સ્દે પરી; 
ખ્રહ્યા ખ્રહ્ાગદન ગયા, ચિત્ત ચિ'ત્યા હરિ, ૨૦ 
એવા પુષ્ણુ કરુણાસિ'ધુ, અમા જે જાણીએ; 
કહા કેસ અવર ખીજુ, ચિત્તમાં આણીએ ? ૨૧ 
(સાખી 
ચિત્તવિત્ત ચું અમત, આપ્યુ સુખ અપાર; 
નિત્ય નૌતમ લીલા કરી; વ્રજમાં ન'હજુમાર. ૨૨ 
કમળ-નેણુ શ્રીકૃષ્યુજી, કોટિ-ફામ-છબી અ'ગ; 
વિસાર્યા કેમ વીસર્‌?, સૂઢચે લાગ્યો રગ! ૨૩ 


સરસ-ગીતા] ૨૪૭ 


વિશ્રામ 1૦ સો 
પછે તરજવાસી સૌ, ઇદ્દે--એઇછવ કરે; 


મનમાં સઘવાતણી, સહું શકા ધરે, ૧ 
ઘરડા ગોપ આવ્યા, ન'દને ખારણે; 
સહું સામત્રી લાવ્યા, પૂજાને કારણે. ર૨ 


મભુ નદ પાસે આન્યા, પૃછયુ ઘણું પ્રીતશું$- 
“જેની તમે પપૂજા કરો, આવી રૂડી રીતશું [” 
ન'દ કહે, “ઇદ્ર-કેરી, સૈ સેવા કરે; 
એના પ્રેર્યા પર્જન્ય આવે, સુખે સુરભી ચરે, ” ૪ 
પછે શ્રીકૃષ્ણ કહે, “સાંભળે તાતજી | 

સુરપતિ જ્યું કરે એમાં?, એ હરિને હાથજી ષ 
મદા સમીપ રહે, સકટ કાપશે; 


લ 


ગોવરધત-ઉચ્છવ કરે, ઇચ્છા-ફળ આપરે. '' દ 
શ્રજજને વાત માની, કૃષ્તર કહી તે ખરી; 
સહું ગિરિપાકે ગયા, ગ્રેમે પૂજ ફરી. ખછ્ઠ 
અન્નનો કૂટ કર્યો, સહુ રિદ્ર આણીને; 
પવતે રૂપ પ્રકાશ્યુ, જીવણુ જાણીને. ૮ 
ઉપર સ્વરૂપ થયું, અઇ-ભુજા-તણું; 
શ્રજજ્ને દર્શન કયુ”, સુખ પામ્યા ઘણુ. હ 
સહસ ભુજ સાથે કાહત્રા, આરોાગ્યા અન્નને; 
પછે પ્રસ'દ આપ્યો, સહું ત્રજજનતે, , ૧૦ 


ગિરિ પૂછી ઘેર વળ્યાં, ઉલટ તિ ઘશે; 
સુરપતિએ વાત જણી, “ઓચ્છવ ભાગ્યો આપણે.” ૧૧ 


૧. મેતા. 





૨૪૮ [ કવિ પ્રાતમ કૃવ 


ખાદ્‌ ત્યાંહાં મેઘ ખોલાવી, ઈ્રે આજ્ઞા ફરી; 
“જાએ જળવૃષ્ટિ કરા, તરજ પર આદરી!” ૧૨ 
ગગને ઘટા થઇ, ઘને કરી ગજ ના; 
વ્યાકુળ લેક થયા, સહું કોઈ ત્રજનાર ૧૩ 
સ્તી સમાન પડે, બિ'દુ મોટાં બહુ, 
ધાઈ પ્રભુ-પાસે આવ્યા, ત્રજવામી સહુ- ૧૪ 
“ઝા તે હરિ! થું થયાં, જે ઇદ્ર કોપ્યો સટી ? 
અતિ ઘણી વૃષ્ટિ થાય, જળનો પાર નહી!” ૧૫ 
ગાયનાં વચન સુણી, વળતાં વા'લે! વદે; 
“એતૃ અભિમાન ઉતારુ'', એવું ધાર્યુ રુદે. ૧૬૬ 
“ચાલો! મિરિપામે જઇએ; આપણને રાખરે; 
આપણે ઇષ્ટ એ છે, દર્શન દાખરે.? ૧૭ 
એમ કહી પ્રભુ પૃઠે, પ્રાણી મૌ પરવર્યા; 
“આવે ગિરિ ઊંચા દીજે,? એવું હે૨િ ઊચર્યા. ૧૮ 
એમ કહી કર અડાડચે।,, પર્વત સુષ્પ થયે; 


થોારાસી કોસ વજ, સહુ ઢાકી રહ્યો. ૧૯ 
ગોપી ગૌ ગોવાળ સૌ, સુખે લીલા કરે; 
મવ્હારસા ગોરલી વાગે, ગામે ઊંચે સ્વરે. ૨૦ 
તેમ થતિ વૃષ્ટિ કરી, સાત દહાડા સહી; 
પાણી પાશેર ન રીએે, આચ લાગી નહી! ર્ય 


પજ*ન્ય પીડા પામ્યા, પાછા ગગને ગયા; 
સમાચાર સુરપતિને, સૌ માંડી કહ્યા. ૨૨ 
મઘવાએ મન વિચારું”, અન્યાય ખડું કર્ચો; 
ચે તો ડુભાવ્યા હુરિ અણુઘટતુ' આચર્યો. ૨૩ 


કહ 


પતા ] 


હવે હુરિ-ચિર્સે જાઉ', કારજ સારરે; 


જ્‌. 


કર્યો હોય કે।ટિ ગુન્ડા, દોષ નીવારરે. 


પછે કામડુગા કેડે, ઈંદ્ર ત્યાં આવીએ; 


પ્રભુને પાયે પડચો, ગદ ગદ કઠે થચેા 
પૂજા ખડું પેરે કીધી, પ્રભુને જાણીને; 
સુરપતે ચરણુ ધોયા, ગ'ગાદક આણીને. 
“અમો પ્રલુ! પ્રીછયું' નહિ, પ્રગટ રૂપ તમ તણું; 
માહારી મરજાદ ગઈ,” લજજા પાસ્થે ઘણું. 
ઇદ્રે ખહુ સ્તવન કયુ”, ત્યારે રીઝયા હરિ; 
મસ્તફે હાથ મૃકચે(, કૃષ્સે કરુણા કરી. 
ઇંદ્ર નિજ ભાવન ગયો, ધ્યાન રે ધરી; 
અમર આનદ પામ્યા, ઝુસુમ-વૃષ્ટિ કરી. 
સઘવાતુ' માંન મોડયુ', બધન કાપીયુ 
ત્રજ આન'દ વધાર્યો, અતિ સુખ આપીયચુ- 
(સાખી » 
સુખ આપ્યુ ત્રજસાથને, નાથ દયાનિષિ જેષક; 
ગિરિવિરધર હરિ સુગટપર, વસે! રુદેમાં તેક. 
મહા મનોહર રસિકવર, નાગર પન'દકિશેાર; 
ગ્રેમ-સનેહી શામળે।, ત્રજ-વતિતા ચિત્તચે।ર- 





વિશ્રામ પ૧ સો 
ઉદ્ધવ! હરિ એક સસે, રમે ગેડી-દડો; 
પોતાની ઈશ્છાએ કરી, જઈ જસુતાં પડયે।. 


૧૪૬ 


૨૪ 


સ્જમ 


૨૬ 


૨૪ 


૨૯ 


૩૦ 


૩ય્‌ 


૩૨ 





૧. નવલ કિશ[ર. 


૨૫૦ | કવિ પ્રીતમ કત 


કાલિદ્રિસા આરે એવા, દેખી સૌ કે ડરે; 


માંહે-થષ્ટી ઝેર-તણી, જ્વાળા બહુ નીસરે. ર 
નેઈ ને કદ'ભ-કેરે, પદોડી કુમે ચઢયા; 
નીર્‌ ગ'ભીર ગાજે, પ્રભુ તેમાં પડયા! ૩ 
ત્રજ્મા વાત એવી શ્રવભે સાંભળી; 
માનુની માહા દુઃખ પામી, સહું ધરણી ઢળી! દ? 
જ્યેોદ્ટા નદજી ચે, કલ્પાંત ખુ કરી; 
શુદ્ધખુદ્ધ ચારીર-કેરી, સવે વીસરી. પ્‌ 
તારુણી ઢોળે મળી, આવી તે "ઘાટમાં; 
શાખળાદ સ્ટન કરે, અતિ ઊચાટમાં. દ્ર 
ગૌ ગોપી ગોવાળ સૌએ, અન્નજળ પરહર્યા'; 
“તન-ત્યાગ કરીશુ',' એહેવાં પ્રણુ આદર્યા. છ 
પછી પાતાઇળ-માંહે, વાહાલે વાઈ વાંસળી; 
સૌને શાતા થઈ, પીડા ત્યારે 2ળી. ૮ 


નટવર નાગતે જીતી, “ઉપરે આવીઆ; 
કાળીને કર ગ્રડો, '"ખારણે લાવીઆ. ૯ 
જગમુનાં--તણે તટે, પતન્નગને પાથર્યો; 
ઉપર આનદ માંહે, તાંડવનૃત કર્યો. ૧૦ 
પદને સપર કરી, વિખ અવે" ગયુ; 


અતર-નેત્ર ખોલ્યાં, સાન ઘટમાં થયુ- ૧૧ 
“ અહે મહાભાગ્ય મારુ સખે કરી શ્રું કહું ? 
પટ્ટ તો ઘણં પતિત પ્રાણી, મહિમા નવ લડું.” ૧૨. 





૧. ધાઈ. ૨. ઘટમાં. ૩. મારણ. ૪. છેપર. ૫. હુ” તો. 


સરમ-ગીતા ] જ્પયૃ 


તેણે ત્યા સ્તવન કયું”, બહું પ્રીતે કરી; 
જથારથ જાણી લીધા, જેવા હુતા હરિ. ૧૩ 
મિધુ-સુતા ઞૅવે જેને, ઉર ૫૨ કેઈ ને; 
તે તો ક્ષણુ એક ન મૂકે, શ્યામ મનેહીને?. ૧૪ 
એવા પ્ષટ કોમળ કહીએ, મારે સુલ્તક ધર્યો; 
જેને સુનિ ધ્યાનમાં ધ્યાયે, અતિ ભાવે ભર્યો.” ૧૫ 
એવી ખહદું સ્તુતિ કરી, રીઝયા રુદિચે હરિ, 
તેને અભેદાન આપ્યુ, ખહું કરણના કરી, ૧૬ 
પછી તેને આત્તા ભાપી, સુખે એવુ ભણે; 
“હવે જા જમના--થકી, બેટ સાગર-તણે. ૧૪ 
ગરુડનતો ભ્રય નિવાર્યો, જ ડવે નહિ નડે;” 
નાગને નિર્લ્ય કચૌ, ચરણુ-પ્રતાપ-વડે., ૧૮ 
પછી પરિવાર લેઈ; પન્નગ તે પરવર્યો, 
જમના-જછા નિમળ કયું, ત્યાથી નાગ નીસર્ષો,, ૧૯ 
પ્રાણી આન'દ પાસ્યા, નીરખ્યા નાથને; 
આવી હરિ ભાવે ભેટયા, સૌ શ્ર-સાથને. ૨૦ 
અતિ-મળ અકલ એવા, હરિ હર દેવશા; 
કહો કેમ ગાડે બીજા 7 અવર ઉપાય કશા? ૨૧ 
(ગાખી 
અવર ના ગે।ઠે ચિત્તમા, જે કરો ફે!ટિ ઉપાય; 
છૃદ્યકમગમાં રમી રહ્યો, સદા રસિકવરરાય. ર૨૨ 
ન'દ-નદનશુ' સેઠ અતિ, નિમેષ ન વિસરે તેહ, 
નેન-ચકેર-ગત સુરી, ચદ ચતુરવતૂ એહ ૨૩ 








૧ પૃદડમત 


૨૫૨ [કવિ પ્રીતમ કૃત 


વિશ્રામ ૬૨ મો 
* ઉદ્ધવજી! ચિત્ત અમારુ, એણે ચોરયું” સહિ; 
એના સ્વરૂપ વિનતા, બીજુ ગોઠે નહિ. જૃ 
એક મચે સુરભી જેવા, નદી નીસર્યા; 


રમીએ રુદન ક્યું, પૃડેથી પરવર્યા. ૨ 
આનદે કુજમા આવ્યા, શેભા દીસે ઘણી; 
તાહા બ્રખુભાણુસુતા, આવ્યા એ વન ભણી. ક 
નરૃજછી પાચે ટીકા, કુવર કેડામણેા; 
અગ રગ અન'ગ છખી, ચાગર રેોાભા-તણે, જ 


રમબગ રીંઝી યહ્યા, અન્યો! અન્ચે ન્નેઈ ને; 
રૃપ ગુણુ લક્ષણુ સુરણુ, રહયા મન મોછીને. પ 
એવે થઈ અબ્રધટા, ચમકે દાંમની; 
નદજીએ પામે બેોલલાવી, ભાવે કરી ભામની. 
“લાડલી! જાએ તમે, લાલને લેઇને; 
અમારે ભાવન સોષેો, શ્યામ ઞનેહીને. છ 
તમસુત તેડી જાઉ, આન'દસું અમો; 
સશય તમે શીદ કરે ?, સુખે જાએ! તમે. 7 ૮ 
હશ્તિ હાથ ગ્રહી, હીંડી ગજગામિની) 
મનમાં ભાવ ધર્ચૌ, ભેટયાને! ભામની. ૯ 
અલૌકિક કુ'જ આવી, વન ફૂલી રહ્યુ 
ત્રભુએ રૂપ પ્રકાશ્યુ, પ્રેમે પોતાતણુ, ૧૦ 
અખતા આનદ પામી, જઈ ચરણે નમી, 
સતોર્થ મનમાં થયા, ગામા સુખમાં રમી. ૧૧ 


-૧ 





૧ ફયા તર તે ઘણુ ૨ ગમા, 


સરસ-ગીતા ] 


એવી લીલા અકળ એની, તારૂણીએ એ લહો, 
સુર "સર્જ જે જે ખોલે, સુષ્પવૃષ્ટિ થઈ. 
એવું સુખ અમને આપ્યું, કાહે કેોહેને હરે; ? 
તેતે હરિ જોઈશું ન્‍્યારે, સુખ *શાતા થશે. 
1સાખી) 
સુખશાતા ત્યારે થશે, જ્યારે જેઈશ્ું નાથ; 
અમે સૌ સૂતાં કરુ, પ્રાણ પ્રભુની સાથ. 
ઉદ્ધવ] એમ *નન્તણુશેો,કેમ જીવે જીવતી એહ? 
આનાની આમે કરી, રહ્યા હમારા દેહ, 





વિશ્રામ ય૩ મો 
એનાં માળચરિત્ર, “બહું, “સહું ચતુરા લહે; 
ખીજ એને “અકળ? કહી, સૌ મોટા કહે. 
શ્રજ વિચિત્ર લીલા, જીવનજીએ કરી; 
તે તો અમો! અખળા જાણુ, રહ્યાં રુદચે ધરી. 
નિત્ય નિત્ય નવલ નેહે, આંગણીએ આંવતા; 
મનોહર મોરલી વાતા, ભીતર ભાવતા, 
સધ્યાસસે સાદ દેતાં, સુરભી પ'દોહીને; 
વહાણામાં વાટ નેતાં, વલેણાં વલે!ઇને. 
સાકર માંખણુ રાખી, આરેગવા આપતાં; 
સાસુડી નણુદી આદે, મૌ સતતાપતાં. 
દુરીજત લેઇ લવે, સહું ત્તે સાંખતાં; 
મનમાં સમજી રહેતાં, સુખે નવ ભાખતાં. 


૧, રાબ્દ, ૨. ત્યારે ૩-૪. તમે ૫, સહૃ ૬. રાહતે 


કપડુ 


૧૨ 


૧૩ 


૧૪ 


૧૫ 


«33 


રપ [ કવિ પ્રીતમ કૃત 


શકી વેથવાને મિશે, વેગે વનમાં જતાં; 


વહાલાનું વદન તેવા, મન વ્યાકુળ થતા. છઠ 
દધિતૃ દાંભુ લેવા, મારગ રાકતા; 
રસની ગડ રચે, વહાલે! ત્રજ ચોપિતા ? દ્ર 
ગોપીનૃ ગોરમ પીવા, પરપંચ આદરે; 
માતુનીત મુખ નેવા, ઘુંઘટ પરો કરે. ઝુ 


“ર્‌ તારી સુરત ચારી, મટી મીઠું હરો; 
ચમતે આપશ્રો નત્યારે, કારજ ત્યારે થશે ” ૧૦ 
કોતે કઠ હાર આરીપે, કુસુમકેરા કરી; 
નયણાં કયાક્ષે કરી, તત મન લે હરી. ૧૧ 
પછે નાર પ્રમન_ થઈ, દૃધિ પાય પ્રીતસું; 
હાસ્યવિનાોદ થાયે, એવા રનમ-રીતઝુ ૧૨ 
અમને લાડ લડાવ્યાં, આનદના એઓઘમાં; 
જ્હા મન કેમ માને, તમારા નેગમાં ? ૧૩ 
(સાખી) 
જેગ જુગમત નેગી કરે, જેણુ મત વશ થાય; 
સનમોહનશું મળો રહ્યું, તેભે નેગ કર્યોકેમ નાયર ૧૪ 
અમે રૂપ નિશ્ષે કયું”, અર્ષ ન આવે ચિત્ત; 
દીઠુ' તે દિલમાં વસ્યુ, ચણુદીટે શી પ્રીત ? ૧૫ 





વિશ્રામ ૧૪ મા 
એક સમે ધૈન ચરાવે, કૃષ્ણુ ગલ બ્રાતછ; 
જમનાતીર આવ્યા, સખા નટુ સાથજી. જ્‌ 
૧. પાને ૨. પનીજે. 





સરસ-ગીતા ] ૨પધ 


તરુતણી શીતળ છાંયા, સુંદર સોહામણી; 


કુષ્ણુ ખળદેવ ખેઠા, તટ જમનાંતણી. ર્‌ 
હરિ સુખ ઉચર્યા એવું, “ ભોજન, ઇચ્છા થઇ; 
મુનિના ચન્તમાંહીથી, અન્ન લાવો જઈ. ૩ 


આપણું નામ લેજે, ઘણું અન્ન આપરો; 
તમારુ' વચન તે તે, થીર કરી થાપશે. ” ૪ 
એવી હરિએ આત્ના ભાપી, મખા સૌ પરવર્યા; 


વેદ-ધુની વિપ્ર કરે, આવી ત્યાંહાં ઊચયોઃ- પ 
“અમતે અત્ત-સારુ) મોહને મોકલ્યા; 

કૃદણુ બળદેવ તે તો, તટમાં ઊભલા. ” દ 
સાંભળી સરવ પીજ્યા; “ અમને એ નહિ ગગે; 

તમે! તો 24૨ જતિ, આવ્યા કેમ આ સમે ? છ 
હજુ દ્વિજ જમ્યા નથી, કેમ ઢોળે મળી? 

તપને અન્ન કયાંથી ? «તએ પાછા વળી. ” ૮ 
વાડવનાં વચત સુણી, ગોપ પાછા વળ્યા; ” 
આવ્યા થ્ીપૃષ્ણુ ઇને. મન રીસે બળ્યા. ૯ 


શુપ્ણુ કહે, “રીસ શાની, ન્યારે જવું જાચવા ? 
સૌના શાષ્ટ સુણી, છુંદ્યામાં રાખવા. ૧૦ 
જાએ ત્રપીપત્ની પાસે, આપણુને ઓળખે; 
તેતો અન્ન આપચે સહી, નહિ રાખી શકે.” ૧૧ 
સખા એક ચોપે ચાલ્યો, જઈ મ'ભળાવીયુ; 
“કજીવણે જસનાંતીરે, અન્ન સગાવીયું:” શૂર 





૧ અ“? ૩2 ભર્યા ૩ વચન. 


૧૫૮ [કવિ પ્રીતમ કૃત 


શ્રેમે પાષાણુ ગળ્યા, પાણી થઇને વહ્યા; 


જગમ જડ રૃપે, સ્થાવર ચતન થયાં. જર 
એવી અલબેલે વહાલે, વાઈ «યારે વાંસળી; 
સુ'દરી શ્રવણે ગુણી, કટ તતની રળી. દ! 


ઊલટાં અગ ધર્યા, આભૃષણુ ભાંમની; 
ગત મત ભૃલી ગોપી, ગોકુળ ગાંમની. 


નકક 


અવળા અ'ખર એપ્લ્થા, ઊઠી ધાઈ ચૉંષમાં; 
મન તે જઈતે ખૂ'પ્યુ, સુંદર સ્વરપમાં. છ 
પતિ પરિવાર તજી, નારી સૌ નીસરી; 
સદન સાંસું ન નેચુ, કોઈએ પાછુ કરી. ૮ 
જુવતી જૂથ મળી, ધસમસ ધાય છે; 


નેપુર-ક'કણુ-કેરા, શખ્દધ્વનિ થાય છે. ૯ 
વૃ'દાવન વેગે આવી, સરવે સુંદરી; 
નટવર નાગર હરિ, નિહાળ્યા નેણાં લરી. ૧૦ 
સનગ્રુખ શીશ નાંમી, સૌ ઊભી ગ્હી; 
અખળા ગ્રત્યે એસ, વહાલે વાંણી ક્હીઃ-- ક્‌જૃ 


“કણો, જકૈમ અર્ધ નિસા, આવ્યાં "સુંદરી ? 
ભામની 1 ભાવન તજી, ધાયાં રું ચિત્ત ધરી ? ૧૨ 
નિજ પતિ પૃછરે «યારે, કહેશો શું કામની ? 
જુવતી 1 જામ જુગલ, વીતી ગઈ જામની. ૧૩ 
પતિત્રતા-ધરમ પાળે, પોતાનો પ્રેમદા; 
સારુ કહ્યુ' માંનની ! માંનો, સુખ થાશે સદા. ૧૪ 





૧, સદ સદરી 


સર્સ-ગીતા ] 


* 


લાજ મરશજદટ ત આંણી, તમો કાંઈ તારુણી; 
વેદમાં વાત ની'દી, પ્રીત પરતરતણી, ” 
વહાાલાનાં વચન એવાં, શ્રવતે સાંભળ્યાં; 
મનની ધીરજ ઢળી, સૌ ધરણી ' હળ્યા. 
ગદૃમદ ક'ઠે ગોપી, એવું સુખ ઉચરે; 
*યેધાયાં વચન ખાણે, પીડા પૂરી કરે. 
પડશે પ'ડ અમારા, પ્રાણુ નિશ્ષે જશે; 
રસીઓ ! રાસ રમાડો, સુખ ત્યારે થશે.” 
(સાખી) 
વચન સુણ્યાં વરજનારનાં, પ્રભુજી થયા પ્રસન્ત; 
“રાસ રમાડુ' રંગમાં, તમને જુવતી જત!” 
પાસે તેડી તારુણી, આપ્યું આદરમાન; 
૪,૫૨ મધુર ધરી મોરલી, ક્યું” *મછુરુ' ગાન. 





વિશ્રામ ૧૬ સો 
રમીએ રાસ રચ્યો, રમવા ર૨ ગમાં; 
વિધવિધ વુ ધર્યા, વ્રજવધૂ સ'ગમા. 
એવી અદ્ભુત વીલા, ૨ચી ભૂતળ વિષે; 
ઇડ આકાશ થ'ભ્યા, ચાલી તે નવ શફે. 
સખી સુખસાગર-માંહી, ઝીલ્લે રસમગ્ન થઈ; 
એવે અભિમાન આવ્યુ, અખળાને સહી. 
માતનુનીના મનમાં હતું, તે તો જાણ્યુ હરિ; 
અતર્ધ્ધાન થયા, સગે એક સુંદરી. 


રપ 


૧૫ 


ર૬ 


૧૪ 


૧૮ 


૧૯ 


૨૦ 





૨ સ્સમીલુ*. 


૨૬૦ [કવિ પ્રીતમ કૃત 


ગોપી સૌ વ્યાકુળ થઇ, ન દીઠા નાથને; 


અતિ ડુઃખ પ્રગટ્યું રુદે, સુંદરી-સાથને. પ 
ધાઈ કુમ વેલને પછે, “કૃષ્લુ દીઠા ક્ઠી'? 
મારા સમ, મન ખોલીને, બાલ સાચુ સહી. ” દ 


શ્રમદ્ટદા પાસે જઈ, પૂછે મૃગ સોરને; 
“કડો કહી ટીકા તમો, ન'દકિશેોરને ? છ 
ચતુરા ચ'%્ર પ્રત્યે, કહે, “ પૃછુ' તુને; 
હરિ કઈ દીઠડા હોય તે, તું દેખાડ સુને. ” દ્ર 
વિતતા વ્યાકુળ થઈ, સવે સુંદરી; 
વિધિતે ઘટે નહિં, ઘડી આવી કરી. ૯ 
જીવતીએ જેઈ કાઢ્યાં, પમલાં પભુ-તણાં; 
“આ જને સખી] ચેત એનાં, જાય છે ખેઉ જણાં. ૧૦ 
માનની તે માંન આવ્યું, હેજી *ધિક અમે; 
હુરિ-શું હાસ્ય કીધુ, મને તેડો તસે,” ૧૧ 
તારૃણીને તેડી ચાહયા, તરુવર આવીઉ'; 
ગ્રેમદાને સુષ્પ લેવા, એવું મન ભાવીઉ'. ૧૨ 
તરુવર ડાળ ચદ્યુ', તારુપમીએ તે પછી; 
ત્યાંડાં પલટકતી મેહેલી, હરિ ગયા ખજ્વી! ૧૩ 
રહી ત્યાં રુદન કરે, સનમાં લાજવી; 
અબળા સૌ ત્યાં આવી, ત્રેહ-દુઃખે દાઝતી. ૧૪ 
તરુવર ડાળ દીડી, અળળા એકલી; 
જુષતી ડુસવા લાગી, “પ્રીત હારી “ખરી1' વ્પ્‌ 





૧, રટલતી. 


સગ્સ-ગીત!] 


પછે ઊતારી તેહને, પીડા ત્યાહારે #ળી; 
જસુતા-તીર આવી, સૌ રોળે સળી. 
સળી ઉપાય રચ્યો, પ્રભુ સળ્યા-તણે।; 
મૌતે હરિ પ્રગટ થરો, સવરૂપ એતુ ખનો. 
એકે હરિ ભેખ ધર્યો, છખી ન'દલાલ-તણી; 
એક પૂતના થઈ આવી, તેને સિથ્યા હણી. 
એકે જસેદા થઈને, ખાંધ્યા હરિ સાહીને; 
થઈ એક જમલાઅરજીન, તાર્યા તેને પાઈ ને. 
એકે નટવર-સ્વર્પે, , ગિરિવર ધારીચેા; 
એકે સલ્લરૂપ લઈ, કસતે મારીચો. 
એવાં અપાર, ચરિત્ર, કર્યાં રસ-ર.તસું; 
એવું નઈ હકસ્િયા હરિ, પ્રમટયા પ્રીતસું. 
સુંદરી *જુખ પામી, જેઈ સુખ-ચને; 
લોચન પ્રકુસ્‍્લ-અબુજ, આપે આન'દને. 
વેણું ધરી અધર ઉપર, ફે।ટિ કળા કામની; 
પીત ૫2 અગ ધર્યા, દીસે ' ધન-દામની. 


7 


સુગઢ શીશ સોહે, સુંદર થ્વાભા ઘણી; ? 


કાને કુડળ ઝળકે. જે દે છખી તેષ્ઠ તણી. 
એવું સ્વરૂપ, સુંદર, ડુરિતું ગભિનયું; 
સુખ ખઠુ તે સમાતું, ડેમ જ્ચે વર્ણવ્યું ? 
ફૂરીતે રાસ ર૨ચ્ચો, પૂરણુ પ્રીતસું; 
અખળાની આશ પૂરી, એવી રસ-રીતસું. 
ચાચા રસ પ્રેમે પ્રીતે, વહાલે ત્રજતારીનેં; 
સાટે અમા સોહી રઘ, નદકુમારને. 


હી 


૧૬ 


૧૪ 


૧૮ 


૧૯ 


૨૧ 


૨૨ 


૨૩ 


૨૪ 


૨૫ 


૬૨ [કવિ પ્રૉતમ રૃત 


અમારે રમીએ વહાલે, વસી રૃરીએ રહ્યો; 
અમારા મનને! આશય, તે તે] તમને કહ્યો, ૨૮ 





(સાખી) 
ઉદ્ધવ ! આગય તસમ-તભે કહ્યો તમ પ્રત્મે તેહ; 
મનસા વાચા કર્સભા, ન'દન'દનશું નેહ. ૨૯ 
તે તે! જરા ન ઊતર, ચઢયે1 ચચડેલને। ૨ગ; 
નેણુ-માણુ શ્રીકૃષ્ણના; ભેદ્યા અગા અગ, ૩૦ 
વિશ્રામ ૧૭ મો 
“ઉદ્ધવ | એવા હુરિ, કહે કેસ વીસરે ? 
જીવન નયા વિના; પ્રાણુ તે! નીસરે ! વૃ 
વિજેગ ર્ાગતણી, પીડા ખહુ યાય છે, 
પ્રભુ-વિતા પલક તે તે, ક'ઈ જુગ જાય છ! ૨ 
ઉદ્ધવ 1 સગી તમારે, ડુઃખ દીધું ઘણુ; 
પહેલા અમે પ્રીછયુ નહિ, પ્રભ્રુનુ કોમળપણુ. ૩ 


ઘણી ઘણી ઘાત એભણે, અમ સાધે ફરી; 
હુવે મથુરા જઈને, બેઠા શિર છત્ર ધરી જ 


અમે ભાહીરડાં, એને મન ગમ્યાં નહિ; 
લાજતેો ગોકુળ આવ્યે, એવું ચિત્તમાં સહી. પ 
આહી કાળી કાબળી ઓઢી, $ુઃખ પામ્યા હશે; 
હેવે ₹હીર-વસ્ત્ર ધરી, ત્યાં સુખીયા થશે દ 
શામળીચો શીટ આવે?, રીસ રુદિયે હશે; 
વહાલાજીને ત્રજમા ખીજ્ઝુ', ફોણુ વહાલુ વસે $ ૭ 


૧. અમ ર, ચિત્ત તોગ્ગ ૩ નાવે ૪. હમ હેમતસન 





સરસ-ગીતા ] 


એનાં માત તાત માટે; તમોને મોકલ્યા; 
૧અસોને કોણ સંભારે) ગુણુ ભૂંડા-ભલા ? 
પહેલી ખહુ પ્રીત કરી, દ્વાર ન મૂકતા; 
હુવે તે હેત ઉતાયુ”, કરી નથી હૂકતા ! 
એવે એક આવ્યે! મધુકર, ચતુરાને ચરણે નસ્ચે[; 
સ્‍્તેનો તુચ્છકાર કર્ચો, “'અહ્યા ! શીદને ભમ્યો ? 
તારી વન-વેલ્ય સૂકી, મત વ્યાયુળ કરે; 
કાળા હોય કૂડે ભર્યા, તેના સંગ શું કરે ? 
કાળાના સ'ગ કર્યો, ડુઃખ પામ્યાં ઘણું; 
કાળાતુ વીખ વળે નહિ, કારણુ કાળાતણું.” 
અમને “અવધ કરી, કૃષ્ણુ મથુરાં ગય]; 
મનમાં મહેર તા'વી, દિન ઝાઝા થયા! 
ઉદ્ધવજી1 એટલી કહેશે, અમારી વિનતી; 
ઘણી ઘણી અરજ કરી, વળી અમારી વતી. 
તમારું રૂપ નવા, નેણુ તલસી રહ્યાં; 
જિભ્યાચે જશ ગાઇને, ઘણું ઘેલાં થયાં, 
શ્રવણુ સૂણુવા શખ્ટઢ, ઘણુ ઘણુ' ચાહ્ય છે; 
હસ્ત હુરિ-સેવા કરવા,.' અતિ અકળાય છે. 
તન મન તમને સૉષ્યું, રહ્યાં પ્રણુ રોપીને; 
હુરિ વિતા અવર ખીજીં, ગે નહિ ગોપીને] 
(સાખી) 
તમ વિના અવર ગમે નહિ, ગોપીને ગોવિંદ; 
ભાવ કરીને ભેઢીએ; ઉપજે અતિ આન'દ. 


૧૦ 


૧૧ 


૧૨ 


૧૩ 


૧૪ 


૧૫ 


૧૬ 


'૧૪ 


૧૮ 





૧, અમાસે. ૨. નારે. ૩. અળિ શાતે ભભો, ૪, વય 


ર્જ [કવિ પ્રાંતમ રૃત 


ગોર સુગટ મસ્તક ધર્યો, કુ'ડલ ઉર્‌ વનમાળા; 
અમને દર્શન હીજીયે, નટવર! રપ રસાળ કહ 





વિશ્રામ ૧૮ મા 
એક સમે રજની ઘણી, ન'દ નહાવા ગયા; 


વરણુતા જન હતા, તેત્‌ ૧પાય ગ્રહ્યા. વ્‌ 
કેડે શ્રીકૃષ્થુ ગયા, છોડાવવા તજને; 
વચ્છ ગ્રેમે પ્રીતે, પૃન્યા ગોવિ'દને. ૨ 


નદે તે નજરે રીઠુ હવે પૂજી હરિ; 
“સુત્ર તોહે, પ્રભુ એ તે!,? વાત નિદ્રે કરી. ૩ 
ચતાહા પછી ઊઠયા જ્યારે, ખારણે આવીઆ; 
સહુને માયા પ્રેરી, ભાવ ભૂથી ગયા! ૪ 
એવા અપાર ચમ્ત્રિ, અમોએ દીઠા સહી, 


માટે પ્રીત અચળ એ-જુ, ટ ળી તે ટળે નહિ. ?” ષ્‌ 
ગોપીની પ્રેમ-કથા, ઉદ્ધવે ઞાભળો, 
જરા અભિમાન હતુ', તે તે ગયુ ટળી. દ્ર 
“અહો મહા-ભાગ્ય ગોપી ] પરમ કૃપા હરિ; 
ધન્ય પીંરજ તમારી, ગઞરવે સુંદરી. છ 
તારુણી ! ટેક તમારી, મરવેથી સાર છે; 
સુદર સરૂપ સાથે, ;નેહ નિરધાર છે. ૮ 
[ ઉદ્ધવ કહે] અબળા તમો, ઘણાં ગુણુવ'ત છે]; 
પ્રીતે પ્રવીણુ પૂરાં, સઉ સાવધાન છે. ૯ 





૧.ગાઢા. ૨. ત્યાડા થકી, 


મ-સન-ગીન્પ] 


પ્રેમ કટાક્ષ કરી, વશ કર્યા નાથને; 
સદા છે પ્રસન્ન હરિ, સૌ * તરજ-સાથને. 
કૃતારધ રૂપ થયે; ગોકુળ આવતે; 
અલૌકિક લાભ .હવો, તમ દશત થતે. 
વૃ'દાવન વૃક્ષવેલી, સ રસ-ર્ષ છે; 
કારણુ કોઈ ન નાણ, એ કૃષ્ણુ-સ્વરૂપ છે ! 
[ઉદ્ધવ કહે] આનજ્તા ચાંપો, મરવે સુંદરી ! 
સધુપુર જાવા માટે, મન ઈચ્છા ધરી. ” 
પછે ત્રજતાર વદે, “ ઉઠ્ટવજી ! આવને; 
એકવાર અલબેલાને, તેડીને લાવને. ” 
પછી ન'દજસોદાછીને, કર નડી કઘું; 
“હુવે &રિ મળવા માટે: મન ચ'ચળ શક્યુ.” 
પછે જસેદાજી બોહ્યાં, “ ઉદ્ધવ !" સાંભળો; 
બડ્ઠું દ્નિના દીઠા નથી, પ્મ'કર્ષણું શ્યામળો. 
માટે મન ઈચ્છા એવી, # કુવર કેવા હરે ? 
જીગલ સુત જેઈકું જ્યારે, સુખ શાતા થશે. 
એકવા૨ માટી ખાતાં, સુખમાં નિહાળીયું; 
ત્રણ ત્યાંહાં ભાવન દીડાં, અચરજ ભાળિચુ! 
દદ્ર રવિ ચદ્ર તારા, અજ ઉમિયા પતિ; 
તવખ'ડ સુખમાં નિહાળ્યા, એવી એની ગતિ !” 
પછે પ્રણામ કરી, ઉદ્ધવ ઊચરેઃ:-- 
“ તમારાં ભાગ્ય ભલાં, સૌ કીરતિ કરે, 


૧૧ 


૧ર્‌ 


૧૩ 


૧૪ 


૧૫ 


૧૬ 


૧ણ 


૧૮ 


૧૯ 





૧ ઝંદ્ર્‌. 


ર૬૬ [કવિ પ્રીતમ કૃત 


રહ્યો જસ જુગમાં કેલી, ચતુર્દશા લોકમાં; 

ભક્ત આનદ પામ્યા, પાપી પડ્યા શોકમાં. ૨૧ 
(સાખી) 

અસુર ડયા અતિ શોકમાં, સુખ પામ્યા સૌ સ'ત; 

પ્રગટ પૂરણુ ષ્રહ્દા એ, ભક્તવત્સલ ભગવ'ત. ૨૨ 


ભૂમિ-શા૨ ઊતારવા, ડુષ્ટ-તલે શિર ફાળ; 
સુખદાઈ ચદા સતને; પૃરણુ પ્રેમ દયાળ, ” સ્ક 





વિશ્રામ ૧૯ મે! 
ઉદ્ધવે આઝા સાગી, ઊઠયા આન'દસાં; 
જઇ નિજ રચે બેઠા, મન ગોવિ'માં, જૃ 
ઉદ્ધવને અખળા સડું, જકરગરી માગતી; 
* વહાલાજીને વિનય કરી, કહેને ઘણી વિનતી. ૨ 
વિવેષ્ઠી જ્ઞાની તમા, ઘણા શુણુવ'ત છો; 
તમારો મહિમા મોટો, રિરોસણિ સત છે. ૩ 
તમારાં દર્શત-થકી, ડુષ્કૃત સૌ ટળે; 
તમારી શુપા જેને, ઘૃષ્સુ તેને મળે. ” જ 
ઉદ્ધવ કહે, “ અબળા તમો, આન'દરૂપ છો; 





ત્રિલોકમાં તારુણી તમો, પરમ અતુષ છે. ” પ 
ત્રજ-૨જ ઉદ્ધવ વ'દે, ન'દે નિજ દેહને; 

ધન્ય ધન્ય કુમ વૈલી, કૃપા ઘણી એહને. દ 
ગોપીની ચરણુરેણુ, ઊડી લાગે અ'ગને; 

તેથ કૃતાર્થ કહીએ, પસ સત્સંગને, છ 
૨. કર આધિનતી. 


સગ્સ-ગીતા ] કડ 


ઉદ્ધવે શીશ તમાવ્યું, ગોકુળ ગાસતને; 


હુશિતિ રમણુ જાણી, નમ્યા તે ઠાપ્નને, ૮ 
પછી પોતે પ'થ પળ્યા, રૃરે રંગ છાય છે; 
વસુધા તજની નેતાં, આત'દ થાય છે. ૯ 


ઉદ્ધવજી ઉલટભયો, સકછુષુર ચવીઆ; 
જઈ હરિ ચરણે નસ્યા; ભીતર ભાવીઆ. ૧૦ 
ગોપીની પ્રેમકથા, નૌ માંડી કહી;-- 
“ધ્રન્ય ધન્ય જુવતીજન, રસમાં છકી રહી. ૧૧ 
જશ શ્રજ-જીવલી-કેરા, જિલ્યાએ શું ફહું ? 
મ'દમતિ મારી, માટે મહિમાં નવ લહું. ૧૨ 
એવી મુપા કરશે કયારે, જ્રુજપર ર નાથજી! 
અખ'ડ એક વૃત્તિ, સદ તમ સાથજી. ૧૨૩ 
કૃષ્શુ વિના નજરે ના'વે, એવી દશા એમની; 
શ્મોાવડ કેણુ કરે; શ્યામા રસ-પ્રેમની? ૧૪ 
(સાખી) 
સમોવડ ફોણુ કરે એની, એવી એ ત્રજની નાર; 
એક ટેક શ્રીકૃષ્ણ ન પ્રેમ પ્રીત અપાર, ૧૫ 
હરિવિયોગે શરીર સૂ;  સુછ થાયે પ્રભુ જેઈ 
ઉદ્ધવ કહે, “તેને નામા, રહ્યાંચિત્ત પ્રોઈ!” ૧૬ 





વિશ્રામ ૨૦ મેદ 
પછે શ્રીકૃષ્યુ કહે, “જ્થારથ જાણજે; 
ઉદ્ધવજી | વચન સારાં, સત્ય પ્રમાણુજે. જ્‌ 


“મારું નિજસ્વર્ષપ તે શે, જદા જરે) 
ત્રજ્જન વિહઠાર-લીક્ા, નિંય નવલી કરે. નર 


«ર 


ર [ કવિ પ્રીતમ કૃત 


વૃ'ાવવ અખડ ભૃમિ, અખ'ડ રાસ છે; 
અખ'ડ અખળા ગહછુ, અખડ વિલાગ છે. 
કશા સુખસાગર થોભા, તે વૃ'ાવનમાં; 
નિત નિત્ય પ્ખેલ કરુ, અધિક આન'દમાં. 
ગોપી મન માહરે-વિષે, ગે।પી-વિષે હુ રહ્યો; ” 
ઉદ્ધવની બ્રાંતિ ભાગી, ઉત્તર શ્રીકૃષ્ણે કહ્યો. 
એવી શ્રીકૃષ્ણુ લીલા, જે કે જન માભળે; 
અનન્ય ભક્તિ આવે, સશય સહું રળે. 
જયારે હુગ્ભિક્તિ આવે, પ્રગટે પ્રેમદશા; 
ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ કેવળ, તેને રુદીએ વશ્યા. 
વસે હરિ હિરદ્દે તેને, ગોપી-ગ'વાદથી; 
કર નેડી ગત્રીતમ કહે, ગુરુ-પ્રસાદથી, 
હુરિની અપાગ લીલા. અગમ અગાધ ગતિ; 
પીધાને પ્રેમ થશયેઇ ગુરુ-પ્રસાદથી. 
હરિ ગુરુ સત-તણી, ચ*શુભ-ફપાએ કરી; 
સ્તેહે સરસગીતા, આન દે ઉસ્‍્ચરી. 
ઠાકોર ઝુજવિષારી, પ્રઞિદ્ધ પ્રકાશ છે; 
સ'દેસર માહે સદા, આન'દ-વિલાસ છે. 
તેએત્તે ચરણે રહી, ફથા કહી પ્રીત્ય-શું; 
સાધુના સગ સળી, રંગાઈ રસ-રીત્ય-શું 
સ'વત અઢાર વિષે, વીશ્િ છે વિષ્ણુની; 
એકત્રીમે અમાડ સદરે, લીલા કહી કૃષ્ણુની. 





જૂ. કેલ ૨ શુભ. ભક્તિ પામે કરી. ૩. પાઈ. 


સગ્સ-ગીતા ] ૧૬્હ 
તૃતીયા ચ'દ્રવારૂ, કથા પૂરી થઈ 
ગ્રેમીને પ્રીય અતિ, ગીતા ગુથુ-રસમઈ. ૧૪ 
પત્તિતને પાવન કરે, એવા ગુણુ-ગ્રામ છે; 
યોપાઈ સેં ચાર ખટ, વીસ વીસરામ છે, ૧૫ 
શીખે ગાય સાંભળે ભાવે, લાગ્ય ખહુ તેહુના; 
તેને હરિ કરુણા કરે, ટળે દુ.ખ દેહનાં. ૧૬ 

(સાખી) 

હુરિ ગુણુ ગાતા હેતસું,; ઉધર્યા અધમ ચનેક; 
૧૩૬ીતમ પલક ન છાંડીએ, હરિકીત'તની ટેક. ૧ 
તિલક છાપ તુલમી અ'ગે, સુખે ગોવિંદ-ગુણુ ગાય; 
શ્રીતમ પ્રાણી પતિત હોયે, પ્રેમે પુનિત તેથાયય ૧૮ 





૧, કરે પ્રીતમ ના છાડીયે. 


સરક્ષ-ગીતા સ'પૃ્ણષ 


શક્ત-કવિ દયારામભાઈ કેત 
ગેમરસ-ગીતા 


પદ ૧લુ' 
(ગમ ગામથી) 


પ્રથમે હું પ્રણુસું શ્રીશુરુતા પાય જી; 
માગલ્ય-રૃષ શ્રી વહ્સ્‍ભરાય જી. ૧ 
શ્રીવિઠૂલ શ્રીગિરિધરલાલ જી; 


જેને સમરે થઇએ ન્યાહાલ જી. ૨ 

“અષ્ટ સખા'ને કરું પ્રણામ જી; 

“શ્રીકૃષ્ણુ-ગુણુયશ--કેરા ધામ છી. ૩ 

સુજ રદિયા સહું પૂરા વાસ જી, 

શુભમતિ ગતિ ત્યમ થાય પ્રકાશ જી. ૪ 
(હાળ) 


થાય પ્રકાશ તે! કરુ' વણત, ધેમ-રસ ગૌતા-તણું; 
શ્રજ વનિતા ઉદ્ધવ તણા, જેહુમાં ઉત્તર-પ્રતિઉત્તર ઘણું. પ 
એક સમે ઉદ્દેગી સરખા; અવલેકી ત્રજનાથને; 
પૃછીયુ ત્યાંડાં તે ચમે, ઉદ્ધવે નડી હાથનેઃ-- ૬ 
* મુહ, પ્રજુ1 અભિપ્રાય સેઇ ચિત્ત ઉદાસી સરખુ ચયુ રૈ 
જુપા કરી [નિજ દાસને, હોય કારણુ તે નઈ એ દછ્યુ”? ૭ 
શ્રીવિડૂલજી વદા વળતું, “21* કહં અફથિત કથા? 
થીગોકુલના ભડ્તને। સ્નેહ, વિસર્તે! નથી સજથા! «૮ 
લેક વેદની લાજ તજી, સુજ સાટ્ય દુઃખ સઘળું સદ્ય; 
યાતા પ્રભુ પ્રાણુ-વલ્લરભ, તેણે ઉદ્ધવ-શુ* કછ્યું.] «- 








. _શિ-શિલાપ્રેસ. ન-નારાયણુદાસ પા.શાહની પ્રત, ગો-ગાપાવ 
પાંદ શિવા પ્રત ગુ-ગુજગતી પ્રેસ નમદની પ્રત, 
૧. બૌરૃપ્સુ ચુણુ કેરા (શિ) (ન) 


્રેમગ્સ-ગીતા ] શ્ડ્વ 


પદ રજુ 
(રાગ રમત્રી)1 
“પ્રીત ત્યાંહાંની થું વદન વખાણું છ), 
ન ખતે ફહેથી, મન મારું જાણુ છ. ય્‌ 
શિવ ખ્રહ્માદિક નવ જીતાઉં છી; 
ડું' એમના ગુધુને' ગાઉં જી. ર્‌ 
ક્ષણુ વિસરે નહિ તજની કીડા જી; 
વ્યાપી રહી તે પ્રેમની પીડા જી. ૩ 
ભક્ત નથી કોઈ અન્થે એવા જી, 
જીત્યો અજિત હું, કરીને સેવા જી. ૪ 
(ઢાળ) 1 
સેવા-પ્રીતે વશ કર્યો ખહું, તે કહો, કેસ વીસરુ' ? 
અત્રહણી એહને1 ચથાશ નહી હું, કોટિ કલ્પે ફદું ખરુ, પ 
તે પણુ માહારે વિજેગે અતિ, દુઃખ ધરે છે તે લડુડ 
*ઝ'તરગ વિના એ પ્રેમની, વાત કેણ-થટી કહું? ૬ 
૨ઝતર'ગ તો એક છે! તમે, આંહાં રાખુ” કે કે શોકલુ, 
તોહે એમ સુતે ભાસે છે, તમે! વજ પધાર તો ભલુ | ૭ 
તમ વિના એ સદેશેો, કડો કોણ સગે કહાવીએ ? 
તમ-સસમાવડ અવર નહીં ફ।, આપ કહી જઈ આવીએ. ૮ 
ગુહ્મ ગોઠમાં તમ વિના, ફોઈ અવરતનું કારજ નથી; 
દયાના પ્રભુ પ્રાણુવલ્લલ્રે, વચન એસ કહ્યાં કથી, ૯ 








૧ એ જેનાજી (ગા) ૨. વાસ (ગે!) ૩. અ'તશત (ન) 
૪. «યા મોકલું”. (ન) 


ફડ [ &વિ દયાચમ કૃ 


પદ રજુ” 


(રાશ રમતા) 

“તદ જરેપદા આદે અરીષ જી, 

તેહને કરી આવે! ચોગ-ઉપદેશ જી. 

આધ્યાત્મિક બ્રહ્મ ઞાન બતાવે છી; 

ત્રજવામીના શેક શમાવો જી. 

મોરરસુગટ નિજ કુ'ડળ સ'ગે જી, 

પીત વગન "સું આબ્રણુ અગે જી. 

પ્રભુએ પહેરાવ્યાં આનદ આંભી છ; 

નિજ રથ આપ્યો નિજ જન જા'ણી ૬૭. 

. (ઢાળ) 

જાણી નિજજન સજ દીધો, મોકલવા નિજ શજ ભણી; 
રથ-આરેોહણુ કીધુ' ઉદ્ધવે, આત્તા માગી પ્રભુ-તણી 
ચધાર્યા ધરી મોદ મનમાં, સાંજ સમે પોહેોત્યા જઈ 
જ્યાંહાં ત્યાંહાં સદન સદન ગ્રત્યે, ગો-દોહનની રોણભા થઈ. 
નામ લઈ લઈ વચ્છ ગૌનાં, ગ્વાલ બોલાવે ત્યાંહાં; 
વેણુનાદ વિશાળ વાજે, મનોહર સુખ એ ઘોષમાંહાં. 
જોતાં નેતાં આવીયું એસ, નદરાયનું આંગણું; 
નિરખી રથ ન'દયશે।દા, ધાઈ ગ્યાવિયાં, હરખ્યાં ઘણું. 
રૂપ રથ, રસિયા-સદશ નઈ, જુગલ મે!હ પાંમી મતિ; 
દયાના પ્રભુ પ્રાણુવત્લભને, મળવા આતુર છે અતિ. 





૧. મે, (ગા) 





૫ 
નને 


ન્વ 


હી 


ક 


જા 





કૈમગ્સ-ગીતા ] ૨૮ 


પટ ૪ થુ' 
(રામ ગમગ્રી) 


જાણ્યુ જે આવ્યાં જુગજીવનજી, 
આવ્યાં સમીપે દીઠ વદનજી, 
ઔઓલખ્યા ઉઠ્વવ હરિના જે દાસજી, 
ખાશે થયાં પ્રમજ્ન ને અ'તર ઉદાસજી. 
મળીયાં ઉદ્ધવને યગોાદા ન'દરાયજી, 
ઉદ્ધત ઉભ્યને લાગ્યા પાયજી. 
કર થ્રહ્ઠી લવ્યાં મધ્ય મદનજી, 
આમત આપીને કયું પૂજ્નછી. 
(ઢાળ) 

પૂજન કરી ચરણે નમ્યાં, ભાજન કરાવ્યાં ભાવતાં; 
બોત્યાં સુખ થયુ, ને થરો આજ, ઉદ્ધવજી ! તમે આવતાં, 
વાતે! કરીશું વાહાલાજીની, હલી મલી સુખડુઃખ-તણી; 
ક્રાની આગળ કહિચે જઈ ને ?, એકી થઈ છે ઘણી. 
કહે, ઉદ્ધવ ! કુશળ છે એ, ભ્રાત ખે હળધર હરિ ? 
કહો, કયારે આવશે ?, ક'ઈ વાત આવ્યાની કરી ? 
કેહે છે જે કૃષ્યુ કસ સાર્થ, સાંભળી સુખ પામીયાં; 
ખ'ધન છુટયા રદૈવક્ી વસુદેવનાં, દુખ સરવે વામીયાં. 
આજ એક ગોકુલ વિતા, આન'દ આપે જકતને; 
દયાના પ્રભુ પ્રાથુવલ્લભ, પી પ્રેમી ભક્તને ! 


લ 


પ 


છુ 


ત્ર 


હૂ 





૧, બહાર. (શિ) 
મી. ક 


૭૪ 


સમાય નહી' દુઃખ ઉર વિષે, દ'પતી અતિ વ્યાકુળ થયાં; 


[કવિ દયારામ કૃત 


પદ પમ 
(રાત્ર રામમ્ા) 


મધુપુરમાં સહુને થયુ સુખજી; 
ભાગ્યે પઅમારે, અમને ડુઃખછ! 
માત પિતાની ભાગી ભૃખછી; 
ડુર્લ્ભ થયુ અમારે એડનું સૃખજી! 
મ્ક્હાન-કુવરે અમને વાહાયાંછી,” 
એમ કહેતામા નેત્ર ભરાયાંજી. 
હદે રૂંધાયુ, નવ બૉોલાયજી, 
વિચોાગનૃં દુઃખ ખજુ ઉર ન સમાયજી. 


(હાળ) 


એહવું અવલોકીને ઉદ્ધવે, વચન સુખદાયક કહ્યાંઃ-- 


“સાંભળે, શ્રીકૃષ્શે તમને, કહાવ્યું છે તે કહું હવાં; 
તમે। સરખાં #હિત કારણુ નથી, વિશ્વસાં થયાં " ન થયાં. 
ફહ્ાવ્યા છે પ્રણામ તમને, ઘષ કરી ઘનશ્યામલે; 
થે!ડા દિવસમાં આવીશું; નથી ગોઠતું તમો વણ-મળ્યે. 
જે દિવસના ગયા સથુરા;, ચવરજ વિના નથી ભાવતું; 
માત | તમ વિણુ કહાન” કહીને,મને નથી કોઇ બોલ્માવતું ! 
ક્ષણ ક્ષણુ સુખ સાંભરે, મા! લાડ પાખ્યાં તમો અતિ; 
દયાના પ્રભુ પ્રાણુવલ્લલે, કહાવ્યુ તમને, યશેામતિ! હ 





ન્ન 


છ 


દ 





જ. હુમાર્સ શિ) ક કય. ૩ તે. ૪ શિલા ખેસ માં ૪ ને ૩છી છે. 
ર. તે * હિતકર ૩, વ્રજ બીન અન્ન નથી ભાવતું, (શિ) 


પ્રેમઃસ-ગીતા ) શ્૭્પ ી 
પટ્ટ ડુ 
(ગત્ર ગમશ્રાં) 
“જકહ્રુ" છે તમોને, યુયોઈ ન'દરાયજી ! 


રૂડી રાખજે ધોળી ધુમર ગાયજી. વૃ 
તમો પ્રતિપાલણ કયુ” ઘણું હમારૃજી, 
ક્ષણુ વિસરે નહી હેત તમાડુજી ૨ 
[ઉદ્ધવજી કહે] સુણે મારી વાતજી, 
જ્ઞાગ્ય તમારું વધુ વિખ્યાતજી ફ 


સુત્ર તમારા કહાવ્યા પરષ્રહ્માજી, 
જેતિ' “ેતિ' કહે જેને નિગમજી, જ 
(ઢાળ) 

નિગમ “નેતિ નેતિ” કહે જેને,શિવ બ્રહ્મા રંગતિ નવ કળે; 
શેષ નિશદિન ગાય ગુણ, ખાળ્યે ન શુનિજનને મળે. પ 
જેસે સરજ્યુ આ વિશ્વ સઘળુ, પાળીતે સ'હારરો; 
રહા વ્યાપી પૂર્ણ સઘળે, જયાહાં જેરી યાંહાં હશે ૬ 
સ્થાવર જંગમ જુએ, કે। સ્થળ એ વિના ખાલી નથી; 
ભાળે નિજ ઘટમાં એ રન્યાપ્યે, અંતર્યામી સજથી, છ 
તે-થકી સુત-ભાવ છાંડો, જાણા ઈશ્વર એહ છે, 
ભાગ્ય મોટું માનને જે, તે સુરુષથી_ સ્નેહ છે. ૮ 
મજ સાધન ફૂળ્યાં તેહને, વડાલા હરિ જેને થયા; 
દયાના પ્રભુ પ્રાણવલ્લભ, તેહની તમ પર ખડું *મયા. ૯ 


૧,તે [શિ) ર સાગતીકળે. (ગોળ 2, વ્યાપન(ત) ૪. દયા, [ગે 





કપિ દવારામ રૃત 


પદ ૭ ખુ 
(રાગ નામપ્રાં) 


માશવ્યા ઉઠ્ઠવ-કેરા વચતજી, 
તેથી પઇહાતુ ન માન્યુ મનજી ૧ 
આદ્રરય-સરખુ' અમને લાગ્નેજી, 
પષષ્રછ્ા સુભ્ીને સન ના ઉલ્લાસેજી. 
ખોલ્યા ઉઠ્વવ-2ું વાયક વળતાછી, 
સુત્ર-વિચાગે અ'તર ખઇાતાંછી. ન 
સાંભળે, હરિજન ! તમને શું ટહિયેજી ? 
પરમેશ્વર એને અમો! ક્યમ કરી લહીએજી ? ૪ 
(ઢાળ) દુ 
લહીએ ક્યમ પરષ્રછ્ એને? સાક્ષી મન પૃરે નરહ; 
ચરિત્ર ઈહાંના સાભળો, એમ ઈશ્ચિરે ડ્ીધાં ૨કયહી'? ષ 
એક સમે પયપાન કરવા, આવ્યો હરિ આન'દ-ભર્ચો; 
રખી મારા અરીસો, થઈ ઉદાગમી, પાછે કૂચે, ૬ 
દીડું એણે એહનુ પ્રતિળિખ, સુજ *ઉરની આરસી; 
રીસામૈ। તં માટ્્ર માહત, *ગ્રુગ્યમા ખાદી કશી ? ૭ 
“ના, ના, નહિ પાડું હવાં, તુજ પાસ ખીન્ને બાળ છે,” 
એવે ભેળે પુત્ર માહારો, ઉદ્ધવ! એ ગોપાળ છે « 
પરમેશ્યર એમ કયમ કરે ?, ઉદ્ધવ વિચારે અ તરે; 
દયાના પ્રભુ પ્રાણુવ્લભ-ની છું માતા છુ' ખરે! ૯ 


નહ 








૩3 


૧ તેમતુ (શિ ૬ યોનુ” ન] ર સહી શિ) અહી કહી (નત) 
ઉપર (શિ) (ગો)૪ મુગ્ધમાં હવા (ન) પ દ્યયાના પ્રભુ પ્રાણુ- 


વલ્લભ, ત હેય ઈશ્રગ્, એ ભ્રાત રૈ. 


ગ્રેમગ્સ-ગીતા ] ર5૭ 
પદ ૮ ઝુ” 
(ગગ રમત્રીં) 


“સાંભળો, ઉદ્ધવ પૂરણુ પવિત્રજી; 
પત્ર માહરાનાં પરમ ચરિત્રજી, ૧ 
એ જ્યારે હુંતો ભતિશે અલેહેતોજી, 
ઘૅલા બર્લા વાયક ત્રુને અડું કહેત્તાછી. ૬ 
“માડી! મારી વડું કયાંહાં 9, ગ્રુજને દેખાડો,” 
એહવી એહવી વાતોએ, એ લેતો 'આડોજી, ૩ 
વહતાં માંન્નર દેખી, આવતે દોરટેજી, 
ભય પાંમી ઘણું, વળગતેો કેટેજી, ૪ 
(ઢાળ) 
કોટે વળગતો કુવર માહારો, છોડવ્યો છટે તહી'; 
એ સુત માહારે કયાંડાં ગયે! ?, ઓ રૈવ | હું જાઉ' કયહી'? ૫ 
સ્કારિક-મણિના સ્થ' લમાં, પ્તિખિ' બ પોતાનું નિરખતે[; 
તેડની સંગે રમવા માટે, હૈયામાં ઘણું હરખત્તે. ૬ 


માખણુ તેહને આપે હડ કરી, વળગી થભ હેઠુ' પડે; 
“જ મા | આ ખાતે નથી, શા માટ ?? તે સાટે રડે. છ 
એક વાર દઘિતું પાત્ર ભાજ્યુ, વાંક ચએ એથી થયે; 
તે માટે ખાંધ્યા ઊખળે, રક થઈ બેસી રહ્યો]! ૮ 


તે સુખ એહનુ સાંભરે, રોસ રોમ તન માહારુ' બળે; 
દયાના પ્રભુ પ્રાણુવ લભ, મળે તે! બળતરા ટળે, “હ 








૧. આડો છી. (શિ) ૨. એનો. ફશે) [ગા ૩. અનુળળે. (રિ) 


પ્રેમગ્સ-ગીતા ] ૨્ડ્ક 


પદ ૧૦ મુ 
(રાત્ર રામમ્રી) 


એવા એવા અખક્ષા વિચાર વિચ્ચાર્યાજી; 
એટલે તો સ્નાન કરી ઉદ્ધવ પધાર્યાજી. 


દૂર-થકી દીડા શ્રીહરિના જનજી, 
કાતિ કરૃણા-મય પ્રસજ્ઞન વદનછી. 


ટૃભ-રહિત, “દગ રહિત્-વિકારજી; 
શ્રેમદાએ પરખ્યા, કો! ભગવદી સારજી. 
એટલે તે! ઉદ્ધત આવીને નમિથાજી; 
“હરિ! સ્મરણુ પકરતાં, ગોપીને ગમિયાજી. 
(ઢાળ) 
બ્રમ્યા ગેપ્પીને ઉદ્ધકજી, ભગવી જાણીએ જાજિયા, 
કર જેડી ઉદ્ધવે કહ્યું: “ અમો! મધુગ્રરથ્રી આવીયા, 
શ્રીદૃષ્યે સુજને મોકલ્ત્રો, તમે! પાસે સત્ય કહું છુ' કથી; 
તિશદિત પ્રભુની પાસે રહુંછુ, ઝુજથી ક'ઈ અ'તર નથી, 
કાંઈ સ'દેશે। પણુ કહાવ્યો છે, સહું એકાંતે બેસે! કું, 
પ્રભુ-કહ્યા પ્રમાણે કરું અસા, આગા આધીનને રહું. ” 
સુશુતામાં સવે પ્રસન્ન થઈ, એકાંત સ્ત્રળમાં આવીએ; 
પ્રાણુપતિતા પ્રિય નણીને, ઉદ્ધવને ત્યાંઠાં હાવીઅ!. 
ઉત્તરીય વસે રચ્યું અસત, બેઝાય્યા હરિજઝનને; 
દયાના પ્રભુ પ્રાણુવલ્કશ, વલ્ડર છે ઘછું ચસ નને. 








૧. કહેત! (ગે() » છે નિક: 
ઉત્તરીય અ'બર્‌ (ન) ૩. સરે ( કે૩) 


પૃ 


દૃ 


છ 


૨૮૨ 


|કવિ દૃયાચમ 


ક્રૂ 
ન્ડ 


પદ ૧૬ મૃ' 
(શમ ચમાં) 


“કણે, ઉદ્ધવ! ર્ડા છે નદલાલજી? 


સેવા ક?ે છે કોઈ આધીન વાડઠાલજી? ય 
કહૈ, કયારે આવશે ગોકુલ ગામજી? 
સાતષિતાને મળવા કામજી? ક્‌ 
ડુષે છે બિચારાં તિશ ને કિતિછી, 
ઉદર શરી નથી ખાતાં અન્તજી. ૩ 
“પુત્ર, પુત્ર' કરી નિત્ય પોકારેછી, 
તેમની ઉપર દયા ન્ન કાંઇ વિચારેજી. ૪ 
(હાળ) 


વિચારે કાંઈ ને દયા તો, પ્વાહાલાજીનું દુઃખ ટલે; 
મારે એમાં કાંઈ તહી, પભુ જેઈ *અ-ટરીપ અ'તર ખળે. પ 
એક સખી કહે, “ઘેલી થઈ 9, ગયા-સમજી શીદ યાછા કરે ? 
જેણુ સગપણુ સુવર્ણું છાંડીયું, તે પ્રીત્ય પીતળ શું કરે? ૬ 
અમારે ફાજે અમો નથી કહેતાં, રખે એમ સમજતા; 
એહને અમારે સ'મ'ધ શે। ?, એ અમારા કયારે હતા ૨ ૭ 
અણુસમજણમાં સ્નેહ ક'ઈ કચય, એણે હવાં ખહુ પસ્તાય છે; 
શોપીનાથ' કહી ડ્ોઇ બોલાવે છે, ત્યારે ઘણું લજ્વાય છે. ૮ 
ત્રજ-સ'ભ'ધી વાંસલી આદિ, વસ્તુ જે કાંઈ છે સહુ; 
દયાના પ્રભુ મ્રાણુવલ્લભ, દેખી લાને છે મહુ હ 








૧. વાહાલાનું. (ન ) ૨. સદા અ'તર બળે. [અદીયરદીવા વગર.) 


પ્રેમગ્મ ગીતા) ર૮૧ 


“ પદ 1ર્મૂ' 

(રામ ગમક્ી) 
“ગરજ વડે હતું ગોકુલ મઆારુંજી, 
"મતલબ વિતા હુવાં થયું અકારુ'જી. ૧ 
માણી રસ, કમળને મધુકર મૂકેજી, 
કરે નહી ”પ્રીત્ય પછી, ન્યારે કઈ સૂકેજ. ૨ 
મતલખી જત-તણી એવડવી રીતજી, 
ગરૂ૪ ચતા--લગી, પાળે પ્રીતજી. ૨ 
પારધીની પેરે, એણે ભોળવીને મારીછ, 
સાધી નિજ સતલખ, હયા ન વિચારીજી. ૪ 

(હાળ) 


વિચારી નહિ દયા ઉદ્ધવ, નિર્દય ન દકુ'વર ઘણુ; 

પારધી પણુ એ-થકી સારો, સ્‍્તેડતુ કાઈ એક ભલપણુ', ૫ 
મોહ પમાડી મારે પશુ, પછી ખળર કેય પાસે જઈ; 
“મરી ગડુ કે જીવે છે જે9', વલે એડની શી થઇ $* 
જુએ, તેહવું પણુ ન કું , એણે મારી, સુખ નેયુ' નહીં; 
જ્યાધથી પણુ વધ્યા નિર્દય, એહૅવા નવ દીડા કય'હી | ૭ 
આગળથી અવા "એને રે, અમા જે ફટી જાણુતાં; 

તે. એમ છેક છલાઈ ને, આટલે લગી નવ્ય આણુતાં, ૮ 
પાણી પી ધર પૂછવું, એહમા અમારુ ઝુરખપણુ' 

દયાના પ્રભુ પ્રાભુવલ્લે, ચતુરપણુ' કીંછું' ઘણુ | ૯ 


ક 








૧. રજ. [1શ) (ગો) ર. પછી કેઈ શુ કહેજી, (ન ૩. 
તેમા (શિ)(ગ) ૪. ભલાપણુ (ન) ૫ સ્નેઢ જે કદી. (શિ) 


૨૮૨ 


[કવિ દયાગમ કૃત 


પ૬ ૧૩ મૂ” 
(ગગ ગમત્ર ) 


ના રહ્યુ કહેવાતૃ, તો શું “કરીએજી? 
અતર પોતાને પ્દાઝીને રહિચેજી ! 
*રઞના ડમાવ દતે, ઓર ઘવાયજી, 
દુઃખ વ્યાપે તોયે પાકાર ના થાચેજી. 
કૃપની છાયા તે શશે કૃપ-માહેજી, 
સૂગા તે મનસુબોા જઈ કહે કયાંહેજ ? 
એ ડુઃખ એવુ તે, સુખ શું વખાણેજી ? 
પ્રીતની પીડા તે અનુભવી ન્નશગ્‌જી. 


પી 


(ઢાળ) 


નાણુ તે સાચુ' કહે, બાકી સવ કે ચેદા કરે; 
માટે કોઈને કહેવુ નહીં, એ કદ્યેથી કૌતુક ઠરે. પ 
દાષ નથી એમાં કોઈ નો, એણે જાણી નઈ સઘળુ' કયું" 
ઊતારી વન-કૃપ-મધ્યે, વરત વાહે તેમ ઠય |! ૬ 


ભાગ શનના ભાવતા, મધુષુરીંસાં 


એને મળે; 


ભોગવે? ભલી ભાંતથી, શીદ પારકે ડુ:ખે ખળે ? ૭ 
ચકોર તલખે ચ'દ્રને, પણ ચ'દ્રતા મનમાં તહી'; 
એમ સહન-મતમા અમે નહીં એ માટેખળીએ અહી'1! ૮ 
ઉદ્ધવ ! હરિને આ ઘટે તહીં', નેચુ' નહીં' પાણુ' ફરી ! 
જુઓ, દયાના પ્રભુ પ્રાણુવલ્લભે, આ અમારી ગતે કરી] ૯ 








૧. સમજીને (શિ) (ગો) કર કહિયેજી (ન), 


ચગદાયછ (શિ) (ગો), દ'તે ચોર ધવાયછી. (ન) 


૨. રસના દત તળે 


પ્રેમન્સ-ગીતા] રટ 
પટ્ટ ૬૪ મુ* 
( ચમ રામત્રાં ) 


ઉદ્દધવજી કહે, “ણણ શ્રજનારીજી, 
નચુણા નથી કાઈ ગિરિવરધારીજી જ્‌ 


સ્વ પર નથી હરિતે, સર્વ સમાનજી, 


ભક્તને આપે અભયપદ-દાનક. ૨ 

સાક્ષી સર્વના ગ્‌તર જ્ાણેજી, 

વસ્યા સચરાચર સર્ષ ઠેકાણેછ. ૩ 

ઘ ટમા નાદ, જયમ સુષ્પમા સુવામજી, 

ભમ અખિલમા વસ્યા અવિનાશજી. જ 
(ઢાળ) 


અવિનાશી એમ વમ્યા સઘળે, વિચે!ગ તેનો ન સ'ભવે, 
તમો વિવેકી થઈ;એસ ડયમ કહે, એહવુ અજ્ઞાની લવે. ષ 
પદ્યાસન વાળી કરી; નાસાગ્રદછિં રાખીશ; 
ચિત્ત એકાગ્ર કરીને, સ્ુન્ય ધારી, 'સે।હ ? 'સિહ' ભાખીએ ર 
પપ્રાણાયામ અભ્યાસ કરીને, રાજમાગે* ચાલીએ; 
બ્રકુટી ભેટી ગગન ચડીને, ખ્રછ્દાન'દ-સુખ ભહાલીએ. ૭ 
પોતામાં પોતાતેો આત્મા-રામ નિત્યે દેખીએ; 
ચાગ-માગે" પઝાખતા, પરખ્રહ્મા પાચે પેખીએ. ૮ 


શ નેગનો ઉપદેશ તમને, હુ-દ્રારા હરિ કહાવિચે[; 
દયાના પ્રભુ પ્રાણુવત્લભે, કુપા કરીને ખતાવીએ. ૯ 








૧ ઘટમાં (શિ) (ગો , ૨. પ્રાયાભ્યાસ (શિ) (ગ) ૩ ત્રિપુટી 
(શે (ણ, ઉકરડી ૧૦) - જાર્ણદ (શિ (ઝે "૧. ગલત દરિણ 
[ગો ૬ ઉડરડા (શિ) ગે) 


૨૮૪ દડવિ લયાનમ કન 
પદ ૧૫ મુ* 
(ગમ ગમથા) 


શ્રજ વતિતા કહે, “ગુણો *ગ્જિતશ૭! 


લાષ્યા વધાઈ ભલી, થયા સૌ પ્રસ નજી. ૧ 
કૃપાયે કરી પ્રભુ “નગ ' બતા વ્યોજી, 
તમો! અધિકારી તે માટે ભાગ્યાજી. ૨ 


આપો ખે અન્યને, રાખા તમે "બાષેોઈી, 
ગુરુ ચેલે તમે! $ગન્ને સાધ્રેજી. 


મીતે મયચેલા અસે ગજવાસીજી, 
ન્નેગ તે તમે! સાધે જઈને કાશ્રીજી. ૪ 
(હાળ) 

કાશી જઈ તમે જેગ માધો; અમારે નથી કામને; 
અમારે એક આશરા છે, અચળ જું#ર-ફયામને( પ 
અમારા રઉર સ્તેડડભર્યાં', ત્યાંહાં નગ ખિચારે। કયાંહા ઠરે ? 
પાટુવા ખાઈ ગ્રેમતાં, અથડાઈને એળે મરે! ૬ 
ન'દન'દન નગદ નાણુ, પ્રગટ રૃષ્ટે જેઈ એ; 
શ નેગ ચિઠ્ઠા ચાપડા, ત્યાં શીદ વૃથા દિન ગાઈએ! છઠ 
પવિત્રતાનો નહી ધરમ; “તજી એક પત્તિ ખીશ્વે ભજે; 
કહિચે તે વ્યભિચાષ્ત્મ્રી, ખીન્ને ચહે, પહેલે તજે. ૮ 
પેસત્તા-રૂપે જુએ, ઉદ્ધવ |, તમારે એ ગાર છે; 
દયાને પ્રભુ પ્રાણુવત્લભ; અમારા આધાર છે! હ 


હહ 








૧. માહાધોજ (શિ) (ગે!) ૨. બન્ને (શિ) (ગો) ૩. ઉપૃર્‌ 
(શિ) (ગે) ૪. તજ એક પતિ ખી“ ભજે (ન) પ. સ્વપ્ના 3પે 
(શિ) (ગો) 


પ્રેમરસ-ગીતા ] ૨૮૫ 


પ૬ ૧૬મુ' 
(ગ ગમમ્રાં) 


ઉદ્ધવજી! સુસ્ને, સ્નેહની રીતજી; 

પ્રાણ તજે તેણે છેડે તા પ્રીતછી. ૧ 

સિંહ કરે કદી પ્શત ઉષવાસજી, 

તજી તિજ ભક્ષણ, ખાય નતા ઘાસજી. ૨ 

હારીલ કાડી ગડી નવ મૂકેજી, 

પ્રાણુ તજે તોય ટેક ના ચૂકેજી. ર 

શ્રવાતક કરે જળ સ્વાત્તિતૃ પાતજી, 

ડૂપ સરિતા સહુ ઝેર સમાનજી, ૪ 

( ઢાળ) 

કેર-સરખુ સ્તેહ *પાખે, સ્તેહ તે અમૃત ખરુ 
જેહનુ જે-શું અટકયુ મત, ને પ્રાણુ ગયે ન કરે પરુ. ષ 
પ્રીત-કેરી રીત ઉડઠઠવ, શીખવી નવ શ॥વડે; 
સદા તે સાચી નિભે ૨હે, જૃઠી તે તે દીડી પડે. 
દાટૂર શીન એક ઠોરનાં, તેહને વારિ વાહાછુ લહે સહું, 
પણુસમો આવ્યે પરીક્ષાે, પ્રૌત્ય પ્રીત્યમાં ચૈવૈહેર ખહુ ! ૭ 
જળ વિના દાદર પકમા પડી, રાખે ન્યમ ત્યમ દેહન, 
મચ્છ જળથી વિછડતા, તજે પ્રાણુઃ ધન્ય એ સ્નેહને ! ૮ 
જ્ઞાની પ્રેમી બેમાં ઉદ્ધવ |, જુએ! અ'તર એટલે! $ 
એ દયાનો પ્રભુ પ્રાણુવલ્રભ, જણે તેહને તેટલે।, ૯ 


જક 





૧ ત્તપત (શિ) * પામે (શિ ૩ :- (નપ # એમા (ગે) 


નન૫ 


દકવિ ધ્યાચમ ફત 
પદ ૧૭ ુ' 
(ચતર ગમત્રી ? 


એમ પરસ્પરતુ' મળડું સારજી, 


હુળિમળિ ફરિયે વાત વિચારજી. ષ્‌ 
વેહેતું પ્રગટ જળ પીજીએ ચુખેજી; 
વસુધામા વારિ ના આવે સુખેજ. ર૨ 
ભૃખ્ચેા! ભોાજન-તણ ધ્યાને ન ધરાયજી, 
શકરા સમયે" ના સુખ મીઠ થાયજી. ર 
કાષ્ઠના અગ્નિએ શીત ના પનતહાસેજી, 
મન-થકી સાટા થચે, યશ ના પ્રકારોછઝ. ૪ 
(ઢાળ) 


ગ્રકારો જશ કાંહાં થકી, -એસ પમગટ-યાખે સહું શૃથા; 
જુશા, આંખા મીંચે આનદ શે ?, એ એેગને। જૂઠી પ્રથા. પ 
એ ઝીઠુ' સરખા નેેગને, શુ' પાથરીએ ? કે એરીએ ? 
પ્રત્યક્ષ પાવક પરહરી, શીદ પથ્થરમાં શીર ફેાડીએ ? ૬ 
ઉદ્ધવ ! ડડાપણુ ખહું હરિતુ'. અમને પત્રિકા જગની ! 
કુખ્જાદિક-શુ' કથછી તે, માણે મોજ સ'જેગની | છ 
એમ કરવું હતુ' ત્યાર, પ્રથમથી શીદ પાળિયાં ? 
કયહું' કહેવાનું રહ્યુ' નહીં. ભૂ'ડા, ખીડયાં શીડયાં ખાણિયાં| « 
આ હસારત કરી લે।ઈકસાં, તેની છાય શીરથી ના સટે; 
દયાના , પ્રભુ પ્રાણુવહ્ઢભદ, આવડું કરવું તા ઘટે ! ૯ 








૧ ત્ઞાગેછ (શિ (ગો) (ન) ૨ તાહારી. 


વ 


ગ્રેમ્મ-ગીતા ] ૧૮૭ 
પદ્ટ ૧૮ સુ” 
(રગ રામમ્રો) 


* સારવા ધાર્યા" હતા «યારે મતમાંજી; 


ત્યારે શીદ રાખ્યાં બળતા વનમાંજી ? વૃ 
ધરીને ગોવરધત શાને જીવાડ્યાજી ? 
આ દુઃખથી ભલા મરણુ પમાડયાંજી ! ર્‌ 
ફેટલીક વાતે પપ્રમટ કહેવાયજી; 
ગાગરમાં નવ ગ્રામર ઝમાયજી. ગ 
ખળી તો રહ્યા ટુ'તાં તેહની શાગેજી, 
ચટાઝયાં ઘણાં જેગ-લવણુને લાગચેજી. ૪ 
(ઢાળ) 


લાગે લવણુ «્યમ દાઝયામાં,ત્યમ સ'દેશે। હરિ કહાવિયે।ા; 
એડવામા' એક મધુપુરીથી, ભ્રમર ભમતે। આવીચે।. ૫ 
તે કરે ગુણુશુણુ શખ્ઠ મધુરો, અડે અખળા અ“ગને; 
કારણુ સમજી કામિની કહે, મરમ-વાયક ભંગતે, ૬ 
'સધુષ ! અડય સા,આઘે। રહે, ઈતખાર તારે ન આણીચે; 
તુ' કાળે છે તે હોઈશ કપટી, વીત્યુ માટે જાણીયે. ૭ 
તે ખગાડચાં બહુ કમળ ભમરા,પ્રીત કરી પીતલ હવે।, 
કરી નીરસ નલીન સધળા, ગરજ સરી ઊડી ગયે1, ૮ 
તારુ'ચપે સિત્ત “માન્યુ તહી', પેલા એડુસામાં સન ડયુ 
દયાના પ્રભુ પ્રાણુવલ્લભે, તાહારી પેઠે નહુ કયું” ! ૯ 


ન્ન 





૧- નેદ પ્રમટ (શિ) (ન) ૨. બીન્ત' (શિ) 9. તે મમાડથા 
કોમળ કમળ ભમગ, છુ” પ્રીત કડી સમળે ગયો, (ન) ૪. ચટક (શિ) 


નદ 
સ 
પ 


[કવિ વ્યાગમ કૃત 


પદ ૧૬ મૃ 
(ગગ શમમીં) 


“અલ્યા] તું તો મથુરામાં "હોઈશ નિત્ય ભમતેજી; 
શકયતા ઉર--9૫૨ હોઈશ રમતેોજછી, ૧ 


કુકુમે લેષેથી મ્રસધદી, યુમ્ષની માળાજી; 
સુગધી છે રતેહે તે મધુકર કાળાજી. ૨ 
શ્તેહ્તુ કુમકુમ તાહારી મૂછે છે વળગ્યુજી; 
અમને ન ભાવે, અહ્યા | કરન તું અળગુ'જી.” ૩ 
મધુપને મિષે કહી મરમની વાંણુ(જી; 
સમજાવ્યા ઉદ્ધવને વાત વખાંણીજી, ૪ 
(ઢાળ) 
વખાણી ધણી વાત, વળી ભમરાને કહે છે ભામની; 
“તું કથા શીદ ગુણશુણુ કરે છે, શોકય-સ'ગી શ્યામની? પ 
અમે! આગળા કહીશ મા કાઈ, ફારજ તાઝુ' નહીં સરે; 
એ જશના આતુર હોય ત્યાહા, કથા રી' તું નવ કરે?” ૬ 
સમેવાં વિવિધ વાયક કહ્યાં કોટિક, પ્રેમમાં ભી'«્યાં અતિ; 
નગ ત્યાંહાં ઝાંખા પડચે!, મોહ પામી ઉદ્ધવની પતિ. છ 
«્યાંહાં સસુદ્રઉલટચે। સ્નેહનો, ત્યાંહા નેગ-કૃપનું શું ગજી'1 
ઉદ્ધવ કહે, “સહુ છાડીને, હુ” ચરણુ ગોપીના ભજુ | ૮ 
ચુરુ ધવા આવ્યા હત્તા પણુ, શિષ્ય થયા શ્યામાતણા; 
દયાના પ્ર પાણુવલલભ, વહાલા એમતે છે ઘણા. ૯ 





૧ અણેનિશ (શિ) ૨ હમતે ન ભાવે, અત્યા કરની વુ* 
શ્વળમુછી, હમો! તો એક પ્રેમ-રસતે વળ” (ન] ૩, અમને ન) 


ગ્રેમગ્ય-ગીત! ] ર૮૯ 
પદ ૨૦ ઝુ' 

ઉદ્ધવજી કહે, “સુણે! વ્રજ્નારીજી ! 
જોઈ નથી પામ્યું '્દશા તમારીજી. ૧ 
ચરેષ તે શ'કર ભક્તમાં ભૂૃષજી, 
તે પણુ ન કળે તમારું રૂપજી. ર્‌ 
હું તો હરિ પાસે સાયું છું એહજ; 
નિશ્ચે કટુ' છુ' નથી આયુ સરેહજી, ૩ 
આ શ્રજમા ચક્યા લઘુ “તૃણુ નતિજી, 
જેમાં નહિ. પૂજ્યપણાની વિખ્યાતિજી. ૪ 


(ઢાળ)? 
પવિખ્યાત નહીં' તૃણુ તે તણા, સુને જન્મ આપે શ્રીહરિ; 
ત્રજવાસી સુજ પર પગ ધરો, હુ પાવન થાઉ નિશે કરી!” 
પાણ્ય નેડી પ્રણામ કીધો, ઉદ્ધવે અખળા-સવને; 
જ્ઞાની મટીને થયા પ્રેમી, ગાળી દીધો! ગજને. 
પછી પ્રેમ આણી .પ્રેમદાએ, ઉદ્ધવતે કરુણા કરી; 
સહું દેખાડયા સ્થળ રમણુના, 

કથી *લીલાં નત'હાં જેમ કરી હરિ, 

શ્રાંદા ગિગિ ધર્યો, ચંડા ચીર હર્યા, 

આંહાં નાગ નાથ્યો નટવરે; 
આંહા રાસકીડા કરી શમ-શુ, રસિકવર એએ ગિરિધર. 
આ સ્થળે સ્થળે શર લાગે છે; ઉદ્ધવ ! કહયુ” ગ્રુખ ના ખણે ; 
દયાનો પ્રભુ પ્રાણુવત્લભ, આવે તો ડુ*ખડાં હણે, 





નપ 


«ર 


હ 





૧ ગતી (શિ) (શ!) ૨ મેવ, શકર, વિધિ, સુરથૂપજી (શિ) 
(ગે) ૩ હું (શિ; ૪ અણુ (ન) ૫ વિત્તાત હીન %ન તે તણે 


(શિ! #ગા) ૬, લીધા (શિ) (ગ) 


ર્હ્2 / કવિ દયારામ કૃત 
૫૬ 51 સુ 
(રાગ રામમ્રી ] 


ગોપી કહે “ સુણ, ઉદ્ધવ ! બ્રાતજી; 


કહેજો અમારી સહું પ્રભુને વાતજી. ૧ 
કૂરી કૂરી વિનતી એ કહે અમાયીજી, 
જ્યમ ત્યમ વેહેલા આવે ત્રજમાં વિહારીજી, ૨ 
પ્રાણુ ટકો છે, કહેજ્યે। એક તમ આશેજી, 
કહેન્યે! કહાવ્યું છે તમારી દાસેજ. ૩ 
ન'દયરે।દા પ્સડું એપ કહાવેજી, 
ઉદ્ધવજી!કહેન્ને, હરિ જ વહેલા આવેજી. ૪ 
(ટાળ) 


આવે વ્રજ એમ કહી સવે, ભેટ સામગ્રી ઘણી; 
મોકલી હરિને લેઈ ઉદ્ધવ, પધર્ધ્યા મથુરા ભણી. પ 
મળ્યા આવી સથુરાનાથતે, પ્રણામ કીધા પ્રીત-શ્ુંઃ 
સમાચાર કછ સવ, જ્યમ કહાન્યા ભડ્તે રીત-ડં. ૬ 
“'મહારાજ!ત્રજવાસી-તણ,સ્તેહ કચમ કહું સુખે કથી? 
તેહમા ગોપિકાનો મેમ તેતો, કહેવા કોઈસમથ*નથી! ૭ 
ક્રીક્રીએમ કલુ' છે, જે વહેલા તરજ પ્રભુ! આવીએ; 
કૃપા કરી શ્રીકૃષ્ણ |, એ અરજ મનમાં લાવીએ.” ૮ 
ઘણું વખાણે ત્રજનારને, ઉદ્ધવતુ મન ગયુ” છે ગળી; 
દયાના પ્રભુ પ્રાણુવલ્રભ,-પ્રતિ કહે છે વળી વળી. ૯ 





૧ આદે (શિ) 


પ્રેમગ્સ-ગીતા ] શલ્ય 


જે ગાય શીખે સાંભળે, તેહને પ્રસન્ન થાય ત્રજને। ધણી; 
પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ આપે, આશા પૂરે મત તણી. ૧૦ 
એ પ્રેસ-રસ-ગીતા-તણાં, એકવીસ પદ પ્રેમે કર્યા 
એક એક પદમાં ચરણુ નવ નવ, સુદર સ્નેહ-થકી અર્યાં'. ૧૧ 
થ્રીનમંદાતટ-ઉપરે એક ચારુ ચંડીગ્રામ છે; 
શ્રીરોષશાયી-સમીષ કવિજન-કેરકો વિશ્રામ છે. ૧૨ 
જ્ઞાતિ નાગર, વિપ્ર વૈષ્ણુવ, વહ્સ્‍ભ દયાશ'કરે; 
ગાઈ ગીતા-ગ્રેસ-રસ, ગુરુ-કૃપાએ હરિ-કિ'કરે. ૧૩ 
પાંચ તુક છે અધિક અ'તે, બે શતમાં પષ ન્યૂન છે; 
શ્રોતા વક્તા “ શ્રીકુષ્ણુ' બોલે।, અધ્રિક સહુથી પુણ્ય છે. ૧૪ 


સ'પૂણુ 1 પ્રેમરસ ગીતા । લખીત'મ મેહેતા તરીકમદાસ હરજીવનદાસ ॥ 
ભૂલો ચૂકો સ'ભાળી વાંચન્ટયો 1 જે વાગે તેહેતે જેશ્રીકૃપ્ણુ છે 1 


પાન ૭૯ થી ૧૧૫, ૯૯થી ૧૦૦ ખે પાતાં અ'દર નથી. 

પાના છ માં ૨૦૨ કડીયા, “ ગરબે। ગાસ-મ'ડળ પ"ચાધ્યાઈ તો, 
દયાશ'ક:$ કૃત ' સ'પૃણુ” છે, 

શ્રી લપ્ખીત'ગ મહેતા ત્રીકમદાભ હૃરછવતદાસ સવત ૧૮૬૪ના 
કાતગ્ક વદી ૭ શનૌત્રાર સ પૃણુ શ્રી એમ ઊતાર્યા સાલ્ષ મળે છે. 


[આ હસ્તલિખિત પ્ર'થમાં દાણુચાતુરી, તેર માસ, ૫'દર 
તિથિએ, સાત વાર માનગમ્ત્રિ માનનાં પદ પણ છે. 1 





૨૯૨ 


/કજિ £૧/24% ટન 


પ્રેમરસ ગીતા-શખ્દ્યર્થ 


૧. દસ (શિ) 
૨. અત્રખ્પી-ત્ઠણુ વગન્ને 
રવાથા મુક્ત 
અતનગ મિ4 (અદગ્ના- 
નજીતના। 
ગુલ ગોઠં-ગુપ્ત રત 
અશૅવજી-ગધાને 
આધ્નાત્મિક-આત્માસગધી 
બ્રહ્મતાન-પગ્માત્માચ ગધી 
દ વેદાન્ત સાન 
આરહર-સ્મરી 
મોદ-આન'દ 
ઘોષ-ગૌશાળા, આહીરોની 
વસ્તી 


૩ 


સદ્દશ-સરખુ" 
યુગલ-ન દયગાદા બ ને 
મતિ-ખુદ્ધિ 
ખાલ--છાચ 
પ ભાવતુ*-ગમતુ 
૬ પગાર -પરમાત્મા 
તૈતિ નૈતિ-એમ નથી એમ 
નથી 


ટ 


નિગમ-વેદ 
મયા-કૃ 1 

૪ પૃવપાત-ધાવવું તે. 
મુગ્ધમા-બોળપણુમા 


૮ અલેહેતોછ-બાળકયુદ્ધિતેો. 
અલ્હડ,-અતુભવ વગરતે।. 
ચાડાછન-હઠં 
માન્તર-બિવાડી 
અતુખળે-ખાડણીએ 


€ પરે-દૃર, અલમ 
૧૦ અ'તગ, આડ-પડરે।, 
૧૧ અદીપ-દિવા વિના, 
૧૨. ભલપણુ-સતતજનતતા 
૧૩. ચેષ્ટા-મસકરી 


વગ્ત-દોગ્ડુ” 


૧૪. સ્વપગ્-પોતાનુ પારછુ . 


સુન્ય-મૌત 
રાજમાગે-સાનમાગે” 
બ્રકુટીબેદી ગગન ચડીતે- 
સમાધિ ચઢાવીતે 


૧૫, બાધાછ-બધે 


ક ધે-ડાઢે 

પાટુએ-લાવો, 

એળ્-શ્થા 

ચિદ્દાં (ચિટ।)-ખોટો વધારો 


૧૬. હારીલ-એક ૫"ખીની ત્નત 


પર્‌-[૫ર) અલગ 


૧૭. ઝીંટુ'-ઝરડુ' 
૧૮. ઈતિળાર-વિશ્વાસ 


નલીન-ફરળ 


કવિં ગિશ્ધરકૃત 
ઉટ્દવગો'પી-સ'વાદ. 


અદઘ્યાય-રર 
(ગમ વેગડી) 


હુવે મોકુલમાં ગોપીજન સવે", ગોવિ'દના ગુણુ ગાતી; 
હરિના વિચેગ-તણા વિરહથી, વનિતા ત્યાકુલ થાતી. 
શ્રીકૃષ્ણુરૂપમા તદાત્મક થઈ છે, નથી ભાવના અન્ય; 
સ'સાર સવે” મિથ્યા જણે, ભેગ સસ્‍ૃચે નહિં મ'ન, 
વિરહાતુર ફરતી, ચિંતા ધરવી, આલાપ કરતી આપ; 
ચ'દત સદરની નિંદા ફરે છે, વિચોગને પરિતાપ 
શ્રીકૃષ્ણુ-ભાવના થઈ છે સઘક્ષે, નથી દેખતી અન્ય; 
હરિના ચરણુ વિષે ચિત્ત રાખી, કારજ કરતી ધન્ય, 
એમ ત્રજવામી સહુ વિઠિલ-ચરણે, ચિત્ત અરપીને રહેતાં; 
જોઈ ફાયિક વાચિક ક્ટ કરે તે, જૃષ્ણાર્પલ્‌' સહુ કહેતાં. 
આ વિશ્વમાં ધન્ય એ ત્રજવાતી, જેના કૃપ્ગુ પરાયણુ કમ; 
હુરિ-અર્પણુ વિશુ કૃત્ય કરે તે; જાણે સર્વ અધમ | 
શ્રીકૃષ્ણુ-પ્રાસિ વિલુ કર્મ કરે છે, તેને ધણું અભિસાન; 
નથી ન્તણુતા, આત્મા સહુને, વ્યાપક છે ભગવાન. 
જયમ કાઇમાં વદિ, ગ'ધ સુષ્પમા, તલે તેલ, પય આજય; 
એમ સર્જ હૃદયસા કૃષ્ણ રહ્યા છે, પ્રાણુજીવન મહારાજ. 


તિ 


હ 


૨૯૪ [કવિ ગિઃધર કૃત 


તેને યથાથ” જાણ્યા વિના, કરૈ કર્મ-તણું અભિમાન; 
* હું પડિત' “હું સાની” 'ભક્ત છુ એ મૂખનું અત્તાત | ૯ 
અહું-ભાવના દેહ-વિષે છે, મમતા કુટ'ભની-માંહે; 
સુત વિત્ત લેકેયણા નયા લગી, શક્તિ સાન છે કયાહે ? ૧૦ 
હુરિ-ગુણુ વિણુ ગાયન જેવુ”, પ૨] પોકારે વનમાહે; 
હરિના તીથ ત્રત નથી કસ્‍્તા તેને મિથ્યા શ્રમ ગડુ ત્યાહે.૧૧ 
કૃષ્ણાર્પણુ-ખુત્દિ-વિત્સુ જે કો, યજ્ઞ કરે છે જન; 
તે મિથ્યા ધૂક્ક નેત ફોડે, અશાશ્રત સુખ ઈચ્છે છે મન. ૧૨ 
એમ સર્જકર્મ્'સે વિષે વર્તે છે, ગોષી ઘુષ્યાફાર; 
હુશિ-અવતાર-ચરિત્ર જ ગાતી, કરવી સ્વરૂપ વિંચાર, ૧૩ 
ધન્ય યશોદા ન'હરાય સે, ગોપી ગેપ'પ ને ધેનુ; 
વળી જૃન્દાવનનાં પશુ પક્ષી, શ્રીમૃષ્ણુ જીવન જેનુ' ! ૧૪ 
એ નજવનિતાની વૃત્તિ સદા, શ્રીકૃષ્ણ વિપે લયલીન; 
ક્વરૂપ-સિંધુમાં ચદા મસ મન, જલ-મધ્ચે જ્યમ મીત. ૧૫ 
અહેોરાત્ર શ્રીંદૃષ્ણુ વિષેથી, વૃત્તિ ક્ષણુ' નથી ચળતી; 
સાધનવ'તા ચોગીની એવી, વૃત્તિ ન હોયે મળવી. ૧૬ 
તે ત્રજવાસીનેો ભાવ જ એહવે1, જાણીને શ્રીભગવ'ત; 
દીનબ'ધુ દયાલ કૃપાનિધિ, હારે થયા કરુણાવ'ત., ૧ણ 
છે પરમ મિત્ર પાતાના ઉદ્ધવ, ગુહ્ય વાતના જ્તણુ; 
ચતુર ઉદાર સાત્તવિષ્ટી સાતા, તત્ત્વવેત્તા નિર્વાણ. ૧૮ 
તે વિદ્યાર્થી" છે વાચસ્પતિના, અતિરાય બુદ્ધિમાન 
એકાતમાં તેડી તે સાથે, બોલ્યા થ્રીભગવાન, ૧૯ 
“અરે ઉદ્ધવજી | ઊતાવલા તમો, વ્રજમાં જ્તએ આજ; 
મારી વાટ જુવે છે માત-પિતા, તેતું સાંત્વન ૩રવા--૩1%, ૨૦ 


ઉદ્ધ4ગોપી સાદ] ર્હૃય 


ગોપ-વપૂ સજ વિરહે કરી, ધણુ પાસે છે મનમા ખેદ, 
તે ખાલાને જઈ બોધ કરો, જ્યમ ચિત્ત ઉપજે નિવે'દ ૨૧ 
ઘણી વ12 જુવે છે માત જશોદા, દુ ખ પામે છે તાત, 
મારે વિચોગૅ વૃદ્ધષણામા, ચિંતા કરે દિન-રાત ૨૨ 
તેનુ આશ્ચામન કરી આવે! ઉદ્ધવ |, બોધ કરી ખડું પેર, 
ઘણા દિવસ તમે! રહેને ઉદ્ધવ, ત દબાખાને ઘેર ૨૩ 
અહે ઉદ્ધવ | સુજને ઘણી વહ્યણ, ભક્ત-શિરામણિ ગોપી, 
જેણે આત્મા પોતાને સુજને મોપ્ચો, કુલ-મર્યાદા લેપી ૨૪ 
સુજ માટે તજિયા છે તેષે, પતિ પુત્ર પરિવાર, 
લન મન ધન પ્રિય પ્રાણજીવન હુ, એક છુ તેનો આધાર ૨૫ 
તે મહાકષ્ટે તટી શષ રહી છે, પોતાના જે પ્રાણુ, 
હુ આવ્યાની આશા વડે; અખલા જીવે છે નિર્વાણુ ૨૬ 
તેને હું તરછોડી આવ્યો, નિર્દ્ય થઈ નિન્ધાર, 
મુજ વિરહની ઉત્ફઠા પ્રગટી, ચતુરા-ચિત્ત-મોાઝાર ૨૭ 
અહે ઉદ્ધવ] હુ ઘચે! કૃતપ્રી, નિર્દેય નિષ્ઠુર અપાર, 
હુ વ્રજ વનિતાને। ન્હણી રહ્યો છુ , શે! કરુ પ્રતિઉપકાર? ૨૮ 


માટે સમાધાન કરી આવે! તેનુ, જઈ ને ગોકુલ માહે, 
અધ્યાત્મ સાન ઉપરેશ કરીને, શોક શમાવે ત્યાહે ” ૨૮ 


શ્ાત્મવિદ્રા ભણ્યા છે ઉદ્ધવ, પૂવે" બૃહસ્પતિ પાગ, 
શ્રીકૃષ્ણુ કર મસ્તક મૂકયો, દીધી અતિ ધણી આશ ૩૦ 
પોતાના ભૂષણુ વસ્ત્ર પહેરાભ્યા, ઉદ્ધવજતે અગ, 
પછી આનદે આલિંગન રીછુ, હુદ્યા-શુ શ્રીરંગ ૩૧ 
પછિ રથ બેમીને ઉદ્ધવજી ચાત્યા, સજીને સુદરવેષ, 
દિન અસ્તગત વેલા કીધે, મગેોકુલ-માહે પ્રવેશ ૩૦ 


[નિ ગિ-ધઃ ટત 


પ્ષ 


(તતણુ) 
ગોકુલસ પ્રવેશ્યા ઉક્ષ્વ, સ ધ્યા સમે તેળ વાર રે, 
ત્રજ વૃન્ટાવનની શૈે।ભા નીખી, આન દ પામ્યા અપારરે ૩૩ 





ઈતિ શ્રીકૃપ્ણુચગ્ઝિ સ મત-ભાગવત-૩ન્નિગે મથુગલીલાયા, 
ઉદ્ધવ-ગોકુલગમતે નામ ઠ્વાર્વિશાતિતમાં અધ્યાય ર૨ 





અધ્યાય રડ 
(ધનાશ્રી) 


ઉહડ્ડવતે આત્તા આપી હૂષીકેશજી, 
મા।કત્યા ત્રજમા કરવા ઉપદેશ, 
સુરજ અસ્ત થતા તેણી # વાર્છી, 
સધ્યા સમે આવ્યા ગોકુલ મોણાઝારજી વ્‌ 
(ઢાળ) 
સંધ્યા સમે ચાવ્યા ઉદ્ધવ, રથ બેસી વજ મોઝાર, 
ગો-રજ થકી રથ આવર્ચેચ, વત્મ વૃષભ શખ્ટ અપાર, ૨ 
ગોામડલ વ્રજમાં આવતુ, ગૌરભ ધુની યઈ ત્યાહા, 
ઉક્ત વૃષભ એખગતા, કરે જુષ માણહે-માહા ૩ 
વત્સ--વિરહે--કરી ધેતુ, ક્વોડવી ઊતાવવી, 
થન-સપુઇ ભા૨ પય ઝરે, કો થકી તે નવ રહે અલી, ૪ 
ગારદોહન કરતી ગે!પિકા, ત્તેના નાદ થાચે અતિઘણા, 
ઘેર આવત્તા ગોવાલ તે કરે, મધુર સ્વર મોરલી તણા 


ન્ન 


ઉદ્દવગાપી સ ગાવ ] ર્લ્ડ 


ગોવિદ્તે ખલરામતા ગુણ, ગોષિડા ગાતી જા હા, 
નિત્ય નેસઅત્તિશય પાળતી,ઘણી તરત વિધિ કરતી તાહા 
આદિત્ય અગ્નિ અતિશ્રિ, નિત્ય પતી પ્રેમે કરી, 
ગૌખ્ાાણુને પ્રતિપાલતી, પિવૃદેવ પૂજે સુદરી ૭ 
સુગધીધૂપ ને દીષ કરવી, દ્રવ્ય મ'ગન ધરતી બારણે, 
હુશિચિરિત્ર ગાતી, ગદગદ થાતી, જાતી વનિતા વારસું ૮ 
એવા મ દિર દેખી ગોપના જેઈ ઉદ્ધવ આશ્ચયપામતા, 
એમ જેતા નેતા આવે તમા, સવને શિર નામતા ૯ 
ચહે દિશા ફૃત્યા વાટિકા વન, મધુર રવ શુક પીક તણા, 
ચરર, ચાતક, મોર બોલે, રસિક શખ્દ સોહામણા ૧૦ 
ઘણા સરેાવરમા કજ કુત્યા, ભ્રમર ગુજારવ કરે, 
ચટવાફ, માર્સ, હસ બોલે, તિચુહ્ સુરભિ વિસ્તરે ૧૧ 
એમ €દ્ધવજી અવવે।કતા, નદતે ભુવન આવિયા, 
તપતિએ એપલખ્યા ઉદ્ધવને,હરિસેવક અતિ મન ભાવિયા ૧૨ 
આનદ પામ્યા નદજી, ભેટયા ઉદ્ધવને હરખે કરી, 
આસન આપી ન્યુ પૂજન, જાણે પધાર્યા શ્રીહરિ! ૧૩ 
પડી ભોજન તાતા ભાતના, મિષ્નજ્ઞ પય-ઘત-શુ કર્યા, 
શાડ વજન અધિક રુથિકર, પ્રેમ-થુ પાસે ધર્યા ૧૪ 
એમ સાધુને સત્તોવિગા, સ્વાગત 4ગી હિત હેજમા, 
સુખવાસ તાખણુલ મરપીને, પછિ પધરાવ્યા સુખ-સેજમાં ૧૫ 
પદ્ટપીંડન-સેવા-વકી માર્ગને, ટૂર કીધો શ્રચ ઘણે, 
પછિ નદ યશોદા પાસ બેઠા, સમાચાર પૂછે હેરિ-તણે ૧૬ 
નટટરાયજી કહે, “અહો ઉશ્ધવ! કુશલ છે વસુરેવજી ? 
કાશગ્રડથી નીકત્યા, ઘણુ ભોગવ્યુ દુખ એવજી ૧૪ 


જમ 


૮ [કવિ ગિશ્ધર કૃત 


એ ફં'સ હણિયો દૈવગતિ, જેણે રકતે પીડા કથી, 

એ પાપી યાય થકી પડેયો, એસા વાક તે કેઈ નો નથી! ૧૮ 
એભે સાધુ સરખા યાદવ પીડયા, છને. કેષી થયે; 

તે પાપ એભે બોગનગ્યુ, જગમાં અષજશ લઈ ગચેઃ ૧૯ 
અરે ઉદ્ધવજી ! કહો, કે। સમે, મને મ ભા? છે શ્યામજી? 

આ એની માત રાકડી, વલી ગેપ ગોકુલ ગમિજી? ૨૦ 
વલી મૃહદ ચખી ને સખા વલ્લભ, વૃન્દાવન રમણુ-સ્થલી; 

ગૌ ગોવર્ધન યસ્તા સુલિન, તે મભારે વિડૂલ વલી? 2૧ 
કહે, ઘૃષ્ણુ ક્યારે આવશે, ઞ'ભાલ કરવા અમ તણી? 
કયાર રેખીશ હુઞતુ” વદન હરિન, જેની રોણભા અતિ ઘણી? ૨૨ 
અહા ઉદ્ધવજી 1] ઉપકાર અમને, કર્યા એશે જેટલા; 

હુ વિસ્તારીને ગુ કહુ? છે પ્રાણુદાયક તેટલા ! ૨૩ 
દ્ાવાનલથી;, મેઘજલથી, કન્દ્ર-ખલશાં રાખીયા, 
વૃપભ, અજગરથી ઊગાર્યા, પોતાના કરી દાખીયા ૨૪ 
સસદિવસ લગી એક અ'શુલીપર, ધાયો ગોવર્ધન ગિરિ; 
ધેતુક, તૃણાવૃત, પ્રલ બ ખક, એવા અસુરને માર્યા હન. ૨૫ 
બજી મહ ખંધા હરી, અતાપ સવે ટાલીયા, 

વન વૃક્ષ ગૌ તે વત્સ વૃષભ, તે પોતાતા કરી પાલીયા, ૨૬ 
હુરિ પદ કમલ સ ભારતા. વવી વચન મધુર વિલાસમા; 
લલિત લીલા નિરખતા, હરિ હેત જણાવે હાસમાં ૨છ 
એના કારજ સહુ સ ભારતા,ચિત્ત £ૃરવિત,તન થીર થઈશછું; 
ગસતે કારજ કાઈસઝે નહિ, અરે ઉદ્ધવ ' તસને શું કહું ? ૭૮ 
1માર ગાવધ'ન યસુના ર્પાલિન, બન્‍્દાવન લીલા અતુસરી, 

જુ ગોવિદ-પદ-એ ધાણુ છે, ઘણુ શોભતા ચિન્ડે ફરી, ૨૯ 


ઉડ્વગોપી સવાદ ] ર્લ્૯ 


શ્મવા-તણાં રથાનક ખડુ, તેં નિરખતાં દિન જાય છે; 
અરે ઉદ્ધવ! મત અમારા, પૃષ્ણુ-રૂપે થાય છે. ૩૦ 
એ રામૃપ્ણુ બે ઈશ્વર છે; કહ્યું ગગે તે અમો જાણીયુ; 
એની લીલાએ કરી મોહ્યાં, માતુયરૂષ અતર આણીયુ'. ૩૧ 
દૃશસહસ્ર હસ્તિ-તણુ' બલ, એવે ક'સ ખલીચે। જાણીયે; 
ક્ષણુમાત્રમાં તેને હણ્યો, એવાં વિચિત્ર કમ" વખાણીયે. ૩૨ 
વજ-સરખા મલ્લ માર્યો, મત્ત ગજવરને તથા; 
ગૌઢાં પશુને વધ કરે, વન-પ'ચાનન-અભ*ક જથા, ૩૩ 
વલી ત્રણુ તાલ-પ્રમાણુ લે!હનું, શરાસન જે ક'સતું; 
તેકૃપ્સે ગડી કટકા કયું, એવું અદ્ભુત બલ અવત'સનુ ! ૩૪ 
અર્‌ ઉદ્ધવ શું કહું? ચુણુ કર્મ એનાં છે ખહુ; 
સોટા ચોગેશ્વર નવ જાણે, અમે! ત્રજવાસી જણુ.સહું ૩૫ 
એવા ગે।વિંદના ગુણુ સ'ભારી, થયા ગદગદ કઠે ન'જી; 
મતવૃત્તિ કૃષ્ણાકાર થઈ, પામીયા બ્રહ્માનદજી, ૩૬ 
હરિગુણ સુણી માતા યરો।દા, દ્રવિત ચિત્ત ગદગદ થયાં; 
ઊભરાચ પ્રેમે પયોાધર-પય, અશ્ર-જલ લે।ચન છયાં. ૩૯ 
એવા માતા-પિતાને પ્રેમ હાર પર, નઈ ઉદ્ધવ ડોલિયા; 

મન ક્થિર કરીને ધીરજ રાખી, વચ્નન વલતાં બોલિયા. ૩૮ 
“ધન્ય ધન્ય છે! તમે! દ'પતી, જન અખિલમધ્ય શિરોમણિ; 
જેસેજગતપતિ જગદીશ માંહે, પ્રીત અવિચલ છે ઘણી, ૩૯ 
નથી મનુષ્ય, બન્યો ખાલ એ, વિશ્ચનો આધાર છે; 

ગએ વિશ્વ-કેરું ખીજ, બીજે વિશ્વતો ધરનાર છે. ૪૦ 
એક સુરુષ પૂણુ છે હરિ, ખીને પ્રધાન પરેશ છે; 

સહુ ભૂતમાં વ્યાપી રહ્યો એ, આદિ તારયશુ રોવ છે. ૪૧ 


૩૦૦ [કાંવ ગ્િચ્ધર 


૫૬- 


જે સાનધન મન-તણેા, ચાક્ષી સશ્ચિદાન'દ રૂપ છે; 
ઉદય સ્થિતિ લય જૃછિના, ખ્રદ્ધાંડ-કેશા ભૃપ છે. ૪૨ 
જે મરણુ-કાલે જ'તુને, દેઠ-અ'તે મન હરિમાં મળે; 
થાય લીન એતા રૃપમા, જમ લૃણુ સાગરમાં ભળે. ૪૩ 
એવા હરિમાં તમો દપતી, નિત્ય ભાવ ધરતા મ્રેમ-શું; 
તમે! જીવન--સૃક્ત થઈ રછા, પામીયાં મગલ ક્ષેમ શું. ૪૪ 
માટે કુતારથ છે તમા, કાઈ પુહ્ય કરવું રહ્યુ' નથી; 
હુરિ-સેવાથી અન્ય સાધન, સત્ય વાયક કહું કથી, ૪૫ 
કસ હછ્યા પછી કૃપ્ગે કહ્યુ, તમને ર'ગમ'ડપને વિવે; 

તે સાચુ' કરરે શ્રીપત્તિ, અહીં ભળવા તમને આવરો, ૪૬ 
કૃપ્ે કણુ' “જાએ પિતાજી ! 'વે, સુખે કરી તરજમાં તમે; 
એકવાર માશ સુહ્દદ સહુને, મલવા આવીશું અમે.” ૪૭ 
તે માટ નિશ્ષે આવે, તજવાસ્ીયે એનૃ મન હયુ“% 
હવે ધીરજ રાખા ન'દજી, મારુ' વચન એ માને! ખરુ. ૪૮ 
મનખેદ કાઈ નવ પામશે।, નથી વેગલે। નિશ્ચે હરિ; 

એ સર્વની પાસે રહે, જીવો ઞાન-ટષ્ટિએ કરી. ૪૯ 
ભક્તિ વિના ભાએે નહીં, એ અવિતાશી સહુમ્ાં વચે; 
જ્યમ કાઇમાંહે અગ્તિ છે, પણુ પ્રગટ થાય અતિ કહ્યે. ૫૦ 
તમો! કેહેરે। જે મયુરાં તણી, રાજધાંની મૂઠી ક્યમ આવશે? 
અમો ગામડીયાં ગુણુદીન, તેને શું કરવા બોલાવશે ? ૫૧ 
પણુ સુણ, એ હરિને, નથી પારકુ' પોત!-તાગુ'; 
અપમ ઊ'ચ ને મિત્ર શુ, પ્રિય-અપ્રિગ શ્રોડુ” ઘણે. પર 
નથી માત પિતા સુત બ્રાત ભગિની, સી કુટુ'બ એને નથી; 
જન્મમરણુ તે «તિ વર્ણ, એ અચ્યુત અલગે। સર્વથી. ૫૩ 


ઉઠ્ડાગોપી સ'ગદ ] ૩૦૬ * 


એ લીલા કરવ અવતર્યો, પૃથ્વીનો ભાર ઊતારવા; 
નાશ કરવા ડુષ્ટ અસુર, નિજ ભક્તને ઊગારવા. ૫૪ 
જન્મ કષ એને નથી, યવહાર તથી ઞ'સારનો; 
એ અજન્મા,અજ, અન્ત, નિગું ણુ,તથી સ૫2* વિકારને,પપ 
સત્ત્વ, ૨%, તમ; ત્રિગુયુ માયા, તેની ઉપાધિ અનેક છે; 
તેસા અન્વય સરખે। દેખીએ, પથુ મદા ગએ વ્યતિરેક છે. ૫૬ 
જેમ ભમરી ખાતાં થાય બ્રમ, સહુ ભોવન કૂરતુ'દેખીએ; 
એમ થાપણું અત્તાન, તેણે વિશ્વ સાચુ” પેખીચૈ, ૫૭ 
એક તમારો એ સુત નથી, સરવતો! આત્મા છે હરિ; 
સ્થાવર જંગમ વિશ્વમાં, જુવે! જ્ઞાન-દેછિએ કરી. ૫૮ 
સાટે સુત્ર-સાવને પરહરા, ભગવાત-ભાસ હૃદએે ધરે; 
ડુઃખ શોક નેસ તાપ ટલશે, પરમાત'દ પદ અનુસરો.” પ૯ 
-એવું નાન જરેોદદા ન'દને. કહ્યુ ઉદ્ધવે તન્મય થઈ; 
એમ વાત કરતાં વહાણૂ' વાયુ, રજની સવે વહી ગઈઃ ૬૦ 
(વદહ્ણ) 
વહી ગઈ ૨જની, વહાણુ વાયુ, કરતાં વાત વિચાર રે; 
પછે ઉદ્ધવજી ગયા ક્તાન કરવા, યસુના-જલ-મોઝાર રે. ૬૧ 





પૃતિશ્રી ફૃષ્યુચરિલો સ'મત-ભણવત-હરિગ'ળે મયુગધીલાયાં 
ઉઠ્વન'દ-સમાગમત નામ ગયવિ શેડધ્યાય, (૨૩ ) 


૩૦૨ [કવિ ગિશ્ધર કૃત 
અધ્યાય ૨૪ 
( કાર્લિંગડાની દેશી; ચાલ “ચાતુરી'એ-( ) 


પક્ષિમ રજની રહી જેણીવાર, ત્યારે ઊડી સકલ ત્રજનતાર; 
મદિરમાં દીપક પ્રગટ્યા મોય, પોતપોતાના ઉ'બર ધોય. ૧ 
ઘેરઘેર દધિ-મ'થનધુની થાતી, ગોરી ગોવિંદના ચુણુ ગાતી; 
ગોપ વધૂ મથતી દધિ તાસ, ટ્રીપક મૃકા છે ખે પાસ. ૨ 
આભૃષણઝલકૅ અગ ઉઘોત, મધ્યે સણિ ગુથુ-કેરી ન્યાત; 
નાયિકા નેતર તાણે સાર, હાલે ક'કણુ ને ઉર-ડાર. ૩ 
કઢિ કુચ જુ'ડલ લલકે સાર, સુખડુ' ચળકે ચ'દ્રાફાર; 
લટકે મદી ઘૃમે કૃગ નેણી, ઢલકે ચક્ષઃશ્રવા શિસ્વેણી ૪ 
ધમગ ઘમ ઘૃમે શખ્દ્ર-પ્રકાશ, વ્તતે ઘન ગરજે આકાશ; 
ગોપી ગદ ગદ ક ઠે થાય, ગિશિધારી-પ્રભુના ગુણુ ગાય. પ 
ક 

એમ ફરતાં તે વિહાણી રાત, ઉદયે! અરુણુ, ચચે। છે પ્રભાત; 
ન'ટતા આગણીયા-મોઝાર, કનકને। રથ દીઠો તેણીવાર,. ૧ 
વામા વિસ્મય થઈ સહુ ત્યાંહાં, રથ જેઈ કહેતી માહોમાંહાં; 
અરેસખીઆ!રથકયાધકીલાવ્યે?,એમાંબેસીનેકોણુઆવ્યો૬૨ 
ચિતામાં પડી ચતુરા પૃર, અરે કરી શું આવ્યો અકર ? 
કરવા ફ'સ-તણું એ કામ, એકવાર લઈ ગયે। સુંદરશ્યામ. 3 


આપણા પ્રાણુ હરી ગચે। ત્યાંહા, હવે દેહ રહ્યો છે આંહાં; 
લઈ જારો બાઈ! દેહના ખ ડ, માસ-તણા ત્યા ફરશે પિંડ, ૪ 


શ્રાદ્ધનો અધિકારી ભગવાન, ક'સને કશરો પિંડનું દાન; 
તૈથકી તૃપ્તિ થાશે રાજન, મિરિધારી-પ્રભ નિદ્ય મ'ત. પ 


ઉદ્દવગોપી સ'વાદ ] 


એવું કરવા કામ જરૂર, તે માટે આત્યો અકૂર; 
ખાકીશુ'છે ખીજુ' કામ, નથી કેઈવાહાલું ગોકુલ ગાંમ. 
શેને। સ દેશે*એ લાવે ?, કોની ખખર નેવાને આવે? 
એને આપણ્‌' થું છે કાજ ?, પામ્યો! સથુરા-કેરું' રાજ, 
આપણે ગામડીયાં શુભ હીણુ, પુરની ચતુરા ચતુર પ્રવીણુ; 
તે યુવતી જાણે રય-રીત, પ્રીતમ કરશે તે-શું પ્રીત. 
[ખીજી ખાલા બોલી વાણિ] “ એનુ કારણ કડું નિરવાંણુ; 
આટલુ કરતાં કહાન કઠોર, આપણે! ન થયે! ન'દૃકિશેાર, 
મલરેી તગરની નારી અજાણ, તેવૃ શું કરર કલ્યાણ ? 
મૂક્યાં માતપિતાને રાતાં, ગિરિધારી-પ્રભુને રથ જતાં. 


હી 
નિત્ય કર્મ કરીને યસુનામાંહા, એટલે ઉઠ્વભાવ્યાત્યાહાં; 
પહડેયો પીતાંબર વત-માલ, કેસર તિલક ધર્યું છે ભાલ. 
મસ્તક ક ચન સુકુટ ઉદ્યોત, કણે ઝલકે કુ'ડલ જ્યોત; 
પ'કજ લોચન, ખાહું આજન, પ કજમાલા કઠ નિધાન, 
હાસ્ય સહિત સુખ સ્તેહ સદત, સનેહર મૂર્તિ જાણે મદન; 
ચાલે મૃગપતિ તરુણુ સુદર, હરિના! સરખે! સુ'હ૨ વેશ, 
એવા દીઠા ઉદ્ધવને ત્યાંડાં, માનુની કેહેતી માહોમાંહા; 
“ઞરેશખી! બ કેણુ આવ્યો આજઈ,વેષે દીશે ધૈષ્યુવરાજ, 
હરિતે। સુગટ ધચૌ છે શીષે, મૃઘ્ણતા સેવક સરખે દીસે; 
નારીયે નિશ્ચે કરીયુ મન; ગિશિધારી-પ્રભુનો છે જન. ! ” 
[ચાલ “સાતુરીએ!'ની ) 
એમ ઉદ્ધવજીને આલખી, પછિ પાસે આવી પ્રેમદા, 
નીચા નમી નમશ્કાર કીધો, લાજ મૂડીને તદા, 
પક»િ મધુર વચતે વિનય હેતે, પ'ડિતની પૃન્ત કરી, 
સુખ હસિત લોચન ફુશલ પૂછ્યુ , પ્રેમ અ'તરમાં ધરી, 


૩૦૭૩ 


4 


ન્ન 


૨૦૪ [કવિ મશિચ્ધર કૃન 


શ્રીકૃષ્ણુના સદેશ લાવ્યા, એમ જાણી ગોપિકા; 
પછિ ઉદ્ધવને એકાંત તેડયા, લે!ક-લન્‍્ન-લોપિકા. ૩ 
આસન બેસાડ્યા ઉદ્ધેવજીને, સન્સુખ ખેડી સુંદરી; 
પછિ પૂછતી સમાચાર ચતુરા, લાજ મનની પરહરી. ૪ 
“અમે! તમને એઓલપ્યા, તમો સખા સુદર શ્યામના; 
માધવે તમને સોકલ્યાં ચાંડાં, ન'દયશેદા નાસતા. ૫ 
અન્યથા વ્રજમાં કોણ છે, એ કૃષ્ણને ખીજ્નુ' કથી ? 
જે સખલ સ્નેહ કુટુ'બનેઇ, તે સુનિયે મૂકાચે! નથી. ૬ 
એના માતા પિતાની ખખર નેવા,મોકલીયા તમને આંહાં; 
એ વિના બીજા લોકનૃ, સુખ-દુઃખ શું એને તાંહાં? છ 
અન્ય શું એભણે કરી છે, તે કપટ-કારજ મિત્રતા; 
સનમાંહે બાહિર જુજવાં, એનાં ચરિત્ર ચિત્ર વિચિત્રતા. ૮ 
જે પુરુષ જઈ સરીને મલે, તે આપ-કારજ સારવા; 
જેસ સુષ્પ ઉપર ભમે ભમરો, શુભ સુગધને ધારવા. ૯ 
જેમપુશ્વલી ધન હરી લે, થાય નિર્ધન નરને તજે સહી; 
અમસમથ રાન એકલે!, તેને પ્રનત કે) સાને નહીં. ૧૦ 
વિવાથી" વિઘા શણી જેમ, તજે ચુરુ સેવા કરી; 
દક્ષિણા ગહી યજમાનને, જીરુ ત્યજેઃ્તેમ છીધું હરિ! ૧૧ 
કૂલ હીન તરવરતે તજે જેમ વિહ'ગસ નિર્સુખ કરી; 
અતિથિ અન્ન જમી ગચેા, તે ઘેર નવ આવે ક્રી. ૧૨ 
વલી દઝ્ધ વનને સૃગ તને, જેમ જાર પરત્રિય ભે!ગવી; 
તેમ તજ્યાં હુર્ઓ અમે।, ઉદ્ધવ| પ્રથમ જુગતે જેગવી; ૧૩ 
એ સ્વાર્થ માટે પ્રિય .અમ શું, કરી, અ'તે તજી ગચે। ! 
દેહે પ્રાણુ એને અરપીષ।, પણુ અમારા એ નવ થચો | ૧૪ 


ઉદ્વાળાપી શ*વાદ ) ૩૦૫ 


એણે કયુ” અમ શું કપટ, જેમ વિશ્વાસઘાતી છલ કરૈ; 
હુરી લાજ ચિત્ત,દેહ વિત્ત,જેમ ઠેગ ભુરી ના ખી ધન હેરૈ.”૧૫ 
એમ ગેોપિકાને કૃષ્ણુ પ્રત્યે, પ્રીત પૂરણુ ઊપજી; 
હુરિ-દૂત ઉદ્ધવ સાથ રહેતી, લેકમર્યાદા તજી, ૧૬ 
હુરિ-ચરિત્ર કહેતી કામિની, લ«ત્જ ત્યજી રોતી ઘણુ; 
એકાંત સુખ સ'લારતી, વલી કર્મ" બાલ-દશા-તણુ'. ૧૪ 


એવે સમે એક બ્રમર આવ્યો, ભમતો શુ'્તરવ ભરી; 
તે ભ્રમરને મિષ કહેતી અખલા, ઉદ્ધવને અતર કરી. ૧૮ 


*“ે મધુપ| જાની વેગલે!, તુ' દૂત ધૂરતતે થયે!; 

તુ અમારે ચરણે ન લાગીશ, કૃષ્ણુ કપટીને લહ્યો | ૧૯ 
એને અમારું શું દામ છે, સેસે મતાવે ન્યાં ચિત્ત ઠરે; 
એને લાજ લાગે જાદવમાં, જે અમારી સંગત કરે. ૨૦ 
એ અન્ય નારીને મલ્યો, એ'ધાણુ તેતું દરશીચુ; 

તે અખલાને આલિંગતાં, કુચ-તણુ' કુમકુમ પરશીયુ. ૨૧ 
વિદાય કરતા વિદ્ઠે, તુને માળ ત્તે અર્પણ કરી; 
કુમકુમ-રજ્િતિ પ્રસન્ન થઈ આ ગ્રડણુ કરી કઠે ધરી. ૨૨ 
તે ગધ લેતાં પુષ્પનો, તેને! શાગ તુજ જ્ુખ-શું ભલ્યે!; 

તે દેખાડી ફુઃખીયાં કરે, એવો! ટૂત તુજ સરખો! મલ્યો. ૨૩ 
એકવાર અમને અધરાચૃત, પાઈને તજીયાં અહી 
જેમ કુસુમને તુ ત્યજે, તેમ એણે ત્યજ્યાં, ફરીમલિચાનહી'| ૨૪ 
તેય પણુ અમો ભજુ, એ નવ વિસારું એકું ઘડી; 
એવા કપટીને પદ-કમલ, કમલા વશ થઈને કેમ પડીર્‌ ૨૫ 
ગી ર 


૩૦૬ 1 કાવ 1ગગવઃ ડૃત 


આરે મધુકર અમો એવાં, તોય હજુ ગેને શજીય 
ખાપડી પદ્મા પડી ક'દે, અમારુ ત્યાં શુ' ગજી'? ૨૬ 
અરે મધુકર 1 આવડો રે, કરે ગુરવ ઘણે! ? 
અસે ઘણી વેલા વિસ્તારથી, યશ સાભલ્યે। ૩દપતિ-તણે્‌।. ૨૩ 
એ હરિ હવડા હરખ-શુ, નયા સુંદરી સાચે થશે; 
હે મધુપ! ત્યા જઈ ગાન ફર, તે દાન તુજને આપશે. ૨૮ 
વલી તમો કહેશે! કામ-વિહૃલ, મુષ્યુજી તેડે સહી; 
તોય મધુકર! વચન એનુ, અસો તો માનુ નહીં. ૨૯ 
સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાલમા; સ્રી કોણુ એવી સાંભલી, 
જે કપટ સ્મિત ને કુટિલ લોચન, દ્ૃષ્ણુથી રહે વેગલી ? ૩૦ 
જેની ચરણુરજને ૨મા સેવે, રાકલ લે।કની સ્વામિની; 
તે! અમારે રે આશરે ?, છું' અમો! પ્રાકૃત કામિની ! ૩૧ 
મસ્તકે પદ મા મૃક મધુકર!, અમો તુજને જાણીચે 1 
લું ડૂત-વિધા ભણ્યા છુ કૃષ્ણુથી, પરમાણીયે ૩૨ 
અન્યથા આવી ચાતુરીનાં, વિનય-વચન હોચે નહી; 
એ કૃષ્ણુ-વિણુ કયા-થકી શીખે, કપટની વિઘા સહી ? ૩૩ 
જેને કાજે અમે! મૂકયા, માતં પિતા સુત ને પતિ, 
તો ય અમને ન સ'ભારે, પ્રીત નવ જાણે રતિ ૩૪ 
એણુ પારપધીની પેર માચય, વાલી વાનર છેતરી; 
સ્્રીજિત થઇ શૂપ'ણુખાની, શ્રતિ નાસિકા છેદી ખરી ! ૩૫ 
અહતિરાયતુ બલિદાન લઈને, કાકવતૂ ભક્ષણુ કરી; 
વલી કપટ વામન વેષ ધરી, પાતાલ ચાપ્યો તે ફેરી ૩૬ 


ઉદડ્વગાપી સ તાદ] ૩૦૭ 


શમે! જાણ્યુ જે કાળા-તણેા, વિશ્ચાચ તવ કરશે! કરી।; 
તોય ક્ષણુ અલગે। થાય નહીં, એ અહનિશ મનમાં વશ્યો, રછ 
એકવાર એના ચસ્ત્રિ-રૂપી, પાન અમૃતતું કરી; 
સસાર મૂકી ગયા ખહુ, પરિવાર માયા પરહરી. ૩૮ 
ભને મલ્યા તે જેમી થયા, સુખફુઃખ સમતા આણુતા; 
ભીખ માગે, લુવન ત્યાગે, વિહ'ગમ માગે" જતા. ૩૯ 
ક'ઈ ફપટ મોહન-મ્ર મોરલી, સુણી મોહના છ'દમાં; 
તે નાદે મોહી માતુની, જઈ પડી એના ફૂદમાં. ૪૦ 
એણે નખ-ક્ષત-ના ઘાવ કરી,સ્મર જગાડચયે। તત સુંદરી; 
તે કામ-પીડા ભૌગવું છુ, હજુ લગી નથી વિસરી ! ૪૧ 
ઘ'યટા વત્તડી પારધી જેમ, હસ હરણના હરે; 
અરે ઉદ્ધવ એમ અમતે, મારીયાં મન્મથ-શરે ” ૪૨ 
હવે એટલા ઉપરાંત ઉદ્ધવ 1, ભો।1જન કરવા ઊઠીયા; 
સહું ગૉપી ગઈ નિજ ભુવન,ઉદ્ધવ ન'ટગૃહમાં આવીયા. ૪૩ 
ભોજન કરી ઉદ્ધવજી પાછા, આવીયા પૂવ સ્થળે; 
એકાતમાં ખેઠા જઈ, ગોપીએ સહું આવી મલે. ૪૪ 


(વલણુ) 
આવી મલે સણુ ગોપીએ1, મલી બેસે ઉદ્ધવ યાસ રે, 
એમ ધણા દિવસ ગયા ગોછો કરતા, શ્રીકૃષ્ણુલીલા-પ્રકાશ રે.૪૫ 





પ્તિથ્રી કૃપ્ણુચરિવ્રે સ મત-ભાગવત-ડગ્વિ'શે મથુગલીલાયાં 
ભ્રમરગીત-વણ્‌ન નામ ચતુવિ શેઅઅધ્યાયઃ ર૪. 





૩૦૮ [કવિ ગિગ્કર કૃત 
અધ્યાય ૨૫ 
(રાગ : કાલી'ગડે ) 


હવે ગાપિયો સવે" મલીને, આવી બેડી ઉદ્ધવજીની પાસજી; 
મનને! રોષ મૂકીને માતુની, બોલી વચન પ્રકાશજ:- ૧ 
“અહે ઉદ્ધવજી તમો પરમ મિત્ર છે, શ્રીહરિના હિતકારીછ; 
સાધવજીએ મોકલીયા માટે, અમો એવા કરું તમારીજી. ૨ 
વલી જે માગો તે આપું તમતે, સત્ય વચન કહું જાણુજી; 
પણુ કૃષ્ણુની યાસે જવાનૃ કહેશે।, તે! નહીં આવું નિર્વાણજી. ૩ 
તેના રુદે-કમલ પર કમલા રહે છે, સઠા કરી નિવાસજી; 
ત્યારે શું કરવા એ અમને બોલાવે,લક્ષ્મીપતિ અવિનારાજીર ૪ 
હવે કહે ઉદ્ધવજી! ગુરુને ઘેરથી, સુરમા પધાર્યા શ્યામજી; 
ત્યાર પછી સશુરામાં માધવ, શું કરતા હતા કામજી? ૫ 
અરે ઉદ્ધવ| અસે! સાંભલીયુ', જે કુષ્ણ થયા વત-અ'ધજી; 
વલી ક'સની દાસી કુખ નામે, તે સાથે કીધે સ'ગ'ધજી; ૬ 
ત્યાર અમને લખ્યુ હોત નિમ'ત્રણુ, હરિચે આ તજમાંહેજી; 

તે! ચાંદલીયામાં અર્ષણુ કરત, પ્રાણુ અમારા ત્યાહેજી 1 ૭ 
રાજકુ'વરની રીત જ એવી, કરે સમોવડ-શુ' પ્રીતજી; 
જરે ઉદ્ધવ | એણે જડુકુલ-માંહે, અતિ ધણી કીધી અનિતજી. ૮ 
બન્ને ચતુર-રિરેસણિ મધીયાં, નથીકોઈ ખાંપણુ ખેડડજી; 
કૃષ્ણુ કાળા, કુબ્ન કુબડી, સરખે સર"ખી નેડજી |” ૯ 
ત્યારેખીજી સખી કહે,“સુણુ સાહેલી,એવું શું બાલેઅન્તણૂજી ? 

એ કુખ્જને પુરુષોત્તમ જ્યારે, સ્પર્શ્યા અ'ગ પ્રમાણુજી. ૧૦ 
રતિ, રભ, ઉવશીના સરખુ, થયું છે એનુ રૂપજી; 
કમલાનુ' સુખ આપ્યુ તેને, એવા :ગઅકલ અતુપજી, ૧૧ 


ઉઠ્વત્રોપી સ'વાદ ] 3૦૯ 


આાઈ]' સોઢાને કઇ દોષ ન લાગે, એવે! છે એક ન્યાયજી; 
વલિ લાંછત સરખુ' હોય તે1, સાથે ઉદ્ધવજી કેમ જાયજી ? ૧૨ 
અરેઉદ્વવ!અમે! એ વાતે પ્રસન્ન છુઝજેમ શ્રીહરિસુખીયા થાયજી; 
એતે સુખે અમે! સુખીયાં રહીયે, સુણીને કૃષ્યુ-કથાયજી, ૧૩ 
અનેક સુંદરી શ્યામ કશે, પણુ અમારે સન હરિ એકછી; 
મેરુ ચલે, પશ્ચિમ શવિ પ્રગટે, તોય ટલે નહિં રેકજછી. ૧૪ 
જાગ્રત સ્વપ્ન કૃષ્શુ-મૂર્તિમાં, રમતુ' મન અમાડુ'જી; 
હુરિ વિના સકલ સ'સાર-તણું, સુખ રતિ નવ દ્વાગે સારુ'જી. ૧૫ 
હુશિ કયારે સ'ભારે ન'દજીનું ઘર ?, ગોપ સખાનોા સમાજજી? 
અમો કિંકરીચોની કોઈ દિત કયારે, વાત ફરે મહાશજજી? ૧ર 
અમો ઉદ્ધવજી | કયારે વિરહાનલથી, શીતલ કરશે નાથજી? 

હરિ કયારે સુગ'ધિત-કજ સુફેદેમલ,ચમ શિર ધરરો હાથજી?”૧૭ 
એવાં ઉદ્ધવજીએ ત્રજ-વનિતાનાં, વચન સુણ્યાં તેણીવારજી; 
પુરપોત્તમમાં પ્રેમ જેઇને, મન ઝ્લીયુ' નિરધારજીઃ- ૧૮ 
“અહો અખલા !તમો। અખિલ વિશ્વમાં, પૂજત કરવા ચોગ્યજી; 
તમો થયાં કુતાથ અચ્યુતમાં, આવો અખ'હ ભાવ આર્‌ગ્ય&.૧૯- 
જપ,તપ,ત્રત,તીથ", અધ્યયન,મખ, નીમ,દાત,વિધિ,કમ'જી; 
હૈશિભક્તિ પામવા અશ્રેષે આચરે, સવે" સાધત ધમ. ૨૦ 
એવી લફ્તિ ઉપની ભાગ્યે તમને, સહાસુણ્યે મલ્યા ભગવ'તજી; 
સહું સાધનથી ડુલ'ભ જે ભડિત, ઈચ્છે સાટા સુનિજનજી, ૨૧ 
તમે! દેહુ ગેડ ત્યન્યાં, સુત્ર ષિતા સુખ, સુહૃદ પતિ પરિવારછી; 
સહાભાગ્યે કરીને ભામિનીચે। વરી, પરમ પુરુષને સારી. ૨૨ 


હે કામિનીએ। | તમે! થઈ કુતારથ,એથી નથી બીજુ'કલ્યાણુજી; 
આવી એકાન્ત ભક્તિ અધોક્ષજમાં,યઈ તમસેગ્વિચલજાણુજી.૨૩ 


૩૧૦ [કવિ ગિન્ધન કૃત 

આવો પૂણુ કમ તમારા દેખી, થચો અનુગ્રહ એશજી; 

હવે સુણે સુદરી! હુ લાવ્યો! છુ, શ્રીહરિને! સ દેશજી, ૨૪ 
(વલગ) 


મેરો! લાવો છુ શ્યામ સૃદરને,, કહેવા તમને સુદરી; 
શ્રીમૃપ્ગ્‌ જે વચન કદ્યા છે, તે સુણીને લેજે ચિત્ત ધરી. ૩૫ 





ઇતિ શ્રીકૃખ્યુચન્તિ સમત-ભાગતત-હન્તિથ મથુનલીલાયાં 
ઉદ્ધવગાપી-સ'વાદો તામ પચડીગા અષ્યાય$ ૨૫ 





અધ્યાય ૨૬ 
(સેટ) 
શ્રીકુષ્ણૂ-તણેદ સ'દેશ, જે--થકી મનને] મોહ ટલે, 
અધ્યાત્મ-ગાન-ઉપદેમ, ઉદ્ધવ અવ અબલાતે કહણે;$- ૧ 
(રાગ બિવાન3) 
“સુગ સુદી! ટુ' રહુ છુ તમ પાચ, નથી કઈ લેગ; 
હુ ચર્વાત્મા અ'તર રહિત છુ; સન ઈદ્રિયમાહી મલ્યો. ર 
જેમ ચરાચર સહુ ભૂતમા, મહાભૂત વ્યાપક છે ઞદા, 
જલ, અનલ, અનિલ, આકાગ, અવની, તથા હુ રથો સર્વદા, ૩ 
મન ખુદ્ધિ ઇટ્િય મ્રાણુ યુણુને, પ્રકાશક પાસે રટ'; 
ઉત્પાત્ત, પાલન, પ્રલય ગૃછિ, ફુ'-વડે સરજી સહુ- જ 
છું શુદ્ધ આત્મા ગુણુ-રહિત, અન્વય-થકે। વ્યતિરે 


પ ર 
કક 
ષ્્ડ 


ક્ષ 
છું સ્ાન-રૂપી એક આત્મા, મન-વિકારે અતેક છુ, ૫ 


ઉદ્વગાપી મ'વાદ ] ૩૧ 


જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુસિ જે, મને અવસ્થા એકે નહી; 
માયા-રચિત મન-કલ્પના તે, આત્મામાં ભાસે સહી, ૬ 
તે માટે મન એકાગ્ર કરી, સ'કલ્પ સવે" પરહરે; 
એ મનને સવે વિષય લાગ્યા, અગાને કરી આવરી, છ 
જેમ સ્વપ્ને સુખ ડુઃમ ભે!ગવે, જાગ્યા પછી જૂ હું લહે; 
એમ ગ્ઞાન પામ્યા પછી, અજ્ઞાનનો બ્રમ નવ રહે! ૮ 
માટે સર્જ કારણુ મન-તણુ', હું' મારુ, સુખદુઃખ મન સહી; 
ભક્તિચે।ગ જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં, મન-રોધ-વિણુ સિદ્ધિ નહી'. ૯ 
સન્યાસ, તપ, ઇન્દ્રિયટમત, મન-જયથી સહુ સાધન વળી; 
સરવ ઈન્દ્રિય એને વશ, જેમ નદી સાગરમાં ભળી. ૧૦ 
વળી આવત્મવિધા એલખાવી, ભોલવ્યાં કહેશે તમે; 
કમનીય સુદર તુજને, જેયા વિના કયમ જીવું અમે! ? ૧૧ 
તમે! નેત્રની લેલતા તજી, મતે મત-વિષે રાખે! ધરી, 
નથી તમ-થફી હુ વેગલે, તે કહું દણાતે કરી, ૧૨ 
યથા વાંસો નિકટ છે, પણુ નયન તે દેખે નહી; 
મનત-તણી અટકલે એલખે છે, એમ મને જાણે! સહી | ૧૩ 
સારે વિષે મત સમપી*, ખહુ વૃત્તિ પદ્રિયની તને; 
ત્યારે પ્રગઢ સુજને પામરો!, એમ નિર'તર એફ-ચિત્ત શને. ૧૪ 
જુઓ, રાસમાં નિજ નાયકે, જે થોવિતા રોકી તદા; 
તે મને ફરીને સુને પાંમી, સવ પહેલી પ્રેમદા, ૧૫ 
એમ પ્રેમને વશ છું સદા, ક'ઈ નયનતું જારણુ નથી; 
ન માતે તેદ પ્રેમદા, તસે! પરસ્પર જેવ્વે કથી, ” ૧૬ 
એવું ત્તાત શ્રી હરિયે કહ્યું, તે સુણી ઉદ્ધવને શ્ુખે; 
દાસ ગિરધર-પ્રભ્ુની, મન ઉપની સ્મૃતિ સુખે. ૧૭ 


૩૧૨ [ કાંવ ।મરધર કૃત 
(ગેરકો ) 
જે ગૃષ્મે કહ્યો ઉપદેશ, ઉદ્ધવ-દ્વારા-ચે કરી; 
તે સુણી શ્રવણુ સુદેશ, બેલી સહુ ત્રજ-સુ'દરીઃ- ૧૮ 
(રાગ બિલાવલ ) 

“ઞઅરે ઉદ્ધવ! એ જ્ઞાન તમારું, પરેક્ષપણે દર્શાય; 
નિરાલ'બ, ઉત્માન, કલ્પના શાખચ”“દ્રવતૂ ન્યાય, ૧૯ 
તેજ-સમૂડ-તણી મૃતિ, એક સૂરજ રહે આકાશ; 
તેનાં કિરણુ અનેક, સકલ જગ ઝલકે; વ્યાપક વિશ્વ પ્રકાશ, ૨૦ 
એ શ્રીકૃષ્ણુ પૂ્ણુ-ખ્રહ્મા જ કાહાવે, સચ્ચિદાન'દ-રૂપ; 
તેની ચૈતન્ય સત્તા સકલ જગ પર, ચર વ્યાપક અદૃ ગગતુપ. ૨૧ 
જેમ સાક્ષાત્‌ સૂરજ-પ્રાપ્તિ થાયે, ત્યારે કિરણુ-તણુ' શું કામ ? 
એમ શ્રીકૃષ્ણુ મૂતિ" મનમાં ઠરી, જે અખિલ વિશ્ચતું ધામ. ૨૨ 
એવા પ્રત્યક્ષ પ્રભુને મૂડી, હુવે કયાં ખોળવા જઈએ પરોક્ષ ? 

પછિ સાધન શું કરવા કરે, જેને મલીચો! મ'ગલ મોક્ષ ર ૨૩ 
એવા પુરુષોત્તમ પરાત્પર, મલીયા પૂર્ણ-ખ્રહ્મ અનુપ; 
જેમ સાકર-કેરા શ્રીક્લ શે(ભે, સર્જ દિશા રસરૂપ, ૨૪ 
અમે! શ્રીકૃષ્ણ વિના ક'ઈ નથી દેખતાં, અન્યરૂપ સ'સાર; 

વલી સ્વપ્નમાંહો નથી ન્તણુતાં, વિશ્વ-તશ્ા વહેવાર. રપ 
જેમ કીટને ભમરી ડ'સ કરે, તેનું કીટ-પણું' ટલી જાય; 

વલી પારસ-કેરા સ્પર્શયકી, જેમ લે!ડનુ* કાંચન ચાય. ૨૬ 
એમ હરિના કર, નખક્ષતથી, અમારો થગ અપચીકૃત દેહ; 

એના જધરાસૃતના પાન-થકી, ગુદ્ધ સત્તત થયું મત એડ. ૨છ 


ઉદ્ત્રગોષી સ'વાદ] ૩૧૩ 


અર ઉદ્ધવ] જે હાય વિકારી, અજ્ઞાની, જત મૂઠ; 
તમો તેને જઈ ઉપદેશ કરો, એ ત્તાન તમારુ ગૂઢ. 
અમે ખાતાં, પીતાં, હરતાં, રૂરતાં, કરતાં ઘરનુ” કામ; 
સેર-સ્ુગટ-પીતાંબર-ધારી, દેખુ' સુદર શ્યામ. 
જામત નેતા પ્રાણુ-જીવનને;, રવપ્ન-વિષે ૬૨ત; 
સુપુપ્તિમાં હરિમૂતિ* વિષે, થાય લીન અમારાં મત. 
અરે ઉદ્ધવ! હરિને તજીને, ચિત્ત ક્ષણુ ચે ક'ઈ નવ જાય; 
જે શત લધન સિહરાજ કરે, પણુ સુખડે ધાસ ન ખાય ! 
અમો ન'દ-કુવરતું' શરણુ તજીતે, ન કરું અન્ય ઉપાસ; 
જેમ ન'દ્નવનનો બ્રમર ન સંઘે, કરીર-પુષ્પની વામ. 


શુહ્ધ પ્રેમ પશભક્તિ વિના, શુષ્ક સાન કયે છે અજુ, 
જેમ તાંદુલ કારી લીંધા પૂઠે, કુસ્કા ફુટે કાણુ? 


કોઢિ-કામ-લાવર્ય છબિ, હરિ સુદરતાતું ધામ; 
એવી મનોહર, મૂર્તિ મૂકીને, બીજ બ્રહ્મ-તણુ શું કામ ?” 


એવુ" કહેતામાં થઈ ધ્યાતાવસ્થિત, વૃત્તિ કુષ્ણાફાર; 


૨૮ 


બોકષવુ' ખંધ થયુ તેણી વેલા, ઠરી રહી ત્રજતાર | ૩૫ 


(વવણુ) 
શ્રીકૃષ્લુ-મર્તિમાં મગ્ત થઈ, ગોપી ભાન ભૂલી નિજ તન યે; 


પછે સાવધાન થઈ ઉદ્ધવ સાચે, વતિતા બો!લી વચન ૨. ૩૬ 





પ્રતિ શ્રીકૃષ્ણુચરિત્રે સમ'ત-શ્રીભાગવ 1-ઉંરિવ'ગે મયુરાંવીલાયઃ 
ઉડ્ાગાોપી-સવાદે નામ ર્ટીવિગાડધ્યાયઃ | ૨૬ 


દપક 


ષ્ટ 


અધ્યાય ૨૭ - 
(ગગ ધન્યાશ્રી) 


ગોાપીચે સુખ્રીચો હરિનો સહદેશજી, 

જે-માંદી ડીધેઃ! આવત્મ-ઉપરેશજી; 

તરુણી ગવેચ થઈ તદ્ાકારજી, 

વલી ઉદ્ધવજ-શું બોલી તેણી વારજીઃ- 

(ઢાળ) 

* અહો ઉદ્ધવ ! કૃપ્સુ માચેપ, કસ રાજા ડુર્મતિ; 
સહુજાદવને સ્ુ'મીયા કર્યા, કહે કુશલ છે ત્યાં જદુપતિ” 
અન્ય ગાષિકા કહે, “ સુભ ઉદ્ધવ ! ગોવિંદજી ત્યાં શું કરે ? 
અમવિષે જે પૂવે" હતો, તે પેમ સુર-માં પરે ? 
અતિ ચતુરનારી નગરની, સ્મિત-લાજ-ગુત નતી હશે ! 
મહા નિપુણ ન“ કુમાર છે, પભ તે વનિતાને વશ થરો |” 
વલી કોઈક કોવિદ કામિની કહે,“શું નભે તમે સુંદરી; 
સુર-ના૨ વચન-વિલાસ પાસે, ડચારે ખ'ધાય ન શ્રીહરિ! 
હે સાધુજન ! સાચુ કહો, કયારે અમારી સ્મૃતિ કરે ? 
શું ફરતી હરે વ્રજ સુ'હરી, ક'ઈ વાર્તામષ હરિ ઊચરે ? 
પુર-પ્રેમદા-થું જુખે કરતા, ગોઈી ગોકુલચદજી; 
ગુણુ હીન ગામડીયાં અમો, તેને સ્મરે છે ગોાવિ'દજી ? 
વલી કે! સમે તે રાસરજની, સ'ભારે છે શામજી ? 
જે નિશા ન'દજુમાર રમીયા, વ૧દાવન અભિરામજીઃ 
સેલે કલાશશી જ્યોતિ ઉત્જવત, કમલ ઝદ ત્રકાશમાંર 


[કવિ ગિરધર કૃત 


૨ 


૩ 


જ૪ 


છ 


ટ 


મ'છીર, નૂપુર નાદ સુ'દર, સરસ રાસ-વિલાસમાં? ૯ 


ઉદ્દવગોપી સવાદ] 3૧૫ 


કયારે આવરો અમો વિર્હિણીનો, શોક સવે ટાલવાઃ 
ફર-ક'જ-સ્પશ્ કરી હરિ, અતિ દીન અમને પાલવા $ ૧૦ 
જે અરશ્ય-કેરી ઔષધિ, ઝુમલાય ઉષ્ણુ સમમે જદા; 
મેઘથી મઘવા જ્લ-વડે, રીતલ કરે ચીં'ચી તદા.” ૧૧ 
વલી કે। કહેઃ “હરિ શીટ આવે ?, રાજ પામ્યા રિપિ હણી; 
ત્યાહાં રાજ-કન્યાને વર્યા, ભજુરા-વિષે શોભા ઘણી. ૧૨ 
ભમે! વનચરી, વા રાજકન્યા, કે-થથી એને 3] થરો? 
એ સ્‍્વય' પૂૃણુકામ-આન'દ, અભ-સ'ગે શ્રી વસે, ૧૩ 
'પશ્મ સુખ તે નિરાશા'-એમ કહ્યુ” ગણિકા પિંગલા; 
તે અસેઈએ જાણ્યુ તોય, નવ મૂકાય આશા નિષ્ક્લા, ૧૪ 
જલુ કામિની એ કૃષ્ણની, એકાંત રતિ ઇશ્છે નહિ ? 
હરિ ન ઇચ્છે પણુ તોય, લક્ષ્મી નિર'તર નિકટે રહી. ૧૫ 
એ વિગાર્યો નવ વિર, એ'ધાણુ એનાં છે ઘણાં; 
રવિ-સુતા, ગાવર્ધનગિરિ, આ સ્થાનક વૃન્દાવત-તણા. ૧૬ 
વેણુ વજડે સખા સંગે, ગૌ ચરાવા નિસરે; 
ખલભદ્ર સાથે ખાલ-ક્લીલા; કરી તે કયસ વિસરે? ૧૪ 


મુષ્મુનાં સ્થાનક દેખતા, થાય લીલાની સ્મૃતિ વલી; 
તો તિરાશી કથમ થાઉ ઉદ્ધવ], મન રહ્યુ' એને મલી. ૧૮ 


વલી રાસરસમાં અધર-અમૃત્ત, પાઈ ને પીડા હેરી; - 
સત આકર્ષ્યા' સૃદુ મધુર વચને,તે ઉદ્ધવ! કેમ જઉ' વિસરી?”૧૯- 


હુવે એટલા ઉપરાંત સુ'રરી, ઉદ્ધવની પૂક્ત કરી; 
વિરહ-તાપ ટલી ગચેઇ થીકૃષ્ણુ-મ'દેશે કરી. ૨૦ 
અતિઘણા આદર-માતથી; સત્કાર ખડ્ુ-વિધિચે કર્યો 
ઉદ્ધવને પ્રેમે પૂદ્યા, શ્રીકૃષ્ણુ-ભાવ હૂંદચે ધય, ૨૧ 


થ્રીઉદ્ટડગોપી સ'વાદ ] ૩૧૭ 


તે કુપા કમલાને નથી, જે ફુપા ગોપીને કરી; 
અખ્જ-ગ'ધિત અપ્સરા તે, એના આગલ કિ'કરી. ૩૪ 
હે હેરિ-ગુનતે અવતાશ્જે, વૃન્દાવને દુમ તૃણુ લતા; 
શ ગોષિકાની ચરણરજ, સુજ શિ૨ અડે માગે" જતાં. ૩૫ 
સદા ડુરત્યજ શ્વજન પથ, તે તજયે। તત્ક્ષણ જેણીચે; 
શ્રતિદુગ'મ ગ્રહણુ કીધો, સુકુ'-માગ" એણ્‌ીયે. ૩૬ 
હરિને! ચરણુ એ અગનાચે, કઠિન કુચ ઉપર પર્ચેય; 
રાસ સધ્યે વિરડુતો, પરિતાપ સહુ અલપ કર્ચ. ૩૭ 
જે પદ પદ્ચિનીએ પૂન્યાં, ધ્યાનમાં નેગી અતુસર્યો; 
તે પતિત પદ પરમેશતા, એ અ'ગનાચે ઉર પર્યા. ૩૮ 
તે ન'દતજની નારીની, ષદ-રેણુ ૧૬ ફરી ફ્રી; 
જે ગોપિફાને સ્નેહ ગાતાં, ત્રિલોકી પાવન કરી, ૩૯ 
ત્રજવાસીને। હરિ વિપે, એવો સ્તેઠ જેઈ ઉદ્ધવ રહ્યા; 
મન સાનનુ અભિસાન-ગેલીચયુ, પ્રેમથી પૂરણુ થયા ૪૦ 
પછી માગી ઉદ્ધવજીએ, આજ્ઞા! સહુ ગોપી-તણી; 
યશે(દદા નદને નમીયા,; વિનય સ્તુતિ ક્રીધી ઘણી. ૪૧ 
વલી નદાદિંક ગાપે બહુવિધ, ભેટ હરિને મોકલી, 
લોશન-વિષે વારિ વહે, ગદગદ થઈ ખોલ્યા વલી, ૪૨ 
હુરિ-પદાંઞ્ુજમાં અમારી, મનવૃત્તિ રહેને સર્વદા; 
એનું નામ જપતાં અમારે, વિક્ષેપ નવ ચારી કદ્દા. ૪૩ 
અમો કર્મ-માર્ગમાં પડી, «યાં ત્યાં જાતિ અવતરુ; 
કાંઈ પૂર્વ પુણ્યે કરીને, ત્યાં ધ્યાન શ્રીહરિતં પરુ'. ૪૪ 
શ્રજવાસીએ મન કમ વચને, પ્રાર્થના કરી પ્રભુ-તણી; 
સુણી ઉદ્ધવજી આન'હીયા, મન પ્રીત વાધી અતિ ધર્ણી. ૪પ 


૩૫૮ [કવિ મિરધર કૃત 


પછી ઉદ્ધવજી રથમાંહી ખેમી, ત્રજ-થકી વેગે વલ્યા; 
સચુરાષુરી-મધ્યે આવીયા, અતિ હર્ષષશું હરિને મલ્યા. ૪૬ 
પ્રભુ-પઠ તમી ત્રજ ભક્તની, અતિ પ્રશ સા પ્રેમે કરી; 
પ્રણામ સહુના કહ્યા, વલતી ભેટ હરિ આગળ પરી. ૪૪ 
ત્રજવામીના આચરણુ ભકિત, સમાચાર સહું કહ્યા; 
તે કહેતા સુણુતા કૃષ્યુ ઉદ્ધવ, પ્રેમથી ગદગદ થયા. ૪૮ 
(વલણુ ) 
ગદ્ગદ્‌ થયા પ્રભુ પ્રેમે કરી, સુણી ભક્તિ ત્રજવામીતણી; 
શ્રીકૃષ્ણુ ચાગળ ઉદ્ધવજીએ; પ્રશ'સા ક્રીધી અતિ ઘણી. ૪૯ 


પતિ થ્રીકૃષ્યુચગ્ત્રિ સ'મત-ભાગવત-હરિવ શે મથુરાલીલાયા 
શ્રીકૃષ્ણુ-ઉ&4-સમાત્રમને। નામ સપ્તડી'શોડધ્યાય*-(૨૭) 


---(---- 


#વિ-ગિરધરફૃત ઉદ્ધવ ગે!શપી-સ'વાદ-ગખ્ટાથ" પા, રહર થી૩૧૨ 


૨૨ અશ્યય્ય 
૨ તદપ્લ્મક /વિ સ') તન્મય 
૩ અપ્લાપ (પ સ) જન 
।૦ લેપ્કેષણ્‌। (સી સ ) લોકમા 

મૃતિણા 

દર તિવેદ (પુસ ) વૈરાગ્ય 

૨૩ અધ્યાય 
3 ઉદ્ધત (વિ સ'.) ઉચ્ટ્રખલ. 
૩ એપ્ખગતપ (અ ક્રિ) બરાડતા. 
૪ ખલી (ભૂ ફ સ ) અટકી. 
૧૦ શ્પિક (સુ, સ ) નર કાયવ 


૧૬ પ્રિસુણ (વિ સ*) સરવ, ર% 
અને તમ ખે ત્રણુ ગણા 
૧૧ સુરભિ;વિ સ .)સ્ુગ ધિત પવન 
૧૪ વ્યુ"જન (પુ, સ) (૦ય'જન) 
પખા 
૨૬ આપ્ધા (સ્રી સ 9 પોડા 
૨૯ એપાણુ (ન. સ',) [રાની 
૩૩ પ'થપ્નન (પુ સ':) [સિંહ 
૩૩ અભ'& (પ સ*.) બાળક 
૩૪ અવત*સ (પુન સ ડેશિરામણિ 
કાનનુ ધરણુ , માથાને! સુગટ 
૩૬ બ્રદ્યાત'દ (ન સ .) પરમાત્મા 
સબધી આનદ 


કાંવ-ગરધર્કૃત ઉદ્ધવ ગોપી સ'વાદ] ૩૧૯ 


૫૦ કશે (પુ.સ") ખળ કર્‌ 
પડ અન્વય (પુસ'.) સળભ'ધ 
મળતમપણુ 
૫૬ વ્યતિરેક (પુ. સ" ) અભાવ 
૧૪ અધ્યાય 
૨ તાસ (સી. અ) ઓપ 
૩ ઉઘોત (પુ* સ”,) પ્રકાશ 
નાયકા (સ્રો.) આગેવાન સી, 
નાયિકા 
૪ સચક્ષુઃશ્રવા (પુ'.) આખથી 
સાભળતાર, સાપ 
૨ ૪)ઃ પિ'ડ (પુ', સ'.) પિતૃઓ 
નિપિત્ત લોઢ કે હ્રાતતા વાળેલા 
ગોળા 
3 (૪ તિર્વાણ્‌ (ન સ.) ચોક્સ 
૧૦ પુ“થલી (સી. સ'.? વેલ સ્રી 
૧૩ જીમત (સી. સ'.) યુશ્તિ 
1૪ ળેમવી (કિ સ.) ગોઠવા 
૬૫ ભુરછી (સી ? નરદુમ'ત અથવા 


મોહિની 
*૮ અતર (વિ સ.) ભેજ. 


૨૪ અધરપ્મૃત (વિ સ) અધર 
રસ રૂપી અમૃત 
૨૬ પદ્મા (સૌ સ*) લકમાો 
ફે"દ (પુ', ફા ) અળમા 
32 કુડિલ (વિ, સ.) છળવાળુ* 
૩૨ પરમાણિયેઃ (ક્ર. સ'.) સાચા 


મનાયો, 
૩૫ કતિ (સ્રી. સ.) કાન 


૩૬ વિહ"ગમ માગ'-સ"ય'સ માર્ગ” 
૪ર ઘટા!(પુ,સ* ઝાલર 


૨૫ અ'્યાય 
(ઉ) વત (ન.સ*,) નિયમપૂવ*ક 
આચરવાતુ' પુણ્ય કમ્‌' (કહાચ- 
થોશ્રમનુ'ત્ત) 
(9) ચાંદલીયા (પુ'. ચાક્ષાના 
વહેવારમાં) 
& ખાંપણ (સી ) એબ 
૨૪ એશ (સી.અ.) આન'# 
૨૬ અધ્યાય 


૩ ચરાચર (વિ,સ' ? ચેતન અને 
જ્ડ 
૬ સુષુસિ (સી.સ'.)ગાઢ નિદ્રા 
€ સહી (સી) નકી 
1 ડસનીય (વિ સ'.)ચાહવા યોગ્ય 
૧૨ લે!લતા (વિ. સ.) ચ“ચળતા 
પહ પરોક્ષ (વિ સ.) અપ્રત્યક્ષ 
નિરાલ બ (વિ, સ*.) આધાર 
વગરનુ' ઉન્માન 
૬૮ ડ#પતા (સી સ.) ધારણા 
૨૧ થર (પુ'. સ) પડ 
૨૨ અપ'ચીરૃત (ન સ) પચ 
મહાભૂતના મિશ્રણુ વિનાતુ એટવે 
અપ્રાકૃત 
૩ર કરીર-સુખ્પ (પુ. સ*.) કેરડાતુ” 


ફૂલ 
૨૭ અધ્યાય 
૮ અભિરાસ (વિ સ'.) મતેહર 
૯ સ'જર (ન સ.) ઝાઝર 
3૧ સઘવા (પુ. સ.*) ઇન્દ્ર 
1૬ રવિસુત (સ્રી સ*.) ચશુનાછી 
૩૭ પરિતાપ (ઝુ. સ'.) સ'તામ 
૩ વિક્ષેષ (પુ. સ',) અડચણુ 


કવિ બ્રહેરેવની ભ્રમરગીતા દિપ્પણુ 


મભવાચરણુ દ્ારાઃ-(3) વિષય ૨ પ્રયોજન (૩) અધિકાર 
અતે (૪) સળ'ધ એમ ચાર પ્રકારે આગળ પાછળતે। સ'બધ 
બતાવવાની પ્રાચીન પ્રણાલિકા છે. જેતુ શાગ્રીય તામ અવુગન્ધ 
થતુખ્ટય છે. 
(૧) વિષય ૬-- 
' કાઈ એક ગોપીના વચત પ્રકાશીએ,' 
વલતું કાંઈ એક ઉઠ્વને કહીએ. તે છે. 
વળી ગાપીજતેો!એ સાનાદિ સાધત કરતાં કેમભક્તિઠ્દાર 
સહેલાઇથી ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે એમ પોતાના જીવન અને 
વાણીથી સિદ્ધ કયું” છે, એટલે પ્રેમલક્તિ એ આ ત્ર'ચતે! વિવય છે, 
(૨) પ્રષાજન $-- 
સવાદ ગોપી ઉદ્વતણા, જેતુ' ભાગ્ય હેય તે ભણે, 
ગ્રેગે સાંભળતા છે રસ ઘણું, મુખ-મ'ડન હાર યા તણે? 
રૃદિઆલે રાસ સોહામણે!. 
એવુ રસાત્મા શ્રીકૃષ્ણુતુ' સ્વરૂપ ભાગ્યવાન ભગવદીયો જાણે એ 
પ્રયોજન છે. 
(3) અધિકારી ૬--- આશ ઘણી છે મુજ્તે તમારીજી, 
રસના રમો મુકુ'દ મોરારિજી. 
એવી દીનતાથી' ગાનદ્દારા ભગવાનને પ્રપ્ત કરવા તે ઇચ્છે છે. 
(૪) સ'બ'ધ $-- ભગવાન અતે ભકતને! ભાવ તે છે. 
વજા બ્રહ્મસૂત્ર પેઠે આ ભ્રમરગીતામાં પ્રેમભાકિત છે તે 
ગમ્રમાણ૩૫ છે. પરમ કાખ્ટાપન્ન રસાત્મક શ્રીકૃષ્ણુ પ્રમેય છે. 


૩2૧ 


શ્રંકૃષ્ણુનતે શરણુ ગમન એ જ સાધન છે અતે રસાત્મા થ્રીકૃ'ણુ 
ફૂલરૂપ છે, 


ઉદ્ધવ-ચરિત્ર :-- બ્રમરગીતા, €&વગીતા, ગસિક ગોતા 
ર્સગૌતા એ નામોથી ઓળખાતી ભગતાનમાં (ભાત્ર વધામ્નારી આ 
કથા શ્રીભાગનતના ૪૬-૪૭ અપ્યાયામા છે, ભગનાન ક્રજથી મચુરા 
પધાર્યા ત્યાર્‌ પછી શ્રીન દરાયઝી યમોદાજી, ગો--ગાપ--ગોપીજ- 
નોની વિકળ વિરહ દશા થઈ તેતુ વર્ણન અશકય છે તે વિકળ 
વિરહ દુ.ખ નિવારવા મિષે ભગવાને શ્રીઉદ્વજીતે શ્રીગાકુવ-શન્‍્દા- 
વત મોકલ્યા, ૪૬માં અધ્યાયમાં ન'દરાયજીએ ભગવદ્‌ વિરહનુ 
અસા દુઃખ ઉદ્વજીને જણાવ્યુ, તે વિરહ દુઃખ નિવારવા માટે 
ઉદ્ધવજીએ નદ-યમોદાજતે સાતેપદેશ કર્યો ૪૭માં અષ્યાયમા 
ગોપીજતે। ઉદ્દવછ આગળ પોતાના અતિ તીત વિરહનું વર્ણુત 
કર્‌ છે અને ભગવાન નિર્ઝુણુ અને નિર્દય છે એમ વર્ણવી, ભગવાન 
--ત્રમર અને ઉઠ્વ સમાન છે એમ મિષાતરૅ જણાવી, ઉઠ્વને [વિરહ 
જન્ય પ્રેમતા ઉતૃષ્ટ સ્વરૂપતે। અનુભવ કરાવ્યો, ત્યારે શ્રીઉદવજએ 
નિજ ( શ્રી્કોરજીને। ) સ દેશ ગોપીજનેોતે કલો તે સ દેશે। સાભળવા 
છતા શ્રીગાપીજતોની ભગવાન વિષેની વિકળતા જરાયે ઓછી 
ચઈ નહિ, ત્યારે ઉદ્ધવજતે પોતાની ખહાવાદ જન્ય જાનદશા અતે 
મહા ભાગવતપણામાં લધુતા જણાઈ. તેથી ગાપીજતે। જેવી ઉહૃજ પેમ 
મમ્ત વ્યસનદશ। જે સન્યાસ કરતા ઉચી કક્ષાની છે તેતી પ્રશ”સા 
કરી અતે ગે'પીચરણુગ્જ મેળવવા વ્રજની લતા થવા છચ્છયુ 


આવા જ્ઞાની ભક્ત ઉદઠ્ાજતુ' જીવન ટ્ર'કમાં નીચે મુજળ છેઃ 
કારણુ કે ઉદ્દવ રાજસ ભક્ત છે ને તેમતે ભગવાન પ્રતેતે! ભાવ 
મપ્યમ છે તેમને મષ્યમ ભાવ હોવાથી (ભગવાનથી વિખૂટા પડી) 
તેએ ત્રજ આવી શકયા; ને વ્રજ આવી ગોપીજને।ની પિરહાગ્નિર્પ 
ઉત્કૃણ પ્રેમભક્તિમાં તપ્યા પણુ લવરૂપ ન થયા. આ કાગણુથી શ્રોગાકુવ 


૩2૨ 
તજી મથુરા પાછા જઈ શકયા. આ વસતુ ષ્રીગોકુલેશ પ્રભુએ પોતાના 
વયનામૃતોમાં બહુ સરસ રીતે સમ”નવી છે. 


ઉ્દવજી નાની ભક્તોમાં ઘણી ઊ'ચી કક્ષાના ભકત છે. તેથી 
ભગવાન તેમતે માટે કહે છે કે “તમે અમારા સુહદ, અમારા 
ગુપ્ત વિયારતે જાણુનાર અને અમારા નેત્રરપ એટલે રસ્તો બના- 
વનાર છે.” વળી ખીજે ઠેકાણે કહે છે કે “ ઉદ્વવ મારાથી જરા થે 
ન્યૂન નથી કારણુ કે સત્તાદિ ચુણ! તેને પીડી શકતા નથી, તે સમર્ય 
છે એટલે સ્વભાવને વરા રાખનાર છે અતે પોતે વીર, ક્ષત્રિય અને 
કુડુઃખી વડીલળ'ધુ હોવા છતા ભગવાનની સેવા તીચથી પણુ નીચ 
શર્થિતિવાળા થઈ ને તે કરે છે,” 

યાદ્વકુળમા દેવમીટની સ્ત્રી મારિયા નામની હતી. તેનાથી તેને 
દશ પુત્ર થયા, તે બધા પવિત્ર હતા. (૧ વસુદેવ (ર) દેવભાગ(૩) 
રદવશ્વેવસ વગેરે. તેમા દૈવભાગના શ્રીઉટવજી પુત્ર થાય. 

ઉહ્વજી નાના પાંચ વર્ષના હતા ત્યારથી ભગવદ્‌ સેવામાં 
તેમનું મન લાગ્યું હતું. તેમની માતા સવારમાં ભોજન કરવા મોટે 
કહે, કાલાવાલા ફરે અતે કહે ભાઈ સવારે ભોજન કરીશ તે! તુ* 
બળવાન થઈશ, તારુ' શરીર સારુ" થશે; વળી તે તેને પ'પાળે છતાં 
ઉદ્દવજી ભગવદ્‌ સેવા પરાયણ હોવાથી માતાના વચન તરફ ધ્યાન 
આપે નહિ, આમ લૌકિક ( ભોજન તરફથી અસચિ ; વૈદિક ( માતાની 
આના ન પાળવી) ક્યા તરફ તેમતે ગૌણુ ભાવ; મૂળથી તેમનામાં 
છતો, તે જેમ જેમ મોટા થતા ગયા તેમ તેમ ભગવદ સ'બ'ધી 
મેળવવા લાગ્યા, અને ભગવાન નયારે મચુરા પધાર્યા સારે ભગવાનના 
સત્રી તરીકે તેઓ કામ કરવા લાગ્યા. તેમની લાયકાત ઊ'ચી હતી, 
તૈમનું ચારિમ્ય પણ્‌ તેવું જ હતું અને જ્ઞાન અતે ભક્તિમાં તેમની 
સમાન કોઈ ન હવું, આથી શ્રીદ્વજી વિષે લખતાં શ્રીસુકજી કહે 
છે કે “ભગવાનના કુળમાં જન્મેલા, ઉ"મરે મો!ટા, સર્વ યાદવેમાં 


૩૨૩ 


શ્રેઇ અને મ'તી, ભગવાનના સમાન શીવ અતે વ્યસનવાળા હવાથી 
મિત્ર છૃહઠસ્પતિના શિષ્ય ઉત્સવ ર૫, અને અત્ય'ત ખુદ્ધિશાળી તેએ 
છે. વળી તેએ નિષ્કામી, એકાન્તિક ભક્ત અતે કૃપ્ણુતે બડુ વહાલા છે, 
વળી જેમ ભગવાનમાં ૪ ધર્મો બિગજે તેવા ઉઠ્વજીમાં પણુ છ ગુણુ 
રહેવા છે ( તે વાત શ્રીશુકછએ લા-૧૦-૪૪-૧મા કહી છે.) શ્રીકદ્વજ 
પ્રલમ્બ બાહુવાળા એટલે ક્રિ કુશળ ( એશ્વર્ય ], તવ-કમળ જેવી 
આંખોવાળા ( જ્ઞાન ), સ્યામ રારીર ઉપર પીતાખર ધરનાર ( વીર્યવાન 
“મેધ અને વીજળીનું રૂપક છે।, ગળામા કમળમાળા ધરનાર [છીતિ'), 
કમળ જેવા મુખથી શોભતા (શ્રી), અને બે કાનમાં મણિથી પ્રકાશવાળા 
કડબ (સાખ્ય અને મોગરૂપ ) ધરનાર (વૈરાગ્યાધોતક) છે, તેમના 
હસવામાં શુહ્તા અને પવિત્રતા છે, દેખાવમાં તે સ્રીએને પ્રિય લાગે 
તૈવા છે અતે તેમને! વેશ ત્રીલગવાન જેજે છે. '' આવા કૃઘ્ણુનદ 
પ્રિય ઉદ્દવજી ગે(પીજનોની વિરડ-વિકળતા મટાડવા શ્રીગોમુલ 
આવ્યા, તેમના આવવાથી ગોપીઓની ભગવાન વિષેની દેોષમુદ્ધિ 
તમા માન દૂર થયાં. તેથી તેમતે! નિસ્પધિ'પ્રેમ નિર્મળ થયા અતે 
ભમવાન વિષે નિર્દોષ પૂર્ણગુણુતા સ્કુરી, પણુ ઉદ્વજીના જ્ઞાને[- 
પરદેશથી ગાપીજનેની ભગવાન વિષેની વિકળતા અસ્વસ્થતા આછી થઈ 
નહિ શ્રીકદ્વજી પોતે કહે છે ડે ગોપીજનોએ અજીકિક ચમત્કાર જન્ય 
રહસ્ય બતાવ્યુ નહિય, અહી ગોપીજતોએ ન બતાવ્યુ તેના 
કરતાં જે બહમવાદી સાના ભકત છે તેતુ' મન ભગવન્માણાત્મ્યમાં હોય 
છે તેથી તેમને પ્રેમની છેનટની કક્ષાઓની વાત સમજવી અતિ દ્ર્થટ 
થઈ પડે છે. ભગવદ્‌-કૃપા વિતા પ્રેમતો પથ સુલભ નથી, 


ત્યાર પછી જરાસ ધના વધ માટે તેણે ડેદ કરેલા રાન્નએ!ની 
અને રાજસૂય યસ માટે યુધિષ્ઠિમિની ગ્રાર્યના આવવાથી ક્રોકૃષ્ણુ 


૧ સાશાસષ તસ્ય તશસદ્જાસ્લ્ઝુડઝોજિત (સ્કન્ટ પુરાણ 
ખીજ વૈષ્યુવ ખડ અ-૩ શ્રે!ક ૪૭ » 





૩૨૪ 


ઉદ્દવજીની સવાહ લઈ તે પ્રમાણે વર્ત્યા ભગવાતે સ્વધામમાં જતા 
પહેવા ઉદ્વજીતે ભાગ:તીન સાન વિસ્તારથી સમ”નવ્યું અને યાદવને 
બ્રાહ્મણુના શાપને ગહાને નાશ કરાવ્યે. કારણુ કે યાદવો સત્તા અને 
સમૃદ્ધિથી પૃથ્વીને ભાગ્ય થઈ પડવા હતા, છેનટે શ્રીકૃષ્ણે શ્રીહદવજને 
બદરી આશ્રમમાં જવા આસા કરી અને ભગવાન ગ્વધામ પધાયા. 
ઉદ્દદછી અહીથી તજમા શ્રીયમુનાજીનુ કાર નિદુરજને મળ્યા અતે 
ત્તેમણે આખી રાત ભ્રગ4દ મબધી વાતો ફરી. અતે ત્યાથી બદરી 


આશ્રમમાં જઈ ઉરિતુ સમાધિથી પૂજનકર્ઝુ હાન પણુ ઉઠ્વજી આધ્ય 
બૃદરીમા વજની વલ્લીરપે રહે છે. 


ઉહ્દવ શબ્દના અર્થ અમરકષમાં આ પ્રમાણે છે ર્વ, 
સઇ, ર૪, ઝત. ઝર્સ્યજ્ ન ઇવઃ ઉપરથી છે યુદ્ધ જેતુ' તે 


ઉદ્ધવ ભગવાન ગીતાજીમા જગતનુ જીપ્યજઉમ્‌ પુરુષોત્તમ મૂલ છે 
તેમ કણે છે એટલે જીતને પરમત્માની પ્રાપ્તિ માટે લૌકિકમાં 


એટલે નીચે ન પડતા આઝહ્મઘતાં ઘર સ'યમોઓમા ઉત્તમ બનવા 


મારે મન અને ઇન્દ્રિયો સાથે યુદ્ધ કરવાતુ' છે ઉદ્વવ એટલે ઉત્સ4, 
ઉદ્દવજી સ્તિય હોવાથી યુદ્ધમાં ઉત્સવ માતતા હતા. 


રઉુદ્દધવતુ ખીજ નામ કૌૈષરતવિ' છે. ઉપચુતે। પુત્ર એપગવ, 
તેનો પુત ઔપત્રતિ ઉપગુ એટલે (ઉપ - નજીક 4- ગુ એટલે ગાયે), 
નજીકમાં ગામો છે જેને તે ઉપણુ તેએ ગાયે!ની રક્ષા કરવાવાળા હોવાથી 
રાતે જાગનાના અભ્યાસનાળા હતા. ઉઠ ઉપગ્રના પૌત્ર હોવાથી 
ભગવાનનો વિયોગ થવા છતા ભગ4દ્‌ કથા રાત દિવસ કરવાના 


સ્વભાનવાળા ઘતા શ્રીસૂરદાસજી વગેરે અષ્ટ સખાઓઆ પોતાના પરામાં 
ઉપ ગસુત તરીક ઉદ્ધવજને કહે છે. 


પદ્દ ૧-૧ મ'ગલાચરણુના ત્રણુ પ્રકાર છે ૧) નમમ્કારાત્મક, 


(૨) આશાંર્વાદાત્મક અતે (૩) વસ્તુ નિદેષ્શાત્મક, અહીં નમગ્કારાત્મક 
“ગ્રભુ તમને જ્તચુ કરિનઈ પ્રણામજી' તથા વસ્તુ નિદેશાત્મક 





૧ શ્રી ભા. ૩-૪-૨૮ ની સુગરાધિતીજીતા આધારે. 
ક્‌ 17 # ૧ેછ ?# ક 


૩્મ્ય 


ભ્રમ- ગીતા-ઈ ભાવિ ન્નચુ'જી. એમ ખે પ્રકારે મગલાથર્ણુ રવિએ 
કયુ” છે, પ્રણામ આઠ અથી થાય છે. જેમકેઃ 


૧ 


રસા ફિરસા દત્તા સત્તત વસા તથી । 

પટ્‌મ્યાં જરામ્યાં ગાસુમ્યાં પાળમોડઇાડૂ ઝક્યતે 

મોરઈ-સ્રુખ આવઉ - ભ્રમર ગીતામાં જે પ્રભુનું ભાવાત્મક 
સ્વરૂપ 'છે તે મારા મુખ અને «વાણીમાં પધાસ, 


શ્રીવલ્લભાયાર્ય સઘાપ્રભુજ શ્રીલાગવત મ'ગલાચરણુમાં 
(શ્રીસુભાધિનીજી ટીકામાં) આ પ્રમાણે કહે છે. 


સોય વર્તવ સમાસ્તુ પૂળ મુળમ: ફપ્ળાવતાર: વત્તિઃ (શ્લોક ર) 
તે.પૂ્ણ ચુશુની ખાણુ એવા એ શ્રીકૃષ્ણાવતાર મારી વાણીમાં પતિ રૂપે 
બસ 

સુ'ર-શખ્દમાં રહેલો ભાવ આ પ્રમાણે છે તહેવ ઘસતસ્તતિ, 
વરતસૌન્ટ્ઈ સ્વનત પ્રજ્ટીવરિવ્યારીતિ? સાજાર પાયુજ 

સન્‌ જવળ: અચડ-પરખહ પોતાતી અ'દર રહેલ પરમ સુ'દરતા 
હુ' પ્રગટ કરૂં એવી ઇચ્છાથી સાકાર થઈ પ્રકટ થાય છે તે સાકાર 
આન'દાકાર સુ'દર સવરપ ક્રીકૃષ્ણુ જે. 

શ્યામજીઃ-શ્યામ, પરબહ્મ, શ્રીકૃષ્ણુ, જી શબ્દ હિંદી ને 
વ્રજલાહામાં માનવાચક તરીકે વપરાય છે તેમ ગુજરાતી ભાષામાં 
પિતાજીવગેરે શબ્દો નામને ન્તેડતા માતવાચક તરીકે વપરાય છે, 

“શ્યામદ--પરમાત્મન્નુ” સ્વરૂપ અત્યસ્સ કમનીય શ્યામ છે ત્ેયુ* 
શાસ્રામાં લખેજુ છે. જેમકે 'શ્ચાતાવણાલ િસ્ગર? ' શયાસસુન્ટર 





સે ણાસ્ગ” લસ્સી ?. તેવી રીતે ભક્તકવિ જયદેવે 
૩શ્રી ભા ૩-૪-૭તી સુળાધિનીજના આધારે. 
જન »» ૧૦-૨૦-૧૫ 23 


પ નારદપ'ચરાત્ર સાનામતસાર ચતુર્થ રાત્ર ગે ગાપાલ સજજ લોક ક્‌. 


૩૨૬ 


ગીતમોર્વિદમાં અતે બિલ્વમભલ કવિએ ।ૃષ્ણુ પ્રેમામૃતમ, ભગવાનતા 
મ્યામ રૂપ ઉપર ઓવ.રી જઈ વારવાર તેવા રવરપનું વર્ણન 
કયુ" છે. તેવી રીતે હિદી અને ચુજગતી ભક્ત કવિઓએ પણુ 
ભગવાનના સ્‍્યામ ગ્વસ્પ માટે ભાકે આદ? બતાવ્યા છે અને તે અ'ગે 
અતેક પદ, ધોળ અતે ગરખીઓ રથી છે. આપણા ભકત રસિક 
કવિ દયાગમભાઈ એ “નન્‍્યામ રગ સમીયે ન જાવુ'' નામતી ગરબીમાં 
શ્યામ રગ ઉપર? આન'દજનક મૌદી મસ્કરી કરી છે. તે ગરળી આજે 
શ્રુજરાતી પ્રળના દેદયમાં રમી રહી છે. 


ભગવાન કૃષ્ણુ કેમ એ પ્રશ્ન ઘણાના દિવમા થતો ઉશ્ષે, તેને 
ઉત્તર ઘણીધઃગી રીતે ભકતો તયા વિદ્દાતોએ આપ્યો છે? જેમકે 
ગર્માયાર્ય કહે છે કે દજસીં જ”ળલાં મહત : હમણા કૃષ્ણુ વર્ણના 
થયા છે માટે કૃષ્ણુ (૨) જેમ મેઘ, કૃપ્ણુ વીજળી અને રાખ્દ 
યુક્ત છે તેમ કૃષ્ણુ સ્યામ, વીંજળી જેરા પીતાંબર વાળા, અતે વેણુના 
શખ્દ્વાળા છે. શ્રતિમા શાજાશાત્રારીસ દ્રત્ બહ્મતૃં શરીર અ કાશ 
કશ્રુ” છે તેમ કૃષ્ણુતુ શરીર આકાશ નેવું છે. શ્રોમહાપ્રભુજ ભગવાનના 
શ્યામ વર્ણું માટે લખે છે કે (૧) બ્રહ્માનું સ્વરૂપ આન'મય છે, તેમાં શુદ્ધ 
સત્ત્વનુ કવન એટલે પ્રભા પડે છે ત્યારે અવતાર દશામાં ષરબ્રહમ 
મરકત મણિના સરખા સ્યામ રૃપે પ્રકાશે છે. (૨) રપવાન પદાથ'ને 
શ્રણણુ કરનાર નત્ર છે. મેઘ વગગના આકાશમાં ૨૫ નહિ હોવાથી 
દૃષ્ટિ દૂર જનય છે ત્યાગે તીલ પદાર્થ સમાન આકારમાં નીલાપણું 
રખાય છે, તેવી રીતે બહ્મ પણુ અત્ય"ત ગાઢ સઘન ગભીર ષદાર્થ છે. 
તેથી ખા નીલ - શ્યામ દેખાય છે. (૩) પૃથ્વી નીલ 3૫ વાળા છે 
અને ભગવાન કૃષ્યુ રૂપે પૃથ્વી ૫ર પ્રગટચા છે તેથી ભૂમિ ભક્ત 
હોવાથી પરબહ્મ નીલ રપે ભાસે છે. (૪) ભૂ'મેનુ નામ વૈકુ'& છે. 
તે ધૈકૃઠમાથી આવતી ગ્રભાથી ભગવાન સ્યામ રપે ભાસે છે કાગ્હુ 
કે વૈષુદ, ચ્વેતદ્ીપ એ ભગવામનૃ ધામ છે (૫) દરેક યુગ્રમાં ભદ્રના 


૩૨૭ 


જાદાં જુદા ૨૫ હેય છે જેમ સત્ત્યુગમાં શ્વેત, ત્રેતામા રકત, £1પરમાં 
શ્યામ અને કલિયુગ્રમાં કૃષ્ણુ તેથી પરખહા અવતાર દશામા નીલ્‌- 
કેષ્ણુ રૂપે દેખાય છે કારણુ ડે દ્ાપર અને કલિના સાધણુ સમયમાં 
શ્રીકૃપ્ણુનો અવતાર છે, આથી શ્રીમહાપ્રશુજી પરિકૃટાઇક વગેરે ગ્તોવોમાં 
તયા ગ્રયોમાં સત્તહગસરત પં, મેજિ તરીકે 
પરબાહ્મ શ્રીકૃષ્ણુ ભગવાનને વણુ"વે છે,” વળા શ્રીગુસાંઈજીએ વિતિપ્તિ 
૮-થલે, ૧૬મા શ્રીક'ણુમાં ચાર યુંગના ગ્વરપના દરા'ન થાય છે 
તૈમ વર્ણન કર્યું છે, ઝન સમા ગોપીજતેઃના હાસ્યતી પ્રભા પ્રભુ 
પર પડવાથી શ્વેત, ગોપીજતેોતે સુનન કરતાં લાલ ગોપીજ્તેનેો 
પીતવણું* ભગવાન ઉપર પડવાથી નીલ અતે તેમના કટાક્ષથી ભગવાન 
યામ 3૫ ધારણુ કરે છે, વસ્તુત ર રૃંધણુ અરપ હતા ભક્તભાવને 
વશ્ય હવાથી સ્યામ રૂપે ભાસે છે. 
ભાત કવિઓ પોતાની આનદ મમ્તીમા ભગવાનનુ શ્યામ રૂપ 
નીચેના ભાવથી વણુંવે છે, 
(1) મોકૃષ્ણ હ મેશા ગાપીજતોના શ્યામ કટાક્ષતુ ધ્યાન ધર્‌ 
છે, તેથી શ્યામ છે તેવા ગોવિંદને નમસ્કાર, (શ્રી ગુ વિતૃપ્તિ 
૯. *લે!૦ રર) 
ઉ જ્સોધાને કારી અ'ેરી મે જામો, જસો કાર કૃષ્ણુ 
કહાવૌ, 
13૩3 કજરારી-અએખિયન મે” વમ્યૌ રહત દિન-રાત, 
ગ્રીતમ પ્યારૌ હે સખી, તાતે સૌવિર-ગાત- નાગરીદાસ) 
૪) ગોરે નદ, જશોદા ગોરી, મ ક્તિ સ્યામ શરીર્‌ 
(સરદાસજ) 
ચરદાસછીતી આ શકાતો ઉત્તર ભગડાન દુર્યોધનને કહે 
છે કે તાગ જેવા કાળા કર્મ કરનારતે। હુ કાળ છુ સાટે 
રૈષ્ણુ છુ. 


ર્ર્હ 


(૫) ત્હાત-હી-ન્હાત તિષારે હી સ્વૌમ ! કલિ'દીવી શયમ 
ભઈ બઠુવે હે. 
(૬ યા અનુગ્ગી ચિત્તતી ગતિ સમુજે નહિ કોઈ, 
«યો «યા ખૂ થ્યામ-ગ, ત્યો-ત્યો ઉજર્‌ હોઈ 
( વિહારી 
(૭) સ્યામ ?ગ ગચી વ્રજનારી, આર રગ સગ દીતે। ડારી 
ુસુમગ્ગ ગુરુજન પિતુ માતા, ઇગ્તિ ર" ભગિર્ન 
અર ભ્રાતા 
દિન ચાગ્મે સગ ઉડી જૈ હૈ, સ્યામ ગ ગ અજરામર [રે હૈ 
આશ-આશા.ન્ી (₹.) ઇચ્છા. 
આશ એક તુમ દરસછી, પરમ પરમ સુષખ્પ૩પ; 
દગ્સ-પર્સ રમ દાનકે, દાતા થીગોાકલજૂપ. 
(સન પ્રમોધ દુહો ૨૭) 
સુફૂદ:--૩* (*.) મોક્ષ આપનાઃ શ્રીકૃપ્ણુ, મોક્ષ રબ્દતે। 
લાવ શ્રીવલ્લભાચાર્ય જએ આ રીતે સમન્નવ્યે! છે વેળુનાજેન જુ 
લત ત્તમત , તવ માજ સાલ્યાતીસિ ને રેણુનાદથી (પ્રેમભકિતથી) 
જગત શૃહ થળે તો છુ' મોક્ષ આપીશ, એ હેતુથી ભગવાન વેણુ 
વગાડે છે. જગતની ચુદ્ધિ એટવે ભગવદ્‌ ભાવ સિવાયના બીજ 
શ્ઞાવથો મુક્ત રહેવુ તે. મોક્ષ એટલે ભજનાનન્દ. મૃકુ૬ શખ્દ 
શ્રોવવ્વભાચાર્યજીગ પોતાના ગ્ર થોમાં અતેક ડેકાણે વાપમે છે. એકલા 
યમુનાષ્ટક સ્તાત્રમાં બીશ્ન, સાતમાં અતે નવમાં શ્કોકમાં જુજીન્ટ 
શખ્દ આવે છે 
સારારિ:--પુ. (સ'.) મુરદૈત્યનાં રાગુ. આ મુર જલતા 
રાવટપ અવિધા છે. તેના શજુ ભમવાન હોવાથી ભમ॥નના ચરણુના 





2મરગીત-ગીતા પૈસ ફૃધ્યુ ગ્રેમામૃત્ર 
૧ શ્રી ભા, ૧૦-૩૨-૨ ઉપરતી શ્રીસભો!ધિનીછ 
૨ ,, ભા ૧૦-૧૮-૧૫ «લોક ઉપગ્તી થીસુમાધિનીજી 


૩૨૬ 


સ'ભ'ધથી નદીમાં રહેલી અવિઘાને! નાશ થાય છે. મુર પાંચપર્વવાળી 
અવિધાનો અધિષ્કાત્રી દેવતા છે. તે પાચ પર્વ અવિઘાના (૧) 
ગ્વર્પનુ* અજ્ઞાન (૨) દેહ (૩) ઈ ન્દ્રિયો (૪) પ્રાણા અને (૫) અ'તઃ 
ફરણુ એ ચારના અધ્યાસેો-એમ પાચ અવિદ્યાના પર્વ છેચ નેથા 
ખધાએલે જીવ સંસારને પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાન અ અત્રિદાને 
હરીને પાંચ પર્વાવાળી વિઘા (૧) વૈરાગ્ય (ર) સાખ્ય (૩) ચોગ 
(૪) ત્તપ અતે (૫) ભક્તિ આપે છે, આ મુરારિ શખ્દ પણુ 
ગ્રીવલ્લભાચાર્ય એ પોતાના મોમાં અનેક ઠેકાણે વાપર્યો છે. શ્રી 
યમુનાષ્ટક ગ્તેત્રમાં ૧, ૫, ૭ અને ૯મા શ્લોકમાં મુગરિ શખ્દ 
આવે છે, શ્રીસુબાધિનીજીની ટીકાના મ ગવાચરણુમા ઘર્છે મ્રીજત્ળ- 
રેય સુરનસ્જમિટ વટ્યેયતતવેથે સુર અતે નરક નામના અસુરોને 
શેદી નાંખનાર, વેદ અતે વેદાતથી જેમનુ" મ્વરપ જણી શકાય છે 
એવા શ્રીકૃપ્ણુ દેવને હુ' વ'દત કરુ' છુ એમાં જુર શબ્દ વાપરે છે. 

પદ ૧-ર$હિમ-સુતા-સુત એટલે હિમાવય, તેની પુત્રી 
ચ્રોપાર્વતતીજી. તેના પુત્ર શ્રીગણુપતિજ. કમલ-ભૂ-તનયા એટલે 
ભગવાનના નાભિ કમળમાથી પ્રગટેવા બહ્યાછ તેમના પુત્રી 
શ્રીસરસ્તતીજી, 

સામાન્ય રીતે અતન્ય વેપ્ણુવ ભક્ત કવિએ! ભગવાન સિવાય 
અન્ય રેવતે નમતા નથી પશુ ત્રેહેદેવ ભમવાન શ્રીકૃષ્ણના ગ્મરણુ 
પછી શીગણુપતિજીને વ'દન કરે છે તેથી તે પુદ્િમાર્ગીય વૈષ્ણુવ 
નહે છેય તેવી શ'કા આવે, પણુ આ ગ'કા અમ્થાને છે. તેન કારણુ 
કવિ ચાલુ કવિ સ'પ્રદાયતે અનુસર્યા છે કાર્ણુ કે સામાન્ય જનતા 
માટે આ મથ લખાયો છે. ભા એક જતને! શિષ્ટાચાર છે. શ્રૉ- 
ભાગવતમાં “નારાયણુને મતુષ્યમાં ઉત્તમ નરતે, સરસ્વતી દેવીતે 
અને વ્યાસને તમન કરી જયતે! ભગવત્કયાને! ગ્રારભ કરવો ₹ ” 





(૨-૩) તત્ત્ત દીપ નિબધ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણુ શોક ૩૨-૩૩, ૪૪- 
૪૫? [૪) ભા. ૧-૨-૪% 


૩3૦ 


ગેમ કશું છે. આ વિષે પ્રથમ રક'ધના ખીજ અધ્યાયની કારિકામાં 
શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે કે કથાકાર શરૂઆતમાં નારાયણુ સરસ્વતી વગેરેનું 
ર્મરણુ કરે છે કારણુ કે તેમના સ્મરપ્યુથી કથાકારના હદયમાં લેડેયણા 
દશ થઈ સર્વાત્મા પ્રવેશ કરે છે. વળી સરસ્વતી દેવી ભાગ્યાત્મિકા 
એટલે વાકથરૂપા છે, આ કારણુથી પ્રાચીન કાલથી શ્રાગણેશ અતે 
શ્રીસરસ્વતીનું ર્મરણુ આર'ભમા કરવાને। શિષ્ટાચાર ચાલ્યો આવ્યો 
છે, તેથી સામન્ય રીતે વૈષ્ણુવ ભકત કવિએ કાપટચથી આવાં મ'ગલા- 
ચરણુ કરે છે, વળી આ વિવે શ્રીવલ્લભાચાર્યજી કહે છે કે વૈષ્ણુવામાં 
દૈકિકપણુ' અને વૈદિકપણુ' દેખાડવા પૂરતુ (કાપટયથી) જ હોય છે. 
તેમાં આસક્તિ હોવી નથ. ન્યારે વૈષ્ણુવપણુ' સ્વભાવિક હેય છે.પ 
આ કાપઢય શબબ્દને! અર્થ શ્રીગાક્લેશ પ્રભુ લોક્સ'થહ કરે છે. 
શૌતાજીમાં ભગવાને કહ્યુ" છે હે ભરત, અવિદ્ાતો જેમ કર્મમાં 
આસક્ત થઈ કર્મ કરે છે તેમ લોકનુ' કલ્યાણુ કરવાની ષ્રચ્હાથી 
વિદ્દાતે આસકિત સખ્ય! વિના કરવું અને કર્મન! સ'ગવાળા 
અનાનીઓની થુહ્દિતા ભેદ વિદ્દાને કરવો! નહિ પણુ મુકત રડી કર્મ 
કરતાં સર્જ કર્મ શીખવવા5, આજ કારણુતે લઈ ને બ્રેહેદેવ પછી 


થનાર, કવિએ--કૃષ્ણુ છ'દના કર્તા વૈષ્ણવ ડવિ શ'કર;% રમાયણુ ? 


અને શ્રીકૃષ્ણુર્ચારત્રના રચનાર ગિર્ધર્‌ કવિ વગેરે ભગવાનનું 
મ'ગલાચરણુ કરી આ રીતે સામાન્ય શિષ્ટાચાર અતુસર્યા છે. 


ભાવિ:--પુ. (સ) સ્તેહ-ભમવાન તરપ્તેો! ભાવ-સ્તેહ એક 
માત્ર ભાવથી સિદ થાય છે. ભાવ સ્નેહતે બીજા 'ાઈ સાધનની 
અપેક્ષા નથી, કવિ અહી' એવું સૂચવે છે કે બ્રમર ગીતા રચવામાં 
લગવાનનો ભાવ-રનેહ સાચુ છું તે જ માર્‌' સાધન છે, તેથી 
મને હૈ પ્રભુ તે સ્તેહ આપે. 





(પ) પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ત્રથ શ્લોક ર૦્મો; ,૬) ગો-અ-૩ ગ્લો. 
૨૫-૨૬; (૭ સન્યાસ નિર્ણય શ્લેોક-૮. 


૩૩1 


કેડયું-૧-૧ સદ્ચુરુ કેરા,..આવે હિએ. સદગુરુનાં ચરણુની 
સેવા કરવાથી હરિના ચણુ જલરીથી હૃદયમાં આવે છે, ગુરુવિવે શ્રી- 
વલ્લભાચાર્ય છી લખે છે કે, “ ફુ ઈ પત્તાનો પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત 
કગવતાર છે તે ગુર્‌ છે તે પૂન્ય છે. ચાર પુર્ષાર્ધો! પોતાના સાધનથા 
ગ્ાપ્ત થાય છેપ. તેમા પણુ ભગયાનની સેવાથી પ્રાપ્ત કરેલા નિસ'રેડ 
ઉત્તમ હેય છે, માટે સુગે ગુરુની સેવામાં તત્પર થઈ વાર'વાર ભક્તિ 
કર્યાં કરવી, ”” તેથી મ્રીગસાંઈજી સવેત્તમ ગ્તોત્રમાં (શ્રીમહાપ્રભુજી 
વિષેના સ્તોત્રમાં જેમાં સદ્ગુરૃનાં લક્ષણુ બતાવ્યાં છે) લખે છે »ે 
*શ્રીકૃષ્ણુયદ્ર રસના ઇચ્છુક્નાએ સવેત્તમ સ્તોત્રનો જપ કરવે।.*' 
હૈલાં સ્ત્ર. (સં) સહેજ વારમાં 
૧--૨ વચન પ્રકાશિએઃ--જેમ દીવાથીઅ'ધકાર મટી પ્રકાશ 
થાય છે તેમ ભ્રમરગીતા ફ્રારા ભગવાનનું સ્વરૂપ ગોપીજતોના 
વચનથી પ્રસિદ્ધ કરુ” છુ 
૧--૩થી૬ શ્રોભાગવત દશમ ગધ અન ૪૬ શ્લેકક ૧-૨-૩, * 
તથા ૩--૧૪--૧૫તે। ભાવ. 
શ્રીવલ્લભાચાર્ય છએ બ્રમરગીતા સુખોધિનીજી, ભાગ્રવતાર્થ 
ડકરણુ, પુરષોત્તમ નામસઉસ, ત્રિવિધનામાવલી વગેરે મધમાં આ 
વરવું બદ સારી રીતે સમજાવી છે. શ્રીગોપીજનોના હૃદયમાં ભગવાન 
ઘંબ'ધી જે દુઃખ હતું તે દુઃખ ઉઠ્વજીદ્દારા ઓછું કરાજ્યુ તેથી 
ઊઉદ્વજદ્દારા ગોકુલના નિજજ્તોના ચિત્તને શાંતિ આપી રક્ષૃણુ 
રનાર પ્રભુ, (પુ, ના. સ માં ૯૦૭ નામ છે, ) 
નિજ્જાન--ભમવાન શ્રીકૃષ્ણુ અગેનુ જ્ઞાન 
પ્રિછવઉ--સ્રી. (ભ) પ્રોઠવે-સમજવે 
વહેલાં મ્યલસ-થીભા.-૧૦-૩૯-૩૫ “ પોતાના મથુરા 
(મનને સમધે ગોપીજ્નોતે સતતાપયુકત ન્નેઇતે દૂતદારા “ હુ પાછે 
1વીશ '' એસ પ્રેમપૂર્વક કહેવરાવી પ્રિય પ્રભુએ તેમને શાત કરી, '* 


“) ૧-૧૫-૪૬ શ્રીસુમરાધિનીછ. 





૩૩૪ 


[કાદ્શી ગત વગેરે છોડવા અતે નામગ્મગ્ણુ કગતા અત્ય દેડતાનૃ 
જન છેડવુ 


૨-૫થીદ આઈ-સ્રી 7/8 ઝાર્થા દવી, જ; જમલુ--વિ, 
૧, અમણ) ન્ડ, નેડે પાસે; ઘટઘટમાં તહા . જેગેશ્રર ધરઈ- 
સત્વર સર્વાત્તઇ નવરત્ન) પ્રલુ સર્જતા ઈશ્વિગ અને સર્તના 
॥ત્મા છે લ પવ પસ્ત વાછાવન્ન વાચન તમટુદ્રાસર્થ- 
સળ્ટઃ પૂર્ન વવ ઘાનુમત- ₹તળ: રત્યુસ્ચસ (તરવદીય નિતધ 
તા૧ની પ્રમશ ટીય ઝે જ પગ્મ કાપ્ગાપન્ન કેઈ વખત જગત 
&ા* માટે અખડ પૂર્ણ પ્રન્ટ થાય છે, તે કૃ'ણુ એમ કહેવાય છે 


૨-૫ પ્ન'-અગેપ્દાઃ--આઠ વસુઓમાં ઉત્તમ દ્રોણુ નામના 
મુહતા તે બરહ્માથી ઉત્પન્ન થયા હતા તેતે બ્રહ્માએ સ તતિ ઉત્પન્ન 
ર3 આન્ઞા રરી તેની સ્ત્રીનુ નામ પ્રરા હતુ જેનાથી કોઈ મોટો 
1 નથી તથા જે વિશ્વથગ હરિ છે, તેમા પરમભધ્તિ થાય તેવે! 
ર બહમ જી પાસે તેમણે માગ્યો બહમ છએ “ તેમ થાએ " એવી 
1શીષ તમતે આપી હતી આ દ્રોણુ તે નદરાયજી અતે ધરા 
માદ જી રપે ત્રજમા પ્રગટ થયા, ને તેમના ત્યા કૃષ્ણે પુત્રરપે લાવા કરા 

નિજ બુદ્ડિ કીધી ન'હતઈઃ સતજારિજ્ાતગોધનાથ તતઃ 
ત્રિ-1ા-પ્રોહરીલા નામ ૧૫૪) નદાદિતા ઝં નના મોધકતે નમન 
ન દરાયજીતો ભાવ ભગવાન ઉપર મદઢ છે પરતુ તે ભાવ 
19્કિ હત્તા તે ઉદ્દાજકારા અગોકિક કર્યો 


તેતુ* ધ્વાન નેગેશ્વર ધરઈ*--ચં ઘ્વત્તા...(ભા, ૧ -૧૩ ૧ 
તો ) નામ] મુપ્રસિદ્ધ ન્લેકમાં ધ્યાન વડે ભગવાનને યોગી જઈ 
કે છે અમ તણુન છે આઝુ વણુન શ્રાંભાગનતમાં બહુ કાણે છે. 
*& શડ૦ ડું જુન શોએ જ૦સ૯ટ-*ડ જઝ-૧૦૨૪૩-૫૮, સમા છે. 

અક્રર-તેએ #પ્ણિ કુહામા જન્મ્યા હતા વૃષિગુના પિતાનુ 


ડડ 


નામ અનમિત્ર હતું અને પુત્રોનાં નામ શ્રક્લક અને ચિત્રરથ હતાં, 
તેમાં શ્રક્લકતે ગાદિની નામની સીમા, અકૂર અને બીજ બાર 
યુત્રો જન્મ્યા. અકૂચ્તે દેવવાન અને ઉપદેવ તામના મે પુત્ર હતા. 
અકૂરતી માતા ગાદિની ગોદાનથી જ પ્રાપ્ત થયેલાં અને ગાદિનીએ 
બાર્વર્ષ સુધી દરરોજ ગાયનુ' દાન કર્યુ ત્યારે અકૂર પ્રાપ્ત થયા 
ઉતા. આ અકર ક'સરાન્તતા મિત્ર અને દાનાધ્યક્ષ હતા; તેથી ક મે 
તેમને ગે ફવથા રામકૃષ્ણુતે તેડી લાવવા કહ્યું, 


અકૂર સ્વભાવે સાત્વિક હોવા છતાં ક'સ પાસે રહેવાથી 
દૈત્યતા આવેશ વઈ । હતા. ક'સે તેમને ગોકુવથી ગોપે। સાથે ભમવાનને 
મધુર લ વના કહ્યું ત્યારે તેમણે વિચાયુ” કે આજ રાતે ભગવાન, 
*ડત કે કોઈ મધુરાવાસી મતે આ કાર્ય કરવાતુ' મના કરશે 
ન તે નહિ કરુ', પણુ કોઈએ તેમતે અટકાવ્યા નહિ. તેથી તે દદવ્ય 
રથમાં મેગીને શ્રીગાકૃલ જવા ઉપડગા. તે સાત્વિક રવભાવના 
હોવાથી રગ્તામાં તેમને શ્રૌકૃષ્યુ મ'ગ ધી વિચારા આવવા લાગ્યા 
અને તેમના સખ'ધી શકત અને મતેર્થ ઉત્પન્ન ચયા. તે સાજે 
શ્રીગે કવ પહોચ્યા. તે વખતે ચૂર્યાંગ્તને સમય હતો, ત્યાં તેમણે 
ભૃમિ ઉપર્‌ કમલ, યવ, અ કુરા, પ્વજા વગેરે આકૃતિવાળા ભગવાનના 
ચરણુ ભૂમિ ઉપર પડેલા દીઠાં, તેથી તે ભગવદ્‌ ચરણુ- 
જંતવાળી રેતીમાં પડી લોટવા લાગ્યા અતે ભગવાનના શુદ્ધ સેવક 
બન્યા. પછી ગાય દોહવાના ગ્થલે પીળા વસ્ત્ર ધરેલા શ્રીકૃષ્ુ 
અને શ્યામ વસ્ત્ર ધ?ેલા બલભદનાં તેમણે દર્શન કર્યાં. તે વખતે 
ફૃપ્ણુની ઉ"મર્‌ અગિયાર વર્ષની હતી, અમૂરે ભગવાનને દ'ડવત્‌ કર્યા 
વ્યારે ભગવાન તેમતે પોતાની પાસે ખેચી ભેટી પડવા? પછી રામ 
અને ફ'્ણુ અકૂરતે પોતાને ધેર તેડી ગયા અતે તેમનુ અતિથીપૂજન; 
રાસ્રોય રીતે કર્યુ, નદરાયે પણુ તેમને! સત્કાર કર્યાં અને ભોજન 
લેવડાવ્યુ', ત્યાર બાદ ભગવાને ક સરાજાની કૂરતાના સમાચાર પૂછયા 


જ 


૩રૂદ 


ત્યારે અકૂયે કસરાજાએ યાદવે! સાધે વૈર ફર્યું” છે અતે વસુદેવતે! વધ 
કરવા વિચારે છે અને મતે આપ બન્નેને તેડી લાવવા મોકલ્યો છે 
તે કલુ, પણુ આ વાત તેમણે ન'દરાયછીને કહી નહિ, ફ'સરાજા ધતુર્યાંગ 
કરવ,ના છે તે કહું. તેથી તે [નમિત્ત રાજાતે ભેટ આપવા વ*્તુએ 
લઈ શ્રાવણુ વદ ચોદમે ન'દાદિ મથુરા ગયા. અહીં ભગવાન ગે।કૃલથી 
જાય છે તે સાંભળી ગોપીજના બહ્‌ દુઃખી થવા; કોઈ મૂર્સ્છા પામી, 
પ્રઈ નિરતેજ થઈ, &ાઇતે હદયમાં દુઃખ થયુ તો કોઈનું શરીર ફશ થઈ 
ગયુ તેમણે અકૂરતે આ કૂર તરીકે સખોષ્યા, અને ભગવાનને! 
વિયોગ થવાનો છે, તે જણી હે ગોર્વિદ, હે દામોદર, છે માધવ એમ 
મોટેથી ખોલી રડવા લાગ્યા. ત્યારે ભગવાને દૂતદ્દારા કહેવડાવ્યું “કે 
હું પાદ્ઠા આવીશ. આમ કહેવામાં હવે ભગવાન વગન જ્તાન- 
દ્દારા તમારી પાસે આવશે ગએ હેતુ હતો પણુ તે વાકત દ્રિઅથી 
હોવાથી ગાપીજનેોઈને ભમમાં નાખનાર થયું. 


અકૂરે શ્રીગાકુલથી નાકળી શ્રીયમ્રુનાજી પાસે આવતાં, તેમાં સનાન 
ક્યું” તે વખતે તેમતે જલમાં ભગવાનના નારાયણુરૂપે દર્શન થયાં, 
ત્યારે તેમણે ભગવાનની શ્તુતિ કરી. ત્યાથી તેઓ મથુરા ગયા અતે એક 
વાડીમાં ન'રાયછી નયા ઊતર્યા” હતા ત્યાં ભગવાન ઊતર્યા પછાં 
કૃપ્ણું અદૂરને સમજાવીને તેમને ઘેર મોકટ્યા. અકૂરે શ્રીકૃષ્ણુ મથુરા 
પધાર્યા છે તેમ ક'સતે ખબર આપી આ પછી ભગવાને ક'સતે 
વધ કર્યો તે પોતાના માતા પિતા વસુદેવ દેવફીતે જેલમાંથા કુક્ત 
કર્યાં, પછી ગુરખા પૈર ભજી આવ્યા ને ઉદ્વજીતે ગાપીજનેોના 
વિરહ દુઃખ નિવારવા માટે ત્રજમાં મોકલ્યા, ત્યાર બાદ કુખ્જાના 
મતોર્થ પ્રી-ભગવાન અકૂરના ત્યાં પધાર્યાં અતે તેમતે પાંડવોના 
સમાચાર લાવવા હરિતનાયુર જવા કહ્યુ, તેથી અદ્રજી હરિતનાધુરે 
જઇ કુન્તાછી, મૃતરાછૂ, ભીષ્મ, દ્રોણુ વગેરે સૌતે મલ્યા. કુન્તાછતે 
આશ્વાસત આપી, પૃતરાષ્ૂને દુર્યોધનની દુષ્ટતાતી વાત કરી સદ્ગોધ 


ર્ર્ડ 


માખા અતે પદા મુન આવ્યા. અતે ભ્ઝા.નતે પડર ન 
સપ્થા? કલા 


ત? ભાદએટબીઝ વટન્યભની રૂ શાસન પિત જ# જક 
પાજે ન્મમતટ માણું તે. તે મણિ કટે ઇતધન્ટાઝે જતે 
માર્યા નતે મણિ અફૂમ્તે અપ્ખી તે નહી, તેથી ભ્ઝરાતે તે સ ક. 
પડી આ પાશે માણિ શાવર બાલન પદ્દર્મ ડનર મી 
અફ? કઈ ભાતું તપી દાન કેડી ર કી ઝર. ત 
કાઢી ગમેતા અક્ગ્ન ડૂતથી બેશ આતે ત સાન 
આપ્યુ તેડી તેમશે કૃતવર્મના વેન્ધી મજ છવોતે ચ. 
ભમ્વાને મણિ કોને દેપ'ડી તે અતે પાટે અ.ખ ઝે. 









આમ અકૂચ્તી કથા ત્રજાક્કતમા છે, અદ ૨૬2 ૬૨૦; 
માત્તિ છેબધી ડુથગધી ર૭ 


ચેટ જ.વ ૧.૦? કર, ૮4. સ્‍ેહી 
ગોર્પજતો 8 ટે ક અફ? અગીથી ભ્ગતનતે સ્પઇ દઈ જઈ અલતા 
પ્રાણને બેઝુદ નન્વ્યા છે હે તે. ૬: 


#- -ક નડ 


રકમ દેવાથી કતતા ૨૬મા * #તી ૧૯૦ ₹૨.%$ 
ચપણુતે વેત! આવ્યા છે! આવી કફખન્ઝે ડર. જ :%& ૦ 
મોપજતો 2 છે, પ'ડ-પુ' (લ'. જિદ )-શ્ક મ 
ક્યું ઝ-૧ ઈટ ડન કાવ કીં. જ. ૧૭-74-7 
૧૦-૪૪-૬૮; ૧૦-૪૭-5; ૧૦-૮૬-:2;૧૦-૪%-ન્૩સ શ્રઃ્ત્ર 
થેરે વિ (ઈ આક કરડ કનાર, પજા, 
પૃથલી ઝો (૩) કડેડ કંદ. 


હ કાકા સાન દત, કદ. છે. ક ક 


કુ ક ક.જન્ક્ન્ટ 
અષ્ગયષ/ન છે હ ર મકન કદર ૦નટ સક કબ 
છે સેના દટત્‌ તપે ક્ક્#્ત્ર રૂ જુ 


૨23૭ 


આધ્યા અતે પછા મથુરા આવ્યા. અતે ભગવાનને પાંડવોના 
સમાચાર કલ્યા. 


ત્યાર બાદ એક ખીજી ઘટના ભની. સત્યભામાના પિતા સત્રાજત 
પાગે મ્યમ'તક મંણુ હતો. તે મણિ માટે શતધન્વાએ સત્રાજીતને 
માર્થા અને મણિ અકૂગ્ને આપી તે નાકે, તેથી ભગવાને તેને માર્યો. 
પછી અફૂર પાસે મણિ શોધવા ભગવાન પધાર્યા ખીકના માર્યા 
અકૂર કઈ બાનુ' બતાવી દ્રારકા છોડી કાશી ગયા ત્યારે ભગવાને 
કાશી ગયેલા અકરને દૂતથી મોલલાવ્યા અતે ન મારવાતુ' અભય 
આપ્યુ. તેથી તેમણે કૃતવર્માના ઘેરથી મણિ લાવીતે આપ્યો. ત્યારે 
ભગવાતે મણિ સૌને દેખાડી તે અફૂમ્તે પાછે આપ્યો છે 


આમ અકૂરની કથા શ્રીભાગવતમાં છે. આ અકૂર હૃદયના 
સાસ્તિક હોવાથી કુસગથી રાક્ષસ ભાવ વાળા થયા હતા, તેથી 
ગોપીજને। કછુ છે કે અફૂરે અહીં'થી ભમવાનને મથુરા લઈ જઈ અમારા 
પ્રાણ્તે મેશુદ્ધ બન્‌ વ્યો છે. ડવૈ તો શરીર એકલુ છે. સ્વભાવને 
રાક્ષસ હોવાથી ફ'સતા શ્રાહ્માં માસની જરર હોવ ધી શું તે હવે 
આપણુતે લેવા આવ્યો છે! આવી કલ્પનાઓ સોનાને ગ્ય નેતા 
ગોપીજનો કરે છે. પ'ડ-પુ' (સ. 1વિ*૪ )--શરીર. 

કડવું ૪--૧થી ૬ કડીના ભાવ શ્રી, ભા. ૧૦-૪૭-૪,૫; 
૧૦-૪૬-૧૮;૧૦-૪૭-૭; ૧૦-૪૬-૩; ૧૦-૪૭-૨ર્‌મા આપેલા છે. 
ખેચર વિ. (છં |) આકાશમાં ફરનાર, પક્ષી. 


પુ'શ્લલી સી (સં) વઠેત સ. 


આ કડવામાં સાત દષ્ટાતો આપ્યા છે. તે શ્રીભાગવતના 
૪૪ અષ્યાયમાના છે. તે ગાપીજને! ભગવ ન અમારે ત્યાગ ફરી ગયા 
છે તેના દષ્ટાત રૂપે વ્યગમાં આપે છે. આમ કહેવાનુ કારણુ 


(3 


2૮ 


તેમતે ભમવાનના વિરહતે। કલેશ છે અને તે કવેશ વધતા આવી 
જતના દોયે મ્કુ? છે. 

ડડી પ-કર્મ-પ્રાગ્ઓ્લ-સુખ-દુઃખ વગેરે સદગુરુ, સદ પુરુષ, અને 
ચગ્માત્માના દર્શનથી મટી ન્ય છે તેઆ અવળાનું સવળુ' કરી 
માનવ જીવતને €તક નત ક2 છે. 

પટ્ટ ર-ત્રૌમા. ૧૦-૪૭-૨૨ અને ૨૮ ગા શલે ક. સોરડી- 
મોરી-મારી; નિદ્ધાત-વેદાર્થના નિષ્કર્ષર્પ વેદન *હ તાત્પર્ય 

કશલ (કા) જમ પણુ ખેચ પકડ (આ વિવે કમ પૂછાય તેયું 
મનમા ન રાખરો ) 

પૂ--૫-૬ શ્રીભા, ૧૦-,૭, ૫, €, ૧૦, ૧૩, ૪3, ૪૪ *લે।ક 
ઇક્િણા સ્ત્રી સ ) ઈપ્સા-અભિનાષા, ઇચ 9, નવર્‌સ--કાવ્ય- 
શાસ્માં વર્ણ વેવા નવન્‍્સ, ફૂંમાર, હાગ્ય, કગ્ણુ, ગદ, વીર, ભયાનક, 
બીશત્સ, અદ્ભુત અતે શ ત. ખૂ'ઘ*-હેરાન કર્યો વીતાડાા. ખમ્યુ'- 
સ, ક્રિ, (સ'.ક્ષમ) સહન કર્ઝ , આપીયુ' નહિ પણુ આવીઅ 

પ૫--૫ વૈણુવાઇ ..જવ-નિધિ ભણી શ્રીભા. ૧૦-૨૬ અધ્યાયતી 
વાત છે ) ૬$-શ્રીભા. ૧૦-૪૬-૪૪, ૪૫ 3,૧૯ શ્લેકના ભાવ 
વળી ૧૦-૨૯, ૩૦ તથા રર મા અધ્યાયના ભાવ તથા અ. ૩૯ ના 
૩૫ “કે।કતો। ભાવ. હ પાછે! આવીશ એમ દૂત સાથે ભગવાને કહેવગવ્યુ”. 
૨ શી ૫ છુધ કરિ--ખુદ્દિ બતાવી, ચાવાછી દેખાડી પહિલી 
પ્રીતઇ--ભગવાનના દર્શનથી ગેતપીજને! કૌતકાવિષ્ટ, ગ્સાવિષ્ટ અને 
કામાવિષ્ટ થયા, ૬-૩ કડીમાં કૌતુકાવિષ્ટ, ૬-૪ કડીમાં રસાવિષ્ટ 
અને ૬-૫ કડીમાં કામાવિષ્ટ ગોપીજનેનાં ભાવ છે 

દ-૪અસન પણાનુ*-સારાપણુ। વિનાનું. શ્રીણા-૨૦-૧૯-૨૨ 
“જઞેકમાં કહ્યુ” છે કે “અત્ય'ત તેમને છેતર્યા , એમની લન્જ છોડાવી, 
તેમની મશ્કરી ફરી, ર્મફડી તેરેમ તેમતી દશા કરી, તેસના વસતો 
લઈ લીધા છતાં ભગવ નના દર્શનથી તે સુખ્ખી થયા. 


૩૯ 


૬-૫ જતાં...ગ્ડુ (ભા. ૧૦-૩૧-૫) ત્યચિ ણૂતાસવઃ 
આપને માટે પ્રાણુ ધારણુ કરનારા, અમે છીએ, માટે કલેનર-શરીંર 
ટકવાનૃ કારણુ-હેતુ આપ ફરીથી આવી દર્શન દેમ્રા એ છે 

ભમવાન આત'દમય છે અને પરમાન'દનું દાન કરનાસ છે તેં 
કોઇને! છત લેતા નથી છતા પણુ ત્રિરહાવ*ઘામાં થતુ સ્મન્ણુ ઘણો 
કલેશ આપે છે તેથી શ્રીભાગવતમાં કલુ છે કે ભગવાન ક લામ્વરષે 
આયુષ્ય, મત અતે એ'જસતનું હગ્ણુ કરનાર છે તેનૃ ભાન યાંય છે. 
ભાષી આન'દમય આપે રાસલ્‌ીલા સમથે આન'દનૃ દાન કર્યું હતુ', 
ત આન'દમય ગ્વરપ અમને દેખ્ખાડતા નથી તેથી અમને એમ લાગે 
છે 3 આ અમારે છીક લઈ રલા છો (ભા-૧૦-૩૧-૨શ્લેક 
સણ શ વષ: ઉપરના સુગે!ધિનીછ ઉપરથી.) 

$- ૪--જમુના ---- ર્યા - યમુનાજ ભકિતતુ ગ્વગ્પ 
છે અને તેજ સ્વરૃપ છે. જે ભકતો થીયમુતાજીનુ પયપાન, અથ॥ 
જવધઇીડા ( ઝીનણુ, મ્નાન) કરે છે તેના ઉપર દ્રીયમુનાજી દયા કઝે 
છે અને પોતાના ગ્વામાં શ્રીકૃ'ણુતે તેની આરત્ત જણાવે છે. લ %- 
કુમારિકાઓએ કાત્યાયની વત કરી ભમવાનના કીર્વન સ'ધઘે શ્રીયમૂનાજીમા 
મ્તાન કયુ” અતે નદપુત્ર અમરા ગ્કામી થાવ ઝેવી અભિવાણ 
પ્રગટ કરી. તે શ્રીયમુનાછએ શ્રીકૃપ્ણુતે જણાવી. તેથી ભગવાને 
માયારૂપી વસ્ત્ર લઈને ત ગોપીજતે।ની પોતાનામાં આસકિત કગવી 

૭-૧ રોસિભરિઃ--ઉસ્કેરાઈ ને, આ રોષ થવામાં ક'રણુ 
ભગવદ્‌ વિરહજન્ય દુઃખ છે. તૈથી આ ન્તતના રેષમાં જે કલેશ 
થાય છે તેથી ભમવાત વિવૈને રસ ઉત્પન્ન થાય છે આ કારણે 
શ્રીમણાપ્રભુછ સુબાધિતીછમાં લખે છે કે જીરા જશે 
સ્તાસ મવત્તિ લૉલામાં કેશ રસ ઉત્પન્ન કરવા સાટે છે. 

ખાલ (શ.) બહાગ ઘર બાહલા ધરિ એટને ભગવાને ધૂત, 
ચારિત્ર કરી અમને અધરાષૃત પાયુ પછી અમારો ત્યાગ ક્યો આ 


૮૩૨ 


અધરામૃતના પાનથી લોકમ્ટા અમે વટવલી ગયા, અમે કતિ બાહગ 
થયા, (ભા. ૧૦-૪૭-૧૩ શ્લોકના સમોાધિનીજ). 

૧-૨ કામણુ ન (સ છાઈળ) મે; મોથીયાનતરન્ : 
ગાપીજનોના મનને થરતાર, (પુ-ના-સ ૮૭૪); વશીકગણુ (સ) 
નશ કરવાને! જાદુ, તથી શ્રીમહાપ્રજુજ ( નિ-ન્ા-યા. પન્‍્મુ ન્મ) 
મતવત્ીકાર્ળસ્ત્રિય તન : ભક્તને વશ કરવાનુ નેમનુ* 
ચમ્ત્રિ છે તેતે નમ*્કાર એમ કહે છે. 

૭-૩ તમે તુ.. કરુ મુન્હેઃ--ઉદ્દવજીને ગાપીજને। કરે છે 
ભગવાન તમારા ભાઈ છે, તેણે અમને ઠગી, અધરામૃત પાયુ', ઘરથી 
જુદા કયો, શ્રીગ્રાકુવધી દૂર થતા પાછો ક્રામણુ કરતા ગયે, આવાં 
પ્રભુના વશીકરણુ ચગ્મ્રિ છે તે એક પળ પણુ ભૂલી શક તાં નથ. 
તમે ને અમારી આ મ્થિતિમાધી અમતે બચાવી શકો તેમ હો 
તો કોઈ ઉપાય અમતે કહેઃ આવડ--કુશળતા. 

ચેલી-કી શિષ્યા ( મુમ્જ ; અસ'ભવ-પુ . (સં.) અશકયતા, 
ભગવનના ગણુ અને કર્મોતુ ચિન્તન કરી શકાય તેમ નથી તેવા 
ભમવાત છે-રસિસ્ત્સગુળવમળ સમ: #ત્રિ, ના. બા. ૪૩) 
કારણુ કે કુખ્જએ ભગનાનને ચદન ચર્ચ્યું” તેના બદલામાં તે 
લક્ષ્મીછ સમાન પદ પામી. એટલે કુબ્જત્વ વગેરે જે ભક્તના સહજ 
રોષ છે તે દૂર ફરી પોતાની લીતાના ઉપયોગ માટે શ્રીવહ્ષ્મીજ 
સમાન રપ આપ્યુ, તેથી (ત્રિ-ના. પ્રો.નામ ૯૬મા) સ્વ્ીસ્ોપરિય:- 
રૂપામિવ્યગ્જાવય સત? પોતાની લીલામાં કામ આવે તેવા 
સૌ દર્યના પ્રકાશકતે નમમ્કાર. 

કુબ્જા-રાજ્સ ભક્ત છે. તે નિવક એટલે ગ્રીવા, પમ અને 
મધ્ય ભામમાં ત્રણુ ફેકાણે વાકા અ"ગવાળી છે. તે નનતિથી દાસી 
વતી પણ્‌ અ ગલ્ષેપના કાર્યમા કુશળ હતી, તેથી ક સ્‌ તેન્રા લેપથી્‌ 
ઘણે પ્રસન્ન રહેતો. શગવાને કુગક પાસે આ લેપની માગણી કરી 


૩413 


એટવે તેણે તે લેપ ભગવાનના અ' ચર્સ્યા. ભગવાનનુ મધુર ધનસ્થામ 
અગ, કોમલ સ્વસપ, મધરતાવાળુ હાસ વાતો અને મોહક દઘિતેા 
અનુભવ થતા કુખ્નનનાં દેહ, ઇન્દ્રિય, અ તઃકરણુ અને આત્માં વશ થયા. 
આથી તે ત્રિવકા સીને ભગવાને ચાર ?ગ્તા વચ્ચે ( ધોરીમાર્ગમા) 
સીધી કરી તેથી તે ઉત્તમ પ્રમદા બતી. અ કાર્યથી ભગવાને 
કુખ્મતે લૌકિકમાથી અલૌકિફ બનાવી આથી ભગવાન અલૌકિક 
સાપર્થ્યવાળા છે તેમ લેકોએ «તણ્યુ. 

હશે મુખ્જા સુદર અગવાળી અતે લસ્મી નવા ૩પવાળી ખતી 
અને તેના અગમાથી કમળ જેડી સુમ'ધ આવવા લાગી. તેળ્ને કૃષ્ણુને 
રસિક માની, તેમના વગ ખે'ચી પોતાના ઘેર પધારવા વિનતી કરી 
સે કહેવા લાગી કે તમે ઉત્તમ પુર્વ છે અતે સૌની કામતા પૂરનાર 
છો. ત્યારે ભશવાતે ક્ચુ કે હુ જે કામે અત્રે આવ્યો છુ તે કામ 
પતાવીને તારા ત્યા આવીશ કાગ્ણુ કે અમા? અહી' ઘર નથા 
એટલે માર તારો આશ્રય છે. 

ભગવાન ફ'સવધ્ર પછી ગુરુના ઘેર રહી વિઘા ભણી આવ્ય 
«યાર પછી કુશ*જાના ઘેર પધાર્યા. કુબ્જાએ કામથી પીડાતા પોતાન્ય 
ગ્તન અતે છાતી ઉપર કૃઘ્ણુના ચરણુ પધરાવી બહારતો અતે ચમ્ખને 
ગૂઘી અ'તઃકગ્ણુનો તાપ મટાડયે।, વળી ભગવાનને આલિંગન કરી તેના 
કરોડ જન્મનો કામ અગેતો તાપ હતો તે મટાડચો એટવે તેતે 
સર્જ પ્રકારતે! કામ હવે ચાલ્યો! ગયે! અને તૈતે આનદની પ્રાષ્ટિ થ% 
આપ ગોપીજનાની અખડ વિરહજન્ય પ્રેમભક્તિ છે તેના સમન 


કુખ્જાની ક્ષણિક ભકિતનુ (અ ગ લૈપનું) ફેળ ભગવદ્‌ વિવે કેઈ દત્પનન 
કરનાર થયુ 


૭-૫ પય...આત્મા-અઆ કડીને ભાવ શ્રૌવદક્લાચાર્વ ન 
આ રીતે કહે છે. 

શૌ્યારિથિ ચચાય પપગઝસ્જુસિરાન્તસ! તત કરિકજ- 
સ્યર્ડાવ રુ: ચચ્છરવવોપત: (શ્રોસ્પ-પ-૨૩૧૦ ફાન્કિ/7 


૩%૧ 

ગોપીજનો ન્વભાવિક ગ્તેહવાલા હતા, ભગડનમાં તમની 
આસક્તિ સહજ હતી, તેથી ભત્રવાન તેમતા હદયમાં પ્રકટ નિરાજતા 
હતા, પણુ જયારે ગોપીજતે।!ની દિ બહારની થતી ત્યારે ભગવ ન 
તેમના પ્રપચના વિગ્મરણુ માટે ગોાકુવમાં દૂધ, નવનીત વગેરેની 
પ્હેલઃ ચારી કગ્તા તેમ હાવ ભમવાન ગોકુલથી દૂર ગયા છે એ 
ભાવથી ગે' જનોની અતર્દદિ હોતી નથી ત્યારે ભગવાન તેમતે 
દુઃખ આપ » 


૮-૧ લેધી-વિ. (સ. 1વ₹) વી'ધાયેલી. જાચિન્સધુવર 
(ભા. ૧૦-૪૩-૧૧) ગોપીજનો 0ઠ્વજતે ભગવાનના ગણે વિષે 
ડહે છે તમાં તઆ (ઉઠવજી) ભગવાન વિષેતા શ્રાંગોપીજનેના હદયના 
ભાવેદ અને આમકિત જુવે છે અને તેથ તેમતુ' મન ભત્રવાનની આ 
પ્રેમભકિતમા આકર્ષાય છે. “તે વખતે કોઈ એક ગોપી પોતાને 
થમેલ ભમ્વાનના ચ"ગમનુ ષ્યાન કરતી હતી, તેણું ભમરાને નમે, 
ત એમ સમજી કે ભમવાને મધુકરતે મારી પાસે દૂત તરીકે સોકનમો 
છે, તેૈયાં તે આ પ્રમાણે બાવી.” 


અહી શ્રીમષાપ્રબુજી કહે છે કે ભગવાનની સમાન ઉદ્ધવ છે 
તેમની આગળ ભગવાને ભ્રમરરૂપે આવી ઉહવજતે જ્ઞાની ભકત 
ફગ્તા પ્રેમી ભક્ત કેવા હોય તે જણાવ્યુ છે. એક રીતે ઉદ્ધવની 
સાનાત્મક ઉત્સવ૩પ વાણી અને બ્રમરની પ્રેમાત્મક પરમાન"દ ્ભાકંત- 
રપ વાણી ભગવાનની છે એટલે ભગવાન જાન અને ભકિત ગવરૂપ 
છે. હતા પ્રેમતા પથ નિગળા છે એ દર્શાવવાને પ્રભુનો ઉદ્દેશ છે. 
ષળી સાનના ઉપદેશ સીધી રીતે કરી રાકાય «યાર પ્રેમભડિત ગાધી 
-(ઉોઇની શીખવાડેલી આવડની નથી) નથી. તે તો પરોક્ષ રીતે ગ્રહણુ 
થાય આમ હેવ'થ! ગાષીજતો ઉદ્વજીતે સીંધુ' કહે તે કરતા 
બ્રમ્ર્કરારા પરોક્ષ ડહૅવામા પેપ્તાના હદયમાં ગકટ ચચૅલ રસ ચુસ 
રાખી શકાય. વળી પરોક્ષ વચનોથી ઉદ્વઝ ગોપીકત્તોનુ' -વસ્પષ 


૩૪૩ 


સમજી શકે, અને પોતે ભગવાનને સ દેશ લઈ આવ્યા છે એથી 
ગોપીએ ઉપ ઉપકાર કર્યા છે એવો ગર્જ ઉત્પન્ન ન ચાવ 


શ્રીભા-૧૦-૪૭-શ્લે।ક ૧૨ થી ર૨ એ ભ્રમગ્ગીત છે. આમા નવ 
સચુણુ અને એક નિર્ઝુપયુ એમ દશ ભાવ વાળી ગાપીએએ પોત 
પોતાના ભાવ કલા છે. અને ૧૨ મા શ્લોકમાં કહેનાર તામસ ત મસી 
ગેપી છે 


આ કાવામાં મધુક? શબ્દ ભમગના અર્થમાં વપગયે। છે; પણુ 
ખરેખર ભમરો પુષ્પતો મકર'દ ખાય છે તે મકર દને પેદા કરતો 
નથી, તેથી તેના નામથી તે વિપરીત ગુણુવાળે! છે. પણુ અહી' તે 
શખ્દ વાપરતાનુ કારણુ તે ગુ જરવ કરે છે એટલે ભગવાનને! ભકત 
હોય તેમ પ્રભુના ગુણગાન કરે છે. (મધુકર રવર કર ). વ્ળાંકડી ૬માં 
ભમરાને મધૃપ કદ્યો છે ત્યા મવપ એટલે મઘનુ' પાન કરનાર કહી 
બતાવે છે ૬ યાદવે! મઘ્પીનાર છે. ન્તે કે ભગવાન ને તેમના ભકતો 
મઘપી નધાં હ્તા યાદવકુળમા ભગવાન પ્રગટયા છે, માટે તે પણુ તેવા 
જ ગણાય. કારણુ કે મધ પીનારનુ' મુખ લાલ થઈ જાય છે તેમ 
ભ્રમગ્તું' મુખ રાતું શોભે છે. આમ વ્ય'ગમાં આ ગોપીજન દૂતના 
મિષથા ભ્રમગ્તે ઉદ્દેશીને કહે છે 


૮-૩ અનુસરઈ અલીઅર ચર્‌ણઈ ..સુઝ અડીશ મા- 
અહી ગોપી કહે છે માગ ચરણુતે અડીશ નહિ કાગ્ણ કે આ ચરણુ 
કમળ છે તેમા મકરદ રહેલો! છે, અને તુ મધુપ હોવાથી પાન કરે1 
તેથી ચરણુકમળ સાર વિનાના ચાય તેવા ચરણુકમળને। ભગવાન 
જ્નોગ કરતા નથી વળી તુ મધૃપ હોવાથી મવ પીનાર, તેથી મદ 
રહૈ તેવાતે! ગ્પર્શ કોઈ કરતુ" નથી. ત્રીજું આ વસતતત્રદતુ છે 
(કારણુ ડે ભમ્રવાન ૧૧ વર્ષના થયા ત્યાર બાદ શ્રાવણુ વદ ૧૩ના 
મુરા ગયા અને શ્રાવણુ વદ ૧૪ ક'સ વધ કર્ય. ત્યાર પછી હ 
માસ ગુરુના ત્યા ભણી આવ્યા, તેથી મધુ માધવી માસ ફાઝ 


૩૮૮ 


પત્ર મહિના વસ'તના છે ). તેમાં યત વગે? યતા હોવાથી તે માસ 
ધર્મ પ્રધાન છે. આમા શોભ્ય-મોટાઈ (યન ક્રિયા મોટા આડ'ળર વાળી 
હય છે) મુખ્ય છે તે પણુ તુ' ઉપદેશ કરવા-ધર્મ કરવા મોટાઈ 
બતાવવા આવ્યો હોય તો તે અમારે માન્ય તથી, કારણુ અમે તો 
ભગવાનના ધર્મા" મ્વરપને શરણે હોવાથી દીનતા વાળા છીએ. અમારે 
મોટાઈ અતે માટ'એનુ કામ નથી. 


આ કડવાને! અધ્યાત્મિક અર્થ આ પ્રમાણુ છે ભગવાન 
ગ્વામી, કાળ (ભ્રમર) તેતો દૂત અતે ગે!પીજા શ્રતિસ્પા છે હવે 
ભગવાન કાળથી ત્રડતુએ વગેરેની ગ્યનાથી એોળખાય છે. વળી 
ત્રતુઓ કાળયા પોધણુ, રક્ષ અને કીચવાળી થતી હેવાથીં કાળ બ'ધુ છે. 
અહી વસ ત, મીંખ્મ અને વર્ષા કાળના રોષ ગોપી ગણુ.વે છે. પ્રથમ 
વસ'ત કતુના કાળની વાત કરે છે વસ'તનુ' નામ મધુ છે. મધુ 
એટલે વસ'તત્રઉતુ, અને પ એટલે પોષાય છે માટે તે મધુપ કહેવાય છે 
તે કાળથા પોયાય છે. વળી તે કાળ કિતન એટલે મ્રીષ્મનો બધુ છે. 
શ્રીષ્મતો ધર્મ રસતે પપે'ચીતે સુકવવાતે। છે. ન્યાં ભગવાન રમણુ 
ક” છે તે ઉૃન્દાવનમા હાવ ભગવાન નથી માટે તે કાલ ૯ન્‍્દાવનને 
રસ વિતાનુ' ત ફરે માટે મધુપતે તે ભૂમિને! નપર” કરવા ના પાડે 
છે ને જ્યાથી આવ્યા ત્યાં મધુધુરીમા નન એમ કહે છે 

મધુકરને મિષે ઉહ્જીતે ચરણુને *્યશ* ન કગવા સૂચવે છે. 
કારણુ કે અડી શુષ્ક સાનની વાત્તોનો આદર નથી 

પ-૬ તેવી રીતે વર્ષાત્ઠતુ પણુ કાળની બ'ધુ છે, ઘૌ (આકાશ) 
મષત્ની; કુચ મેઘો! અને ચોળાએલી માળા વીજળી એ વર્ષા કાળનુ' 
૩પક છે મેઘની ધારાઓ સ્મક્ન છે, જે વીજળીના લીધે ડેસગ જેવી 
કાતિવાળી 'દેખાય છે. વર્ષાને। ધર્મ કીચ કરવાને! છે. તેથી કાળને 
કહે છે તુ* ૬ન્‍્દાવનનેો ગ્પર્શ ના કર. ગ્યૂ' સુદ્ધ લેવા-તે। ભાવાર્થ 
વષત, મ્રીષ્મ અને વર્ષાના કાળ દુષ્ટ એટલે દાષવાળા છે એમ 


૩૪૫ 


કળીતે શશ્દત્રડનુ કાળને આદ? આપે છુ કારણ કે શરદતડતુમા 
મમમ વનમ્પતિ જવ, ભૂમિ વગેરે નવપઃલવિત, રસમય, ને 
ફીચ વિનાની નિર્દોષ ગતે છે. તેથી તે રડતું અમારી હિત કગ્નારી છે ક 
જેમાં ભગવાન અમારી સાથે રાસ રમ્યા હતા. આ વાત કડવા ૪માં 
#ન્દાવન ભૃમિ, વત વનસ્પતિ, જમુના જત એમ ત્રણુ પ્રકારે વર્ણવી 
શર્દશ્કતુતું' પગેક્ષ વર્ણન કયુ” છે ) 

૮-૬ વદન રાતુ...ધ2-આ કડીને ભાવ એવે છે કે ભમગને 
મૂછતે કેકાણે રમ હોય છે; તે પુષ્પના મકર" લેતા પીળા અગ? 
લાત બતે છે. અહીં' વ્યગમાં ગોપી કહૈ છે ભગવાન જે કૂસુમ- 
માળા ધ? છે તે માળા કુમ્જા સાથે ગ્મર્ણુ કગ્તા ચોળાઈ જાય 
છે અને તેતુ” ચર્ચેછુ ચ'દન તે માળાતે લાગે છે. તે ચોળાએવ્‌ી 
માળા પ્રસાદી હોવાથી તુ સધે છે તેથી તાર્‌' વદન લાવ થયુ છે. 
ઉદ્દવજી પણુ તે ભગવદ્‌ પ્રસાદી માળા સુ'ધતા હોવાથી તેમની મછે 
કેસર વણી” છે. તેથી તમે બન્તે અમાર ચરણેને સ્પર્શ ના કર્મો 
કારૂણુ કે મોફચની ભોગવેલી વમ્તુવુ' સમરણ અમતે માન ઉપજાવે છે, 


«-૫ આજ યઈ મેટ શલ ઉ--ન'દરાયને પુત્ર ગોવાલ થતો 
તે આજે મથુરામાં રજા બની મેક છે. વળી તેણે કુ”જા જે દાસી 
હતી તેતે કમવા બનાવી તેધી તેતી કુસુમમાળા કુખ્જાના અ'ગના 
ચ'ન સ્પર્શથી રાતી થઈ છે આમ રાજ થઈ દારીની ભોગવેની 
વગ્તુ ધારણુ કરે તે નિંદતીય છે ૭તા તે ભગવાન છે તે ભલે લે પણુ 
તારી મૃછ્ઠા પીળી છે તેથી તુ' ભગનાનની પ્રસાદી લે છે અતે તે 
રાતી મૃછે સાથે તું દૂતપણું કરવા આવ્યો છે તેં બતાવે છે કે અમે 
જે મથુરામાં આવીએ તૌ તેતે પ્રસાદ અમતે પણુ આપે! 

૫૬-૩-૧-૨ ગોપીજનો કટાક્ષમાં ભ્રમરને કિતવ બન્લુ 
(૧૦-૪૭-૧૨ ) (કડવા ૧૦ કડી ૪) એટલે કપટીના બધુ કહી 
શગવાન સાથે સરખાવે છે. કાર્ય કે બોગમસમાં દૂધ અતે 


5૪૬ 


તાયકંતે રોપ અપય ઝે, તેથી અહા દુતને મનક? કવ્રો છે અને 
નાયકને ક્તિવ કહેલ છે. 

ઉઠ્વજનૃ વર્ગુન ( ૧૦-૪૪-૧ ) કૃષ્યાતુચર “લે કથી ક્યું ે. 
ઉરિ-સરખુ' એટલે ઉદવમાં ભગવનનૃ સારપ્ય જેઈ તે ભગવાન 
મમાન છે એમ વર્ષ્યન કરે છે પછી હરિતે ગેવે એમ કહતે ઉડવ કૃપમુના 
અનુચન હોવાથી કૃ'ગુનતે અનગરન1? છે અને કૃપ્ણુ જેવા રાણત્રાર 
ધાન્ણુ કગ્નાગ છે. આથી ભગવાનના » ધર્મા એશ્ચયટ તેના લાગા 
બાહૃમા, વોંર્ય તેના નના કમળ સગ્ખી આખમા, રાન તેના પીત - 
બમ્પ (ભગવાનના ગ્વટપનુ આચ્છાદન કગ્નાઃ , કીર્તિ તેના *મળની 
માળામાં, શ્રીં તેમના શાભાવાળા મૃખ રવિ” દમા અને ધરાગ્ય તેમના 
ઉછીવવલ ડુડલ યુક્ત ફ નમાં દેખ વ છે, 

3-૩ હ-2િ કાલા તે કે,ખ્‌ પ્રમાહુ...કલિનુ' «૧2૫ સ્યામ છ 
તે ઉત્ૃ'ટ ધર્મનો આધા? નથી કાત્મસિતનર્ (૧૦-૪૭-૧૦) 
કાળા માવે મિત્રતા કરવાથી બમ છે અથવા અસિત કપટીથા 
મિત્રતા ૦ કન્વી એ જ ડીક છે તેવુ કત વિપગંત થાય, અથવા 
તામાસતે। ભાવ કૃ' ગુ વર્ઝ છે. ગુજરાતી, ત*૮્ભાધા વગેરેના કડિએએ 
ભગ્લભનના શ્યામ ૨ગ ઉપર જીને સૃદગ પદો ગ્યા છે તેનુ' મૂળ 
આ નલોકમા છે દયારમ જેવા -ગિક ભક્ત કાવીએ ગ્યામ શગ 
ગમીપે ન જવુ? એ ગરબીમાં ભગવાતના અસિત «પતી ભારે 
ડેકડી કરી છે, અળેરેગડ પગ ભમડાન ક'ળા હોવાથી પવ ગતે 
ગ્રમા!$ એટલે મ'ન્ય કગ્વા મોગ્ય દેય! એમ કટે છે જેમ પોયવ 
કાળી છે તે પાતાના ઈડાતે કામડીના માળ મા મફી અમ્વે છે તે 
પોતે દછેન્તી નથા તેથી તેનુ નામ પચભૃતિકા છે. તેમ ભગવાન 
અમતે જરાક ગ્સ ચખાડીતે પછી છોડીને મથુ 1 વસ્‍યા કારણુ 3 
કયવ પ્હે તેએ કૃષ્મુવર્ણા છે. 

€-૫-૨ કાળા . કૃડિંભગા શમવાન કપટથી ભર્કા છે “ જેમ 
શરમર! ( તૃ) મકરદનુ' પાન કરીને પુ'પતે છેડે છે તેમતાગ જેના 


૩૪૭ 


ભમપાને પોતાની મોહ કરનારી અધર સુધા અમને પિવડાવીને અમને 
છોડી દીવાં છે અને તે પ્રભુ જેમને માટે અમે પતિ, છોકરાં, અતે 
પરલોક છોડયા તે ભગવાને અમારો વિચાર પણુ ન કર્યો.'' 
(૧૦-૪૭-૧૩ 1 

ચ“પક...પરિહરાં-શ્રમર ચ'પકની પાગૅ મકર'૬ લેવા જતો 
નથી કારણુ કે ત્રેની સુંદરતા અને સુમ'ધમા ઉમ્રપણું છે. તેમ ભગવાને 
શ્રીરાધાછ ચ'દ્રાવલીજી, લલિતાજી, વિશાખાછી જેવાને છોડયા, 

ફૂડન# ( ઉ. )ક્પટ; છેહવુ* (સ'.) દગો; છેહા-કપટી 

૯-૩ થીકૃષ્ણે મથુરા જતા હુ' પાછે આવીશ તેમ દૂતદારા 
કહેવડાવ્યુ હતુ હતા ન આવ્યા ને મથુરા જ કુખજા સાથે સ'બ'ધ 
બાષ્મો એમ ખે પ્રકા? ૭૬ રમ્યા | 

અહ કર્‌ી...કૂડિ ભરા-આ કડીએઓને। ભાવ ૮ કવાની ટીકામાં 
કેટલેક છે જ્યારે અવસ આસન માગીયુ"--ડુબ્નના ચ'દનથા 
ગ્પર્શેલી પ્રસાદી તારી માળા પિછાતી, તેથી અવસ ( વાચાર થઈને ) 
આસન માગીયુ' ( પ્રાણુની માગણી કરી છે ) ( એમ અમને લાગે છે, ) 
એટલે હવે તેના વિરહમાં અમારે મરે છુટો. કારણુ કે પહેનાં તે 
ગાપીજતવલ્વભ હતા, પણુ હવે કુબ્જન#લભ થયા છે. 

૧૦-૧ બીમસિ સ. ક્રિ (સં. 1વિશ્વસ્ઝ) વિશ્વાસ કરે, 

૧૦-૪ મકુપર્ની - -- માણિવા--જેમ ભમરો પુષ્પમા 
ગ્તેહ હોય છે તેમ અમારો ને ભગવાતતો! ગ્તેઠ સમજે. ભમરો 
પુષ્પતો મકન દ લીધા પછી પુષ્પને! નાશ થાય તેની દગ્કાર કરતે! નથી 
તેમ, ૧૦-૪૬-અ૦) 

૧૦-૫ ડાલુ તે ---* નિગમ કહિ. કૃધ્ણુ સત્તત, રજ અને 
તમ એ ત્રણુ ગુણુથી સષ્ટિ રચવાનું કર્મ કે છે. તે તેનુ' સગયુ 
કાર્ય છે ૭તા તે કૃ'ણુ સગુણુ કે નિર્ઝુણુ છે તે સમજી શકાતું નથ, 
તેથી વૈદ તે પ્રભુને તૈતિ તૈેતિ--એમ નહિ એમ નહિ-એમ કહે છે. 


૩૪૮ 


અથાત ગરમ તેતિ સેલિ (કૃવદાન્પ્યક ર-૩-૬), આધી 
શ્રૌતદ્લભાચાર્યછ ભગવાનના મ્વરપને વિરહ ધર્માત્રયી છે એમ 
કહે છે કાર્ણુ કે બ્રહ્મ નિર્ધર્મક ને રાધર્મક, ન્િગિકા? ને સાકાર, 
નિર્વિશેષ અતે સવિશેષ, નિર્યુણુ અને નગુખુ વગેરે 2પે છે. 


૧[નિ : નિતગ 4 ગમ : જ્ઞાન - સારી રીતે સાન આપે 
તૈ નિગમ તે નિગમ પણુ ભગવાન માટે નેતિ નેતિ કહે છે 


૬ તઢટ-વેશ શ્રમિ હમિ : થર્તાપી સસ્વર્વષુઃ 
(૧૦-૨૧-૫) એ નવાકતે! ભાવ છે; તદુપગત પ્ર્ખમિતતં ત્રિજ 
સતવી કિત વિદરળ વ તે જયાત ( ગોપીગીત શલે. ૧.) 
ખૂબ હસવૃ, પ્રેમથી ન્નેવુ, વેણુ વગાડતા તથા બીજી ડિયાએ 
કગ્તા ચાવવ્યુ એમ ભગવાન ત્રિભગવવિત મ્વરપે વેછુ વગાડતા 
અને બીજ ત્યા કરતા ચાલે છે ત્યારે તેમતૃ ધ્યાત અમતે મગવ 
કગ્તાર છે પણુ કાવ ભગવાન દૂમ છે તેથી પ્રેષથી જેવુ, ખૂક 
ઉમવ્ર વઝે? કિયાઓએ યાદ આવતા અમતે ક્ષોભ થાય છે 


૧૧-૧ થી ૭ કડીતે। ભાવ ભા૦ ૧૦-૪૪-૧૭મા શ્લોકમાં છે 


૧૧ ૧ કૃષ્યાવતા? પહેનતા પચ્થમમાતતાન્મા તેમણે પિતા 
જમદગ્નિની આસનથી પોતાની માતા રેણુકાને મારી નાખી હતી, 
મ-મુ ક તેમને મનથી વ્યભિચાર ફર્યાં હતો. જ્યા? પચ્શગમે 
પિતાની આવી અસાધારષખુ આત્તા માની ત્યારે તે “કષિ પ્રરૂ્ન 
થયા તે પગ્શુગમતે વર માગના કચુ ત્યાર માતા છીતતી થાય ને 
સે એમતે માર્યા છે તે -મૃતિ એમતે ન રહે, એ વરદાન માગ્યુ. 
આ વાત વક્રોકિતિમા ગાપીજન કહે છે. 

૪ વનક્લ --- વન્ય વસ્ષૂઃ-ધેસ્તસ્વલોપવેડ્નન્વ- 
સાર્ગિયસ્યાનયાપ્રજ: ( પુ-ના-સ ૬૮૭) વૈગગ્ય કેવો હોય તે 

(3) વેદસ્તુતિ કોક લતી ટીકામાં 





૩૪ 


1નવાસને। ધર્મ પાળીને અતે વનને! નિવાસ શુદ સત્તમય છે એમ 
1નવાસ સેવા તેમણે ( શ્રીરામે ) જય્‌ાવ્યો, એમ કહી વષઠાકિતમાં 
પ્રપર્ણખાતુ' નાક, કાપ્યાની વાત કહે છે, 

જુ તાંહાં નાક --- નારીનું-જિન્સરર્ષતસાનાલ: (પ્ુ-તા- 
8-૬૯૮) શ્પણુખાએ કામષુદ્ધિ કરી તેથી તેના તાક કાન કાપ્યા. 
પ્ર્ષયુખા અશુદ્ધ બુદ્ધિનું રૂપ છે. 

૧૧--૫ આસીત - -- આણિઈ-સીતાએ બાલ્યાવસ્થામાં એક 
પોપટ દમ્પતીને પકડેલા. તે પેકી પોપટી મરણુ પામી તેથી 
પોપટે સીતાતે શાપ આપ્યો! કે તારા પતિ તારો ત્યામ કરશે, 
તે જ પોપટ મરણુ પામી અયોપ્યામાં ધોખી જન્મ્યો. તેવી નિ'દાથી 
શ્રીશમે સીતાજીતે વનવાસ મોકલ્યાં, આ લીલામાં સીતાજીએ 
મોહથી પોપટ દમ્પતી પકડયા તે વાસના રૂપ પાપ દૂર કરવા 
શુદ્ધ સતત્તમય વનવાસ કરાવ્યો, 


૧૧-૫-૬ આદમાં..,.અતિઘણા ( ભા. ૧૦-૬-૧૦મા) શ્લોકમાં 
લખ્યું છે, તે જગાએ પૂતતાએ અત્ય'ત દુર્જર્‌ વિષથી લિપ્ત 
તે સ્તન બાળકના મુખમાં મૂકયું. તે પછી ભગવાતે પણુ ખીશ્ત 
હાથથી ન્ેરથી તેના સ્તન પકડવા અતે દબાવ્યા અતે રોષ સાથે 
પ્રાણ સહિત તેના સ્તતતું' પાન કરી લીધું. આમ એક સરી ર્તન- 
પાન કરાવા આવી, ને તેમની સાથે બહારથી બહુ પ્રેમ દૈખાડી વિવેક 
કર્યો તેના પણુ નેણે પ્રાણુ લીધા એવા આ કૃષ્ણુ છે. આમ કટાક્ષમાં 
આ કહેવાયુ છે પણુ સાચી વાત નીચે મુજળ છે, પૂતનાએ વ્રજના 
ખાળકોતુ' ભગવાન માનીને ભક્ષણુ કર્યુ” આવા ભગવદ છુદ્દિયાળા 
કાર્યને લીધે ભગવાને તેના પ્રાણુ લીધા અને મોક્ષ આપ્યે!. તેથી 
શ્રીભા. ૩૭-૨-૨૩મા શ્લોકમાં (સરે ઘજીથ સ્સનજાજક્ઈં ) પૂતના 
કે જે અસાધુ અને અસતી છતી તે ભમવાનતે સારવા સાટે આવી 
'*તે સ્તનમાં રહેલુ દ્ધ નહી પણ્‌ ગેર ભગવાનને પાયું. હત. 


૩પ 


ભમવાતે તેતે યશોદા માતા જેવી ગતિ આપી તો પછી આ ધ્યાળુ 
ભમવાન વિના કયા બીજને શરણે જક એ ? અષ્યાત્મિક અર્થમાં 

પૂતના નજ્ટા સત પરં સિસધ : સુગ: અવિધા 
રેપી પૂતના નષ્ટ થઈ એથી ભગવાનમાં જીવતે! નિરોધ સુમમ થયે. 


1-1 આપણ ...એઉહ તણા. ભગ્વાને પૂતનાને મારી તેમે 
આપષુને ન માર્યા તે તેતો ગુણુ (આભાર ] છે તે અમે સલારીએ 
છીએ. અહી ચુણુ શબ્દ વદ્દોકિતમાં ગોપીજ્ન કહે છે. તેકહેવામાં 
એ આશય છે કે ભગવાતે રાસલીલા વખતે કથું હતું કે દું કી 
ખોટુ' બોલતો નથી અતે તમારા ફૃત્યતો બદલે! હું માપી ઘકું 
નહિ આ વકથોતે અર્થ અમે તે વખતે આ પ્રમાણે કર્મો. ભમવ'ન 
અમારી પાસે ખોડુ' ન બોલે અને તમારે ત્રાણી છુ” એમ કલુ છે 
માટે તે કદી પણુ અમારાથી ઉદાસીન નહિ ચાય. પણુ આજે ગમતે 
હર પડે છે કે તે રાસલાતા વખતે કહેલાં વાકયો કપટથી બોદાયા 
હતા. કારણુ કે અમને તેતો અનુભવ હઃલ થાય છે. અત્યાર સુધી 
મે' ખોડુ' કહું” નથી છતાં ડું તગને ખોડ” કહીશ. ફરી પાછે આવીશ 
છતાં ન આવ્યા.) તમે સારુ" કામ કરું” ( હુ* તમારો કણી છું ગે 
વાકચથી) તેકું મારાથી ન બતે તે હુ” નહિ કરુ", 


ખજાં બકીને મારીને અમને જવતાં રાખ્યાં તે કાર્યમાં ગુણ છે 
તે પણુ વક્કેક્તિ છે, પૂતના મરી તે તો છટી; પણુ અમે જગલમા 
રહેનાર હીએ. જેમ હરિણીએ જ'ગલમા રહે છે, તેતે મારવા પારધી 
ઉરણુને વેષ લે છે ને ગાન કરે છે તે દેખી હરિણીએ! મનમાં માને 
છેકે આ હરણુસાં આપણા પતિ કરતા વિશ્ેષ ગાન્ની શક્તિ છે તેથી 
પતિતુ' અનેગાનતુ' બ'તે સુખ્‌ તેની પાસેથી મળશે, આમ ધારી મોહથી 
હરિણીઓ તેની પાસે ગાન સાંભળવા જ્તય છે. તે વખતે પેલે! બનાવટી 
હરણુ (પારધા) બાણુથા તેમતે મારે છે. તેમ આ કૃષ્ણુ ધર, તે ક્ષત્રિય 
અને યાદવ રપે અગતર્યા. પાછા અમતે ભે'ળવવા ગોપને વેષ લઈ 


૩૫૧ 


ન'દના પુત્ર ખની ગલા. તેથી અમે જાણ્યુ કે આ ગોપ છે તે અમારુ" 
વિશિદ્ હિત કગ્શે, તેથી મૂળ ગે!પોને છોડી અમે તેના થયા. જેમ 
પારપીએ ખાણુથી હરિણીઓને મારી, તેમ આ કૃષ્સે અમને નખક્ષત 
કર્યાં, હરિણીએ મરણુ પામી એટલે તેમને કઈ દુઃખ બોગવનાનુ” 
ન રસુ*. જયારે અમે જીવતી રહી તેથી નખક્ષતથી તીત્ર કામની પીડા 
અમતે થઈ રહી છે કારણુ કે કામ સ્મગ્ણુથી જાગે છે. 

૬૧-૭ વૃન્દા--તે મધુદૈત્યની પુત્રી તથા નવ ધર રાક્ષગની 
સ્રી યની હતી. તે રાક્ષસ સાથે રહેવાથી તેની દૃત્તિએ ગક્ષસી 
થઈ ગઈ હતી. તેથી તે ન્નલ'ધ?્મા પતિત્રત ધારણુ કરી મેધી હતી. 
તેથી ભગવાને %તલ ધર રપે તેતે ઠંમી જાવ ધરતો! નાશ કર્યો, તે તે ₹ન્‍દા 
સાથે લગ્ન કર્યું , જે ઉત્સવ કારતક સુદ ૧૧ પ્રમોધિતી એકાદશીએ 
મ'દિરોમાં થાય છે. ખર્‌ જેતા ૪ન્‍્દામાં (તુલરીમાં ) જે સુગધ 
છે તે સુગધ શ્રીમધિકાજી ધારણુ કરે છે તેથી દક સામમ પ્રબુને 
સમર્પ'તી વખત્તે તુવમીપત્ર તેમા મૃકવામાં આવે છે વળી ભત્રતાતની 
વનમાળા તુવસીતી બને છે. 

ખલિરાજાઃ-શ્રંભા. ૧૦-૪૪-૧૭ મા મ્લેકમાં ગોપીજનો, 
કહે છે કે “બલિરાજા પાસેથી બધુ" પડાવી કાગડાની પેઠે તેને 
બાધી લીધો, આ વાકથનતે! અનુવાદ કરતા બ્ેહેદેવ ' બાધિયુ બલિ 
દાન દેતા ' કરે છે. 

આ ળલ્િગજની ડથાનુ' રહસ્ય સમશ્ળનતા થ્રીમહાપ્રભુજી ફળે 
છે3 બલિરાજા પૃજા રૂપ હતો. તેથી તેણે શ્ર્ધાથી વામન ભગનાનની 
પૂશ્ત ડરી વામન અવતાર બાદાણુ રપે હતો. ન્યારે બલિ રાક્ષસ 
રજપૂત હતો, તેધી બ્ાહ્યણુ યજ્ઞ કરીને રાન્ય મ્થિર કરે છે, તે ક્ષત્રિય 
(રાજન) યતની રક્ષા કરે છે એટવે પ્રજા પાવન કરે કે, આથી 
મનને વચ્ચે તુ*યતા હોવાથી મિત્રતા થાય, તેથી તેની પામે માગવામાં 
ફ' બધ ન હતા. વળી ભગવાન ત્રણુ લેના પત્તિ હોવાથી ગલિ 


૩૫૨ 


પાસેથી ત્રણુ લે!ક પડાવી લે તે ખોટુ” નથી. પણુ ત્રણુ લોક લીધા પછી 
તેતે ખાડામાં ( પાતાલમાં) નાખ્યો તે શુ? તે વિષે સમજાવતાં 
શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે કે કાગડો દૂધપાક છોવરાવે તે અયોગ્ય મણાય, તેમ 
અ ખલિ અમર હોવાથી ત્રિલોકીતા વૈભવને યોગ્ય ન છતો. તેથા 
ભગવાને તેને વૈભવથી છોડાવ્યો ને પોતાની પાસે રાખ્યો. કારણુ કૈ 


તશર છાનવશેસ્માના અસ્ત માવ આદ: 
દછા વલ્ઝુમાન તે સસ જીળ્સો સિતેક્નતિ (ભા-૯ ૨૨-૩૬) 


પાતાલમાં રહૈતા દાનવ અને દૈત્યોના સ ગથી તારો અ'સુરભાવ 
છે, તે મારા પ્રભાવના દશનથી જલદી એછે થઈ નાશ પામશે. તેતે 
આસુરભાવ નાશ કરવા તેને પાતાલમાં નાખ્યે।. 


૧ર૨-૧-૨ ભગવાનનાં ગુણુ અતે કર્મ (લક્ષણુ ) કોઈથી 
ચિન્ત્ય કળી શકાય તેવા નથી તેથી જચિન્લ્યનુળજ્મએે તમ: 
(ત્રિ. ના. બા. નામ ૪૩) કહ્યુ છે. વળી ભગવાનના તે અશિન્ત્ય 
ચુણુ કર્મ વાળાં ચરિચ્રો સાભળી ગહેલા ( *ગ્રેમી ) થઈશું. ષ્રીભા. 
૧-૮-૩૫ ના શ્લોક શ્રળ્વસ્તિ માય સ્તિ એ શ્લોકમાં કહ્યું છેકે હે 
ભગવન્‌ જે જીવો વારવાર આપની લીલાનું શ્રવણુ કરે છે, ર્સપર્વશ 
થઈ ગુણુગાન કરે છે, અન્ય સમીપે તેનું ગૃષુન કરે છે, સમરણુ કરે છે, 
તમારી લીલાનાં વખાણુ કરી તેમાં આન'દ પામે છે તે પુરૂષો જ 
સ'સારતે નિભૃત્ત કરનાર તમારા ચરણુ જલદીથી જેઈ શકે છે. ખ્રી- 
ભાગવત-ભગવદ્‌ લીનાએ સાંભળવાથી પ્રેમ યાય છે તે પ્રેમ વિતા 
અન્ય કોઈ સાધત મુખ્ય પરમ અને મહત્‌ નથી. ( સર્વ-નિ, *લે- 
૩૨૪૫ આ પ્રેમ દશામાં ભક્ત હસી ઊડે છે, રડે છે, બરાડે છે, ગાય 
છે, અને ઉન્મત્ત જેમ લોકની પરવા કર્યા વિના નપ્ચ્યા કરે છે. 


#પ્રેમની સરત (થેલી) દરાતું વણન થીભા. ૬૬-૨-૪૯ 


ગ્લેકમ્‌ા છે 


૩૫૩ 


રૂર્‌-3 ભગવાનમાં મેમ ન્નગતાં રૈહાત્મ ખુદ્ધિનો સશ"ય રહે છે 
એટલે તેવી ખુદ્દિ રહેશે નહિ. સૉંસુ ( સ ) સ'શય; ઊસરે અ.ક્િ. 
(લે. રત) ટળે 

પ્રિયત્રવરાજા 2 શ્રીભાગવતમાં ત્તેમતી ફયા પ'ચમરક'ધ પેલા 
અધ્યાચમા છે, તે ભગવાનના ભકત હોવાથી આત્મામાં રમનાર તા. 
તેમયરે નારદછી પાસેથી વ્યભત્ઞાન મેળવ્યુ ઉતું. તેથી રાજ્ય કરવાનું 
છડી થહ્ન વિચારમાં લીન થવા વિચાયું” પણુ તેમના પિતા સ્વાય'ભુવ 
ચતુતે એ વાત ન ગમી, કારણ કે પ્રિયત્રતમાં રાજા થવાના ઘણા 
ગુણા હત્તા, તેથી રાન્ય કરવા અના કરી. તે વ'ત પ્રિયત્રતે ન 
સવીકારી, ત્યારે થહ્યાજએ સમજવી એમતે રાજા બનાષ્યા, તેએ 
વિશ્વકર્માની પુત્રી બલિષ્મતાને પરહયા, તેનાથી તેમને દશ પુત્રો 
ને એક ઉજ ર્વતી નામતી પુત્રી થઈ. ત્તે વખતની ભૂમિ જલ- 
પ્રાય હતી, તેમાંથી આ પ્રિયત્રત રાજાએ સાત સમુદ ભનાવીતે સાત 
દ્દીપની રચતા કરીં. આમ ત્રિયવતે ઘણુ વર્ષ રાજ અને સસારનું સુખ 
ભોગવ્યું પણુ બરહ્મ-વિચારમા મન મૂળથી લાગ્યું હતું તેવી રાજ તજી 
સન્યાસ લઈ વનમાં ગયા. 


૧૨-૫ જે અતુચરિત-ભમવાનની ઘીલા કાનને અપૃત્તરપ છે 
તેનો એક છટો ફકત એક જ વાર હદયની અ'દર પ્રવેશ કરે તો રાગ દ્દે 
આદિદદ્દોતો નારા કરે છે એટલું જ નહિ, પણુ તેવો! વ્યતિ સ'્યાર| 
પેઠે આચરણુ કરે છે. એટલે ભાગવદ્‌ કથા સાંભળી સ'સારમાંથી 
આસક્તિ નીકળી સન્યાસી જેવુ' આચરણુ કરે છે પણુ સ”્યાસનું 
ફળ ઇચ્છતા નથી. કારણુ કે ભગવદ ભકતોને! માર્ગ તેમનાથી જુરો 
છે, તેથી ગોપીઓ કહે છે ભગવદ્‌ કથા મૂકુ તો સ'સારના વિષયોમાં 
મન જાય અતે જન્મોજન્મ સ'સારી થાઉ* 

૧૨-૬ છુસ્ત્થઝસ્તત્યાર્થ : (મ્રીભા.-૧૦-૪૭-૧૪ ) 
ભગવાનની કયા રૂપ અરગ કોઈથી છોડી શકાતો નથી, કારણ * 


3 


૩૫૮ 


સ'સારતુ' ફળ તો વિષયબોગ,છે'3જે નાશવ'ત છે. જયારે કથા અમૃત છે. 
તે કથા નહિ ભૂલે તે પરમાત્માને ન'ગીતે પામશે. વળી ભગવાન મત્ત, 
રજસ ને તમય્‌ યે તણુ ગુણુનતે આધીન નથી તેમ વાસના અતે ૬ૃત્તિઆના 
નાશ કરનાર છે તેથી નિર્ગુ ણુ અને નિર્દય છે, તેવા ભગવાનના ભકતો 
પણુ નિર્ઝીણુ અને નિર્દય છે. તેના ભકતો ભગવાનને પામે છે. 


પદ ૪-૧રિનિ સેવિ તે...પાઈ પ્હરિતા પાછલ જેનુ 
ત્રત છે તેએ છરિના અતુત્રતી સેવક છે. જેવા હરિ તેવા તેએ । છે. 
૨ભગવાનના ભકતો તે જ છે કે જેએ કથામૃતતુ પાન કરતા રેહધર્મ 
વિનાના થયા છે. જે દેડના ધર્મ મટાડે તે અમૃત અને જેઓના 
દના ધર્મ છટે તે ભડતો. 


વાનાં-સ્રી (ઉ. ઘળિવત્ત) પ્રકાર; ઝુહાય-સ-ક્િ. (સં.) શોભે; 
પવાડા (સ', ગ્રહ) પ્રશસ્તિ કાવ્ય; રિદ્રિવ'તા-સમૃદ્ધિવાળ!; ભ'જી 
-શ'જક વિ ( (સ.) ભાગતાર; સ'ભરુ* સ-કિ. ( -જ'સ્જુ ) યાદ 
કરવું (પ. સમર.) જપતાપિ-ભગવન્નામમ્મરણુ વગેરેથી ભગવાનને। 
વિરહ તાપ થવાથી. 


ભગવાનના ચરિવે। કરતા ભગવદ્‌ ભકતોના ચરિત્રેની મહત્તા 
વિશેષ રીતે અનેક આચાર્યો, શાગ્રો અતે ભક્તાએ ગાઈ છે. સ"્કૃત 
વગેર્‌ ભાષામા ભકતોના પ્રશ'સાના «લોકો દુહાઓ પુષ્કળ છે, (૧) 
શ્રૌસા.-૨-૪-૧૮ ને! સુપ્રસિદ્ધ શલેક જિ્ાતદળાન્‌ માં ભડતની 
આ પ્રમાણે પ્રશ-સા કરી છે. “ કરાત, હણુ, પુલિ-૬, પુત્કસ, આભીર, 





૧. છ્રેરસુ પશ્ચાર વ્રત ચેવાં। ચચા ઇર્લ્તિયા તે 1 ભા. 
૨-૯-૧૦ ૨.તતે ખ્ય મમવઝરળઃ ચે %ચાયૃતે વીચસાતે રેછ- 
ધર્મ રહતા મવસ્તિ અસત અ સરેવ ચરેણ્ધર્મસિર્વતવસ્‌ 1 ચેપાં 
સ તિવવતે ત ઇવ સ્યજી છોરા મર્વાસ્સિ. ૩-૨૧-૧૭ 


૩પ્‌પ 


કક, યવને અતે ખસ અને ખીક્ન પાપ ફરનાર હીન જીવે] જે 
ભગવાનતુ' ભજન કરનાર ભકતોને આશ્રય કરે છે તેએ! ગ્વકૃત 
પાપથી મુક્ત થઈ નય છે. તેથી ભમવાન કશુ વિષ્ણ અતિ સમર્થ 
છે કે જે ભક્તકારા પણુ જીતનો ઉદ્ધાર કરે છે તે પ્રભુ વિંષ્ણુતે 
મારા અતેક નમરકાર હો 


(૨) જગમે મિલન અવૂપહે, ભગવદીયનકે સગ; 
તિને સ'ગ કતાપતે, હોત સ્યામસુ રગ. 


(૩) જતની જણુજે ભક્તજન, કા દાતા કા શર; 
નહિ તો! રહેજે વાઝગી ના ગુમાવીશ નૂર. 


૪-૩ નદ-સૂતુ-ન'દગયજના પુત્ર ( પુ-ના.સ ૯૭૦ ) 


સનફાદ્ટકિઃ--સતક, સન'દન, સનાતન અતે સતત્ડુમાર એ યાગ 
મુતીશ્રરો ભહ્તાજના માનસ પુત્રે! છે, અતે સદાશિવના મોટાભાઈ 
છે, તેઓ જન્મ્યા ત્યાન્થી ભમવદ્‌ ગાન અતે ચરિતમાં મમ્ત છે, 
તેથી તેએ ગમે તેટવી ઉ મરના થાય છે છતા કુમાગ વયતા ગ સાય 
છે. પ્રેમતક્ષણા ભક્તિના ૫૧ પેટા પ્રકાર છે તેમા -મરણુ આસક્તિ 
કરનાગ ભક્તજતેમા મુખ્યત્વે સન્કાદિ, પ્રહવાદ, યુવ વગેરે, છે. 
શ્રીભાગનત ( ભગવદ્‌ ચરિત્ર ) ચૌદવેકકમાં વ્યાપી રહ્યુ છે. તેમા 
બ્રહ્મા, સનક વગેરે ઉપરના લોકમાં, ધૃવ સુધી ટરડસ્પતિ અને ભૃમિ 
પર્‌ પરાશમ અને પાતાતમા સકર્ષણુ ગાન કરે છે (ભા ૩-૮-૮ 
ઉપર્તા શ્રીસુત્રાધિનીજ ). સનકાદિક મુનિવરાએ ભગ-4૬ સેવા-- 
સ્મરણથી સ સારમા પડવાનુ મન જ ના કર્છું , તેથી શ્રીવતલભાચાર્યજી 
શ્રીકૃધ્ણુના ભક્તનુ સ્નરૂપ વર્ણવતા કહે છે કે “ તેથી સર્જ લોકથી 
વિમુકત, માર્ગમાં સ્થિતિ કરનારે આત્માનદ મમુદ્મા રહેવા કૃષ્ણુનું 
વિશેષ ચિંતન કરવુ *ન્યારે સર્નતે। ત્યાગ થાવ, અનન્ય ભાવ થાય, 








૩. સિ. સુ મલેક 1૧૫. 


૩૫૬ 

અને કૃબ્યુમા જ એક મન રણે ત્યારે કૃષ્યુ દેવ સાથે સાયુજ્ય 2૩૫ 
કૂલ કવ સત્કર જ થાય છે,” ગી, ગૃહ, પુત્ર, બન્ધુ, પ્રાયૂ, ધન, 
આલેોક તથા પરલોકનો ત્યાત્ર કરી કૃષ્ણુને વિષે પરમ ભાવ 
પ્રાપ્ત કરીને સદા પ્રેમમાં નિમગ્ન રહે, એવો! પુરુષ તો કરોડે જીવોમાં 
પખયુ અતિ દુર્લભ છે.* 

ઘરભ'જી--ભગવાન શ્ચીકૃષ્યુ ઘર એટલે સ સારને મટાડનાર 
છે.* “ દુ.ખી થણને પણુ નને કૃષ્ણુને ભજે તો સર્વથા લોકને! 
નાશ થાય છે,'' “હુ જેના ઉપર અનુશ્રહ કરવ! ઇરછુ” છુ તેનું ધન 
ધામે ધીમે હુ' હરષ્યુ કરુ છુ'.”' એ વાકય પ્રમાણું શરઆતમાં 
ભક્તતા આ લોક ને પરલોડતેો નાશ થાય છે, પછી તેમાં તેને 
વિરામ થવાથી અને ભગવદ્‌ ભક્તોને! સગ તેતે થવાથી તે ભગવદ્‌ 
કૃપાને પાન થાય છે. ૫. 

૧૨-૧-૬ આ કડવાને ભાવ શ્રીભા. ૧૦-૪૭-૧૭ શ્લોકમાં છે. 

૧-૨ સ્રી-જિત-આ શબ્દ ભા ૧૦-૪૪-૧૭ શશે।કમાં આવે 
છે. ત્યા ગ્રો જીતનો અથ* સ્રિયો સ્ત સતેન જેણે સીઓને 
જીતી છે એવા રામ, એટલે મ્રીરામ ગ્વસ્રી સિવાય જીતેન્દ્રિય છે. 
કાટમે ઓએએ જેને જીત્યા છે એવા શ્રીરામ નથી. સીવશ્ય 
નથા પ'ગુ સીત જીથી જીતાયેલા છે. 

પ૩-૩ ૨મા...નીમમિ હે સોમ્ય, તેને તો લક્ષ્મી રૂપ વધૂ સાધે 
રહે છે તે પણુ વક્ષર્થળમા રહે છે (૧૦-૪૭-૨૦) 

૧૩-૪ ગાંજીએ-ડ્ેસવાવ્યું' (સ'. મત્ત ; કેદ'ડ-ન( સ ) 
ધતુ'ય; ગોરડી-સ્્રી. ( ત". સૌર ) ગોરા રેડવાળી સ્ત્રી. 

દશમુખ--એ લ'કાના રાન્ન રાવણુતુ' નામ હતું તે વિશ્રવસ્‌ 
મુનિને! પુત્ર હતો. તેનો ભાઈ કુંભકર્ણ હતો. તે તેના પુત્રો નિકુ'ભ, 
જુંશ, બુક્રાક્ષ વગેરે છતા. તેણે ર્ન્દ્રાદે દેવાને છતો લીધા હતા. 





૪, સ. નિ. શ્લોક ૨૧૫-૨૧૧૬ સિ. સુ મ્વોક ૧૬. 


૩૫૭ 


તેની પાસે પૃષ્પક વિમાન છતુ" તે એટલો કૂર હતો કે તૈતું 
નામ સવણુ પડયુ, રાવણુ એટવે લોકોને રડાવનાર, તૈ પોતાની 
છતથી મમ્ત થઈ તેની દશ ંન્દ્રયો દ્રારા આખા જગતતો 
ઉપભોગ કરવા લાગ્યો તેથી દશસુષ્પ તેનુ નાસ પડયુ, મુખતુ 
મુખ્ય કાર્ય ખાવું ને ખોલવુ--તેમ તેતી બધી ઇન્દ્રિયો ઉપભેગમાં 
ગચી ગ્હી તેથી તે મુનિષુત્ર હોવા છતાં રાક્ષસ થયો વનેમાં વસતા 
શ્રીરામની છાયા ૩૫ સ્ત્રીને તે શહ્ઞાવી ગયો. આથી શ્રીરામ ધહુ દુઃખી 
થયા અતે વનના મિત્રી વાનર, રીંછ વગેરે જેવા માનવોની સેના 
ઊભી કરી, સમુદ્ર ઉપ? પુવ ભાષ્યો ને લ*કા જઇતે તેને બાણુથી 
માર્યો, 


૧૪-૩ ચરણુરૃજ-ભગવાનની ચર્ણુરજ લેવાથી રેઠ ભગ4દીય 

અતે છે, તેથી મોટાએ પણુ ભમડાનના ચરણુકમવની ૨જથી મ્નાન 
-કરવા ઇચ્છે છે તેનુ દષ્ટાત ઉમાપતિ મહાદેવ છે, પોતાનુ તમઃ 
દૂર કરવા એટલે પોતાને! તમોગુણુ “તય તે માટે કેવળ ( ચરણુની) 
૨જથી મ્નાન નહિ મળતા તે રજ વાળા ચરણૉદકથી સ્નાન કરે છે, 
(૧૦-૪૯-૪૩), વળી શ્રીભા-૧૦-૪૭-૫૮-૫૯-૬રમાં શ્લોકમાં 
ગોપીની વિકળતા ન્નેઈ ઉદ્વવ પરમ પ્રસન્ન થઈ તેમતે નમન 
કરતા ગ્તુતિ કરવા લાગ્યા.“ જન્‍્દાવતના ઝાડમાં લતા, ઔષધિ અતે 
ગુચ્છ થાય છે. તે બધા ગોપીના ચર્ણુની ૨% ઉડીને પોતાતી ઉપર 
પડે એ ઇસ્છાથા તેમની સેવા કરે છે હુ પણુ તે ઔષક્રિઓમાં એક 
થા ” વળીન્લોક ૬૪ મા કહે છે કે ઘન્રે નન્સ્ત્ઝબ્રીળાં . દૃ 
ન'દતજતી સીએની ચરણુગ્જતે નમન કરુ' છુ”, જેની હુરિકથાું ઉચ્ચ 
સરનુ' ગાન ત્રણુ લરુતનને પવિત્ર કરે છે.” બહ્માજી બરીભા-૧૦, ૧૪, 
3૪, *ધોક તટ્મૂમિમાન્યામિટ સર [િવ્યર્યાં, આ ભૂમિમાં 
અને તૈમા ૬ન્‍્દાવન તથાં બાસ કરીને થ્રીગોડુનમાં જન્મ થવો ગૈ 
મોડુ' ભાગ્ય છે કારણુ કે અર્ડી જન્મ થવાધી ભગવાનની ચર્ણુ 


૩૫૮ 


૨%તે! તેમના ઉપર અભિયેક થાય છે. વળી આ ગોકવ વાગીઓનુ” 
સમમ્ર જીવત ભગવદ્‌ અર્થે છે. તેમના ચરણુની ૨% પણુ ભાગ્ય- 
રૂપ જ છે. આ ભગવદ્‌ ચગણુરજ શ્રતિમૃગ્ય છે. વળી ૧૦, ૩૦, ૨૯ 
શ્લોકમાં કહ્યુ” છે કે હે સખીએ, અ હે હો હે ! શ્રીકૃધ્ણુ ભગવાનન# 
ચરણુકમળની રજ કેટલી ધન્ય છે કે જે રજને બ્રહ્મા, શિવ 
અને રમા દેવી પોતાના રોયો ન્ણિત્ત કરવા માટે સ્વ મમ્તક ઉપર 
લગાડે છે. 


ઉગ્ર-તપ--ગોપીજતેોનુ' ઉમ્ર તપ એ થતુ 3 તેમણે 
પોતાતો દૈહ સ્વાધીન કર્યો હતો. જેમ દોરડ' હાથમાં રાખવાથી 
રારડાવાળે ન કહેવાય પણુ દોરડુ' વાપરી નનણે તે દોરડાવાળે। કહેવાય. 
સાતીએ રદેહતે ભાર ગણે છે, ભક્તો મૂહતાથી દેહતે આત્મા માને 
છે ન્યારે ગાોપીજતોએ ભગવાન બધાના આત્મા છે એમ જાણ્યા 
છતાં પતિભાવ કર્યો. પ્રહાદ, નારદ વગેરે ભકતો રાજય, અતે પ્રાકૃત 
જેવું કાર્ય જ કરે છે. બહ્મભાવવ્રાળા વશિદાદિ સુનિઓની શુકલ, 
સાવિત્ર અને યાસિક એ ત્રણુ પ્રકારની અવસ્થા છે. તેઓ મોટા 
સત્રો કરે, અહાચિ'તન કરે તેથી તેમને દેઠ સ્વાધીન થતો નથી પણુ 
તૈના કરતા ભક્તિ અધિક છે. કારણુ કે ભગવાનની કયા-અમૃતતે। 
અજાણુતાં ઉપયોગ કરવાથી અમર થવાય છે, તેમ જ અવિદ્દાનને પણુ 
સાક્ષાત્‌ શ્રેય કરે છે, તેથી યુનિઓ ને રાકદેવજી જેવા સૂકતાત્માએ 
આ ભાવની ઇચ્છા ભગવાનમાં પોતાને! દેહ સ્વાધીન કરવાની રાખે 
છે, આજ મોટુ' તપ છે. 


૧૫-૧ થ્રીગાપિકાની પ્રેમ-ભક્તિ અતુભવી ઉદ્વજી દ્રવ્યા 
તેથી તેમના સ્તેહ-વિરહતી અષ્ર સાથે પ્રશ'સા કરી, તે તેમની 
ચરણુરજ અડકે માટે રન્‍્દાવનની શક્ષ વેલી થવા ઇચ્છા કરી, તથા 
અહ્યા, શિવજી અને મુનીશ્વરા ભત્રવાનના ચરણુની રજ શિરપર 
ધરે છે એમ જણુવ્યું. હવે બ્રેહેદેવ માધવ શખ્દ લખી એમ 


૩૫૯ 


સૂચવે છે કૅ દ્રવિત થયેવા ઉઠદ્વજીએ ગાપીજને।ને સાક્ષાત લક્ષ્મીજીના 
અ'શો નયા. માધવ શખ્દતો અર્થ મ! 4 ધવ એટલે લદ્ષ્મી પતિ 
-લદ્દમી સહિત ભમ્વાન ભા. ૧૨-૩૦-૪૧ શ્લોકમાં પ્ાસપ્રા લિ 
સ સાધવાત્‌ એ સમજવતાં શ્રૉમહાપ્રભુછી લખે છે “ ભગવાને 
ગાપીઓને જે માત આપ્યુ તે તેમના ગુણોને લીધે નહિ પણુ 
ભગવાન લક્ષ્મીપતિ છે અતે આ બધાં ગાપીજને! લક્ષ્મીછતા અ'શો 
છે તેથી સન્‍માન કર્યું”. 


૧૫-૨ નાથ...પરણરી--આ કડવાથી થ્રીઉદ્વજી ભાગવતીય 
બહાવાદનુ' સાન ગાપીજનોાને કહે છે ભા. ૧૦-૪૭-૨૯મા શ્લે!કમા 
( મયતીસ્ત) ભગવાન ગાપીજને।ને કહે છે કે “હું સર્વનો આત્મા, 
ભકતતે વશ અતે સત્ય બોલનાર હોવાથી તથા સ્રીજતિ ઉપર 
કૃપા કરવાને! મારે સ્વસાવ હોવાથી તમારે વિયોગ સર્વ રીતે મને 
કયારે પણુ નથી.” 


૧૫-૩ જેમ પુખ્પમા પરિમવ-સુમ'ધતી મુખ્યતા છે, તેમ 
પરમાત્માતો અનુભવ આત્મામાં થાય તેતી મુખ્યતા છે. પ્રકટ પ્રુપ્પ 
મલે ન મલે તેની ખાસ જરર નથી, તેમ પ્રસક્ષ શ્રીકૃ્ણુની નથી. 
તૈથી થૃતિમા કહ્યું છે ચથા યુક્ષસ્જ અંઘુષ્પિતસ્ય રુસ્ઞન્ને1 
ઘપ્તત્તિ “ જેમ સારી રીતે ફૂલ આવેવા વૃક્ષની ગ'ધ દૂરથી વાય 
છે.” કૃતિગીતા શેક ૧૭ ની ટીકા) 


૧૫-૪ યમ કાણ.,.નીસરિ-શ્યેતાશ્વેતરોપનિપદ અ-ર લોક 
૬માં સસ્િય્રતમિન્યસે જેમ અશ્નિ મેળવવા અર્થિનુ' મ'થન 
થાય છે, એમ કહલ" છે વળી ભા ૧૦-૪૭-૩૬માં “ જેમ ફાઇમા 
અગ્નિ છે તેમ સર્વભૂતાનાં અતતરહદયમાં રહેનાર કૃષ્ણુતે આપ 
સમીપ ન્નેશો,” આ શ્લોક સમનનવતાં શ્રીમહાપ્રભુછ કહે છે કે 
લાફડ્‌' અતે ઘડા પૃચ્વીમાંથી થાય છે છતા ઘડે જલમાં ડૂમે છે 
જ્યારે વાકદ" તરે છે, ઘડે બળતો નથી, લાફડુ' શને છે. તેથી *** 


ઝ્ન્ક્ઝ્ડ 


૩૬૦ 


જેવાં લાકડાં નથી, તે ઉત્પત્તિમાં પણુ જૂમિનતા અશ પોતાની સમા 
મ્રણણુ કરતાં નથી. તેમ ૭તા તે બધા અચ્તિવાળા અતે જલ 
પુષ્ટ છે, પણુ બન્નેને વ્યવધાન ( પડદો ) કરાવનાર માયાની જે 
સુક્ષ્મ પૃથ્વીના અવયવો! છે. તેમાથી જળ અતે અગ્નિ નાય ? 
ભસ્મ થાય. તે ન જય યા સુધી લાકડુ" કહેવાય. તેવી રીતે રહમ 
જળે ડેકાસું આસન્ય છે, પૃથ્વીના અર ગ્થાને જીવ છે, તેમ સર્વ 
ભગવાન બધા ચેતનમા મ્હી ઉભા યાય છે, ચાલે છે તે અગિ 
ર્યાતે છે. તેથી જણાય છે કે લાકડામાં અગ્નિ હોવાથી મથઃ 
કરવાથી તે પ્રકટે છે. તેમ મનુષ્યમાં ચોગાદિથી આત્મા પ્રકટ થાય છે 
તેમા આત્મા ન હોય તો પ્રકટે નહિ ” 

૧૫-૫ સિજુજુસતં સ્વથીય સિરપ સ્રૉલનાસ્ીનુચત્રિ 
ત્યતાસ્તાડડ્લ્તસિ ગૃતસવ્લી ઝસ્યમેસં તપસા ચાડ્નુવક્વરિ 
શ્વે, ઉ ૧ અ. ૧૫*લે1. જે પ્રકારે તલમાં તેલ, દહીમાં થી, ઝગમ 
જળ અને અરણીમાં અગ્નિ છે તે પ્રકારે પરમાત્મા આત્મામા છે 
તેતે સત્ય, તપ અતે ધ્યાનથી પ્રાપ્ત કરી શકય છે, વળી દે 
ઉપનિષદમાં કહયું છે ડે તતત્તરે પુરે કેદી છતો જળાજતે' થપિ. 
નવ દ્વાર્વાળા પુર એટલે શરીરમાં અ'તર્યામી રૂપથી રહેલા ર 
છે, જે પ્રકાશમય પરમેશ્વર (હ'સ) બહાર લીવા કરી રલા છે 
(શક્ેોક-૧૮) જેમ દૂધમાં રહેવા ઘીનો સ્વાદ આવતો! નથી પણ 
ધી જુદુ" પડ્યા પછી રેવાતે! રસ વધારે છે, તેમ ભગવાન આત્મામ 
છે, તેતે ધ્યાનથી પ્રકટ કરો. ( ભાગવત માહાત્મ્ય અ. ર શ્લેફ ૯ ' 

૧૫-૬ વાસના-માયા-મે(હ વિવે શ્રીમહાપ્રભુછી ડહે છે ડે જે?” 
દૃપણુ પાસે હોય ત્યારે તેમાં પ્રવેશેલુ' સુખ વિપરીત રીતે દેખાય 
છે, તેમ માયા સમીપ હેય ત્યારે આત્માં વિમુખ અને પરિચ્ષ્િત્ન 
રખાય, તે અન્યથા દેખાવ(તું કારણ થય ૪ છે ( 01,--ઇ-૯-; 
વળી ભગવાન ર્વરષધી ફૃતાર્ય કરે છે, સાયાથી મોહુ ફરે છે, 
(૧-૮-૪૦) 


૩૬ 


અછતુ (સં. સલત્‌) અણુછવું-ગુપ્ત. 

સત્મસ્થ સર્વસિવયાંસ્તવ પાસ્યૂછમ ૧૦-૨૯-૩૧ શ્લોકમાં 
શ્રીગાપીજનો કહે છે કે અમે અગિયાર ઇન્દ્રિયોના વિષયે।નો પણુ 
વાસના સાધે ત્યાગ ફરીતે આપના ચરણુના મૂળમાં-દન્‍દાવનમાં 
આવ્યાં છીએ. આવાં ગોાપીજનેને ઉદ્ધવ માયા-મોહ અને વાસતા- 
એને! પરિચય મૂકી આત્મામાં ધ્યાન કરવાનું કહે છે 


૧૬-૧-૨. એંતર્યામી...તથી-સર્યલ્ય ચાહે દર તત્તિ* 
૧નિછો (ગી-૧૫ અ શલે. ૧૫. ) મે' સર્વ'તાં હૃદયમાં પ્રવૈશ કર્યો છે 
જત્રજ્ઞા વાળા પ્રસિદ્ધ શ્લોકમાં ધ્યાન વડે ભગવાનમાં સ્થિર કરેલા 
શન વડે ચોગી લેકે તેને જેઈ રાકે છે. ભા-૧૦-૭૯-૪૯ “ અગત્રાધ 
મેધવાળા થોગેધરો જેતું હદયમાં ચિ'તન કરે છે. ” 

૬૬-૩ જે યોગી નથી તે આંખથી ભગવાનને જ્નેવા ઇચ્છે છે 
પણુ ભગવાન પાસે (અ'તરમાં ) છે તે જાણુતા નથી, જેમ મૃગની 
નાભિમાં સુગ'ધી યુક્ત કગ્તુરી છે છતાં તે સુગ'ધ માટે બહાર 
પથ્થરને સૂધે છે. 

૧૬--૪ જેમ કાઈ વ્યક્તિ પોતાનું રહેવાનુ” *્થળ (ભુવન) ભૂલી 
જાય તો તેતે નિત્ય આરામ લેવાનો કેમ બતે 1 તેમ તમેભમવાન 
અ'તર્યામી છે તે ભૂવી ગયાં છે, ને પ્રગટ કૃપ્ણુમાં રતેહ કરો છે 
તે ભવન ભૂલવા જેવું છે. તે વાત જલ-ચ"ના ૧ખ્ટાંતથી સમજ્વે છે, 

પજ પવ રિ મતા મતે મતે વ્યવસ્થિત: । 

પજા વછુષા અવ રર્યતે ઝઇઅન્ત્રવત (ત-દી. શલે. 
પછ ના પ્રકાશમાં ) 

એક જ પરમાત્મા સર્વ પ્રાણીએના આત્મામાં રહેલા છે. જેમ 
જલ અને ચ" પેઠે એક પરમાત્મા બહુ પ્રકારે દેખાય છે. ( જેવી 
રીતે પાણીમાં થ%નુ” પ્રતિબિમ્બ ઘણે રૂપે દેખાય છે તેમ ખહ્મ અનેક 
રપે જણાય છે.) 


૩૬૨ 


પ્રભુ દરેક પ્રાણી માત્રના હદયમાં રહેલા છે. જેમ છાથનાં 
ક'કણુ નતેવા દર્ષણુની જરર નથી. કારણુ કે તે તો દષ્ટિથી સીધાં 
જેઈ શકાય છે તેમ ભગવાન મથુરા છે તે ભ્રમ ડાટી તાખી હૃદયમાં 
વ્યાપી રહેલા છે તેતે જુએ. 


ઘસ્ઝુતો ઝાનતામવ્ર જુ સ્થાસ્તુ ચર્ત્ઝિ અ 
મમવજૂ સ્પમત્તિછ નાન્યટ ઘસ્ત્તિર જિગ્ન ( ત-દી 
શ્લોક ૫૬ ). 


કૃપ્યુતે જાણુનારને તો સ્થાવર જ'ગમ સર્વ ભગવદ્‌ રૂપ 
ભાસે છે, ભમવાન સિવાય બીજી કેઈ વસ્તુ નથી. : જગત એ કૃષ્ણુતુ” 
બીજું રૂપ છે. ) જે પ્રકારે આકાશમાં અનત છિદ્દો દેખાય છે તે 
પ્રમાણે અક્ષરબ્રહ્મ વિષે છવાત્મા છે. અથવા ભહ્મારપ આત્મામાં 
અન્તઃકરણુની દત્તિઓ છે. જેમ ગ'ગાછીના તીર પર ઊબેલે ગાજતે! 
ભક્ત જેવી રીતે ગ'ગાજના સ્વકપના દર્શન કરે છે તે પ્રમાણે 
અવિઘારપ ઉપાધિ નાશ પામતા અને પોતે બહ્ધાત્મક છે એમ 
ભાવ યતાંજાની પોતાના આત્માં વિષે પરબ્રહ્મ રૃપ્યુનાં દાન ડરે 
છે, અર્થાત કૃષ્ણુ રૂપ થાય છે. (સ. મુ #લે. ૧૨-૧૩ ) જીવતે 
અહ્મપણાની સ્કૂ્તિ ન થવામાં કારણુ અવિદયાનો અ'તરાય છે. આ 
અવિધ પણુ ભગવાનની બાર શડિતઓમાંની એક છે. તેવુ” કાર્ય 
ભગ્રવત્સ'બ'ધ ભુલાવી સ'સાર બ'ધન કરાવવું તે છે, તે માટે યોમ 
છિદ્ર દષ્ટાંતથી છવતુ' અણુત્વ બતાવ્યું છે. જેમ આકાશમાં ક્ષુદ્ 
ઉપાધિ વડે હિદ્રો જેવું દેખાય છે તેમ આત્માને વિધે ક્ષલવ 
વગેરે ધમો દેખાય છે. પરતુ તે ધર્મો ક'ઈ બ્રહ્મના નથી, વળી 
ઘાના ત્રત્તરવ ત્વાદવા સિ ચ માનતા ( શ્રતિમી. શોક 
“૩ ) રવો બહારેપ છે દોષો તો મનથી દેખાય છે. તેથી ક્રીભા. 
૧૦-૪૭-૩૭ મા શ્લોકમાં ડલુ' છે % “ મનની વૃત્તિઆ સહિત 


૩૬3૩ 


સમમ્ર મન મારામાં રાખી મારુ અનુગ્મરશુ કરત! થોડા કાલમાં તમો 
સતે પ્રાપ્ત થશે 


પદ-૫૧ ખિહિનો કેરડુ' કાહાત-ા સિપ સદા” 
સમૌ [ભા ૧૦-૪૬-૩૬) જેમ કાપ્ટમાં અગ્તિ ગ્હે છે તેમ સર્ન 
ભૂતોના અ તર્દયમાં રહેનાગ કપ્ણુતે આપ સમીપમાં નેરો કેમકે 
આપ બડભાગી છ માટે ખેદ ન કરે 


અણછત-(શે, સત્‌ ઉપરથો )-આંવિધમાન જેમ છવતે સુખ 
દુખ થાય છે તેવુ નરણુ મન છે, તેમ કૃષ્ણુ મધુષુર્‌ ગયા છે ને 
પિ્મમાન નથી તે તમારો મોહ છે તે તો સર્વના હેદયમાં રમી રલા 
છે “જેમ પિભ્રમ (સ્4પ્ત) મતતો વિલાસ છે તે દેખાય છે તે 
નાંશ પામે છે, માટે ભ્રાતિ રપ છે જેમ નિ્ઞાન એક છે છતા ગુણુના 
પરિણામથી બેદ દેખાય છે તે માયા છે (૧૧--૧૩--૩૪) 


પૂ-ર લોક - એક અતીત-ભગવાને ચૌદ લોક મતથી 
કર્યા છે પુ-પ્ર મન ગ્ર થ શ્નેક ૯મા શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે શ્રીહરિએ 
ધથ્છા માનથી મનવડે પ્રનાહી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે, વચન વડે 
વૈદ્માર્ગ અને કાયા 4$ પૃદિતૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે ઘડ ૧૬ લ્ય 
ત્રઝ્ઞાચેજ એ ક્રતિવાકય પ્રમાણે ' દુ એક રૂપે છુ તે ઘણુ! રપે યાણ ” 
એવી રીતે મનમાં ટ્ચ્ણ થતા ભગડાતે સૃષ્ટિ રથી વળી સસતોડષિ 
સન સુસ્ત એ કૃતિ કહે છે “ માયાથી મન ઉત્પત્ન કર્યું મતથી 
પ્રજપ્તિસન્યા પ્રજનન પતિએ પ્રજ્ન ઉત્પન્ન કરી તે સર્ઝ મતમાં જ 
ગ્ૈનુ છે” 


ચૌદ વોક --તીમાં ૨-૫-૩૬ થી ૪ગ શોકમાં વર્ણુન છે 
કે ઉભ્રગરવાનના શરીરના અ4યવે[મા ડાલા લોકે! કેડની નીચેના 
સાત અતે જઘનની ઉપરના સાત એમ ચૌદ લેોકતી કલ્પના કરે 
જ? આદ મેજ (૧૩ જૂજ (53 જુધગોક ૬૨) કઝ 


૩૬૪ 


(૪) મહેક (૫૦ જનલેઈક ( ૬ ) તપોલેક અને (છ) સત્યલે!ક 
એ સાત ઉપરતા અને (૧) અતલ (૨) વિતલ (૩) સુતલ 
(૪) તલાતલ (૫) મહાતલ [(દ૬) રસાતલ (છે પાતાલ એ સાત 
નીચેના મળી ચૌદ લેક છે. 


વસ્તુતઃ એક અકૈત--ત્રીમહપ્રભુજી ત.દી શા, “લોક હકમાં 
કહે છે ડે સલન્ડ કિત માતે છુ સધ કરકલ તાન્સયાઈ, અખ"ડ 
અદૈત ભાનમાં તો સવ બ્રહ્મ જ છે અન્યથા ફ'ઈ નથી. 
પ્રપ'ચ પ'ચ નિત્ય છે રૈ:- 
પ્રવંચો મમવત્યાર્યસ્સટૃષો સાયચાડમવત્‌ । 
લસ્જીવત્યાર્ડવવયા ત્વસ્ય તીવતંતાર ઝસ્યતે ॥ત, દી. નિશા. 
(૨૬) 
સંસસ્સ્ય ચો જવતો સ તપતસ્મ મતરસત્‌ 1 
જીજ્ળસ્યાડડસ્મસ્તૌ ત્વસ્ય જર: સરવશુન્નવઇ2॥ ત.દા.નિ.રા. 
(ર૭) 


ગ્રપ'ચ (જગત ) ભગવત્ફાર્ય છે. પ્રભુ માયા વડે જગદ્‌ રપે 
મૃન્યા છે, પ્રજુની અવિદ્યા શક્તિ વડે જીવતે સ'સાર ગ્રાપ્ત થાય છે. 
મુક્તિ થતાં સસારતે! લય છે પણુપ્રપચતે! લય નથી એટલે પ્રપ'ચ 
ને પચ મહાભૂતે! તિત્ય છે. જ્યારે કૃષ્યુની આત્મરતિમાં ગપ'ચતે લય 
થાય જે તે સર્વા રીતે સુખાવહ થાય છે, અડી' થ્રીમહાપ્રભુજી એમ 
કહે છે કે જેમ પ્રભુ પોતાની પ્ધ્છાયી લીલા માટે જગત તે જીવે! 
ઉધ્પશ્ન કરે છે તેમ તેતો લય પણુ પાતાની ₹ચ્છાથી ફરે છે, જે 
પ્રલય કહેવાય છે. 

સદ; સત્ય તે એક અતીત:--“ શ્રીમહાપ્રભુજી બહમ (ભગ- 
તાનતું) સવરપ સમત્તવતાં કહે છે 'ે “ તે બાઉ સજાતીય, વિન્નતીય, 
સ્વમત ભેદ રહિત છે, અતે નિત્ય સ્વાભાવિક સત્યાદિ હજારો ગુભાથી 


૩ડ્દ્ 


ખરેખર જમત ભગવાનનું સત્‌ સ્વરૂપ, જવ ભગવાનનું ચિત્સ્વરૂપ 
અને ભમવાન સગ્ચિદાન'દ છે તેથી જગત ને જીવ પરમાત્માથી 
અભિન્ન છે. આ શુહ્દાદૈત મત છે ગી-૧૫-૭ શ્લોકમાં 
જીવલોકમાં મારો સનાતન અશ જીવ થયો છે સકળ સાના બ્યવ- 
સૂજ્ઞાત્‌ બ -સ્‌-ર- ૩-૪૩. બ્રભ્માથી અનેક જીવો નીકળ્યા અતે 
જુદ્દા પડથા છે. વળી અસિમાથી તણુખા નીકળે તેમ પરમાત્મામાથી 
જીવ અશરપે થયા છે (મુ-3-૩-૧-૧ /. જીવ અને પરમાત્મા એ 
ગે સાથે રહેનારા સખા રૂપ પક્ષીઓ છે ( બે-. ૪-૬). 

૧૭-૨ ૩૦-૫-રપ તત્ત્વા છોડી દો અતે શુદ્દ નિર્મલ 
તેજેમય પ્રભુમાં મન ૬4 કરો, શ્રીભા. ૩-૨૬-૧૦ થી ૧૫ 
“લોકમાં પ્રકૃતિના તત્વો સમન્નવ્યાં છે. સત્ત્વ, રજ અને તમો 
ચુણુવાળી ગ્રમૃતિ અવ્યક્ત છે; તે જગદ્‌ રચનામાં સુખ્ય હોવાથી 
પ્રધાન કહેવાય છે તે નિત્ય અને કાર્ય કારણુ રૂપ છે. પૃથ્ની, 
જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પાચ ભૂતો, શદ સ્પર્શ રૂપ 
રસ અને ગધ એ પાચ વિષયે, ત્તચા દષ્ટિ કાન રસના અને 
નાસિકા એ પાંચ ગોાતે'દ્રિયા, વાણી હાથ પગ્ર ગુદા અને શિશ્ર 
એ પાંચ કમેન્દ્રિય', મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહકાર એ ચાર 
અ'તકકરણુના પ્રકાર અતે કાળ એ બધાં પચ્ચીસ તરે. 

આ પચ્ચીસ તત્ત્વ વગરના એટલે પ્રાકૃત ધર્મ વગરના 
અપ્રાકૃત સ્વરૂપમાં મન ૬ કરવું. શ્રો ગુસાંઈજ્ સર્વોત્તમ સ્તોત્ર 
શ્ઞેકક ૧મા કહે છે. 

પ્રાજુતધર્સાના કયાત િસ્િઝપર્મણ્વતમિસિ 
૧્િગમપરત્તિપાવં ચત સત્જુજ સાજતિ સ્તો 

જે ત્રાકૃત ધર્મના આશ્રય વગરનું અતે સમત્ર અલીકિક ધર્મ રૂપ 
છે આ પ્રમાણે વેદમાં પ્રતિપાદન કરામેલું' સાકાર, તથા શુદ્ધ સ્વરૂપ 
જે ભગવાન છે તેની હૈ સ્તુતિ કરુ* છું. આ પ્રકાશમય અપ્રાકૃત 


જે 


૩દ્ડ 


, ગ્વરૂપ ને તેન્નેમમ જલહહ્લ (સ. ત્તાસ્વર) ઝળડતું છે તેતે 
તમે હદયમાં દઢ કરો. ત્યારે તે પાસે એટલે હદયમાં પામશે. ત દી, 
નિ. શ્લો. ૯૮માં ભીમહાપ્રભુજી કહે છે કે “ અદ આત્મજસ્ાનતા 
દ& જ્ઞાનથી વૈરાગ્ય થાય છે ” 

ઇશિવારયોપનિષદમાં “' અખિલ બહ્માંડમાં જે કઈ જડ, 
ચેતન, રૂપ જગત છે તે સર્વ ઈક્રથી વ્યાપ્ત છે” એમ કહ્યું છે. 
વળી ચેતાશ્રેતરેપનિષદમાં પવ સવ; સર્ઘમતેષુ શટ (1. અ 
ભક. ૧૫૦ તે એક પરમાત્મા બધા પ્રાણીઓના હૃદયમાં ગૂઢ ર 
રલા છે. તે સર્વવ્યાપી અને સર્જ પ્રાણીઓના અ'તગત્માં છે. વળી 
મડુપ્રપનિષદ-૨ દ્િતિય ખડ શ્લોક હમાં રિસ્ન્યચે પર જતેતરા-તે” 
તિમ'લ [ વિરજ ) અવયવ ર્હિત ( નિષ્કલ ) બવ પ્રદઃલમય પરમ 
જ્ાશમાં ધામમાં) ખિરાજે છે, ને તે શુદ્ધ અને પ્કાઝ વાળામાં 
ક્રકાશમય છે, જેતે આત્માની જણે છે. વતી તેજ ઉપન્િદિમાં 
“કોક ૧૧માં ખહ્મનું વર્ણન કરતા કહે છે તે અમૃત રવરપ શ્રમ 
સામે છૈ. તે પાછળ, જમણી બાજા, ડાખી બાજુ, નીચે «થ૬ ૬ 
ફેલાયેલું છે. આ જે સ'પૂર્ણું જગત છે તે પણુ સર્જ શ્રે'ટ ભત છે જમે 
પરમાત્માનું વર્ણન બ્રેહેદેવ “ભરપૂર જિ” તેતર ઝેક શબ્દમ્યં ટરે છે. 


નીલી- મૂળ નીલુ ઉપરથી) નીલ રગત; બિદુ-તીચા ઘાટન 
ચ્રડલુ'. પું. | સડલે પોપટ; વાંકિ; ર અ. ૧.૨.ઝ સ. 
[ઘં. તધ) પકડાયું; વાહીઅ અ કિ. છેનરા4 છે; કહ્ષનદ- 
તરગ ઉપનવી કારેલી વાત; સસદર-મ્દ'નડ કવ'ક, જન્ઝસ્રણન 
ઘટમાથઇ; પુણ્ય પણુ, પરુ. શ્ગઝાન-૨-.૧:, અજ. 
૧૭-૪ યમ નીલી...વાહોએ ઝેક નક 
પોપટ પોતાની વાજીને દતે પતેસરે ક? છુ છઠ 
પડેલી દોરીમાં સાપ દેર કે, 


કે, 55 કડક જ 
અતે તેથ ઇેતગઝ૬ એ ઇસે. 


પ 


ધક 
&જ ૭ 


૬ નદિઝ્:2% ૬2 


કુ 
સ્ક્નરે 





૩૬૮ 


અહી કવિ ઉદ્દબજના મુખમારથી કહેવડાવે છે કે પરમાત્મા તો 
[્િલ્જોતત ર૧? (સુ-ઉ-૨-૧-૨) દિવ્ય અતે લૌકિક આકાર 
વિનાના છે. «યારે તમે તો કૃપ્યુના ત્રિભગ લલિત સ્વરૂપથી તથા 
વેણુવાદનથી મોક પામ્યા છો તે બરાબર નથી, વળી રન્‍્જ-દોરી 
અતે સાજ જનને સાકાર વસતું છે. અતે સમત આ!કારવ૦)) છે 
વળી પહેલા સપ જેયો છે તેથી દોરીસા સાપની બ્રાન્તિ થાય છે, 
આ અપ્યારેપ છે. અધ્યારાપ એટલે જે ગુણો! અમુક પદાર્થમાં ન 
હોય તે તેમા છે એમ માનવ જેમકે દેરીતે સાપ માનવે. પછી 
જયારે ખમર પડે કે આ સાપ નથી એટલે સાપના ગુણ પપરુ 
નથી પણુ દગ છે ત અપવાદ કહેવાય, આ “તનુ અસાન તમો 
તજે, કૃષ્ણુ પરમાત્મા છે પણુ તેતુ' ર૫-વેણુવાદન તે મધુરા ગયા 
એ જે ભ્રાન્તિ-મોહ-છે, તે અજ્ઞાન તજી વિરહ મૂઈ ભગવાનનુ* 
હદયમાં ખ્યાન ધરે. 


રજુ સર્પ વગેરે દણાત મનતી બ્રાતિના છે. તે માયાનુ 
કાર્ય છે. મન સદ્‌ અસદ્‌ ધર્મ વાળુ નથી. તાશક્ાલીન્ત 
લયાસીતલ (કુતિ) છતા ગ્તભાવથી મન અસત્‌ એટલે ન હેય 
તેવા પદાર્થને! વિચાર કરના* છે, તે સત્ત્વ, રજ અતે તમ એ 
ત્રણુ ચુણુથી વી'ટાએલુ છે 


હવે જીવ ભગવાનનુ“ મ્વ૩્પ છે તેથી જીવમા રહેલા કામ, કોધ 
વગેરે દોષો ભગવાનમાં ણેય તેવી શ'કાનુ નિરાકરણુ કગ્તા કહે છે કે 
કામ વગેરે દોષાતુ' મૂળ મન છે, પણુ તે મતને! ગ્વ ભાવિક ગુષુ 
નથી. ન્યારે મત સત્ત પ્રધાન હેય ત્યારે નિર્મલ હેવ છે અને 
રજ પ્રધાન હોય ત્યારે કામમય બતે છે. આમ મન પોતે શુદ્ધ 
હોવા છતાં સત્ત્વાદિ ગુણોથી અસત્‌ જેનું ભાસે છે, બાષી સર્જ બહમ 
છે તે રીતે મન શત્‌ છે. પણુ નળડુગર એક વરતુતે ખીજ પ્રકારે 
રખાડે છે તેથી તે તેને ( ન્નદુગરતો ) દોષ ગણાતો! નથી તેમ મનમા 


૩૬૯ 


કામ તગેરે દેખય છે, તે પરમાત્માના દોષ નથી તળા પગ્સાત્મા 
આનદ રપ છે તેથી મનમાં આન દના આભાસ રપે કામ દેખાય છે 
જેમ સેોતાના દાગીનત્મા સોનાતે! તિકાર છે તેથી ગિકામ જાણી 
તેને કોઈ તજવતું નથી પણુ અદર ખીજી વગ્તુતુ મિશ્રણુ હેય તેને 
શુદ્ધ કરી ત્રણણુ ડરે છે તે રીતે મનતે તિર્ઝુણુ કરી માયાથી 
છેડી ફ'ણુમાં મન લગાડો તો સસાર્‌ તગર 

૧૭-૬ ખાઈ જીવ મમર્થ છડ બ્રહ્મમાથી પ્રગટ થયો છે 
તૈથી જેના બહ્મના ગુણુ તેના જીતના ગુણુ છે તે દધ્િએ જવ સમર્થ” 
છે જેમ અગ્તિમાથી તણુખા નીકળે છે તેમ બહ્મમાથી જીવની 
ઉત્પત્તિ છે. છાડ અજર તે અમર છે એટવે નિત્ય છે તે છી 
જ્ઞાતા અને સાન ગ્વરૂપ છે. જ ઝત પ્લ (બ-સૂ ૨-૪-૧૮) છી 
ધર્મી" છે, ચૈતન્ય સાન તેતો ધર્મ છે જીન સાતા છે, જ્ઞાન તેતો 
ધર્મ છે તેથી તે તેનેમમય છે આ છતને, (૧3 યોગ 1૨) જ્ઞાન 
અને (૩) ભગનાનનુ દશન જેનાથી થાય છે તે દદ્િધી, એમ ત્રણ 
પ્રકારે દર્શન થાય છે 


પૃણુ ભગવાત પૂર્ણાનદ છે «યારે જીત અણુ હોવાથી તેમા 
ભમવાનની ઇચ્છાથી આનદ અશ રેખતો બધ થયો છે તેથી 
ભગનાનના છ પર્મો (૧) એક્ચર્ય [૨) વોર્ય (૭ાયશ (૧] થ્રી (૫) 
સુન અતે (૬) વૈરાગ્ય છે તે જડમાથી લુપ્ત થયા છે, તેના ને બદલે 
(૧) દીનત્વ (ર) સર્ઝ દુ ખ સહન (૩? સર્જ હીનત્વ (૪ જન્માદિતે। 
સબધ (પ દેડાદિમાં અહગુદ્ધિ અતે (૬) વિષયાસકિતિ અનુકમે 
તેનામાં આ યા પ્રથમના ચાર દોષથી તે ભધનમાં પડથો અને 
મે દોષ વડે વિષર્યય થયે! વિપર્યય એટલે ઉતટા ધર્મનાગા થયો 
આ મે રોષે પરમાત્મામાં નથી 

આ અણુજીવ હદયમાં રહી સર્ટ દેહમાં ચૈતન્યથી વ્યાપ્ત છે 
જેમ મણિ કરતા મણિપ્રભ! અધિક જગ્યાએ ”લાય છે તેનુ છીતનુ 


૩૭2 


ત 1 છે. હવે જવારે જીમા આન'દ પ્રકટ યાવ છે યા? અણુ 
છી4 વ્યાપક થઈ શકે છે. ( વિભુત્વ ) વિરઠ્ઠ ધર્માત્રય વડ જીવ અણુ, 
પન્ચ્ઠન્ન છે અને ભગ્રનત્ત્ત વડે વ્યાપક અને અપરિચ્છિ્ન છે. 
વળી જેમ પરમાત્મા કર્તા ભોકતા છે તેમ તેનો અશ હોવાથી ૭4 
પણુ કર્તા ભે કતા છે. બ-ચૂ. ૨-૩-૩૭ મા જીત કર્તા છે કાગ્ણુ કે 
છીતતે €૬શીતે અભ્યુદય અને નિત્રયસનુ કળ આપતાગ કર્મોતુ” 
વેદમાં વિધાન છે તેથી ઇવતતે કર્તા માનીએ તો જ શાસ્રરની 
સાર્થકતા સિદ્ધ થાય આમ જવ ભગવદશ હેોવાથા મમથ છે પણુ 
૪4માં આનદ મ્વરપનુ દર્શન ન થવાનુ કારણુ સસ ર વ*થા છે. 
આ અવગ્થ્રા અહતા મકતાત્મક છે તે જીવે અવિવ્યા્થી કલ્પેલી છે, 
દત ણુદ્દિ આ પ્રથક અને આ પ્રથક એવુ ગન અવિવાનુ' 
કાય* છે, “ હુ* કર્તા, આ કર્મ જાનેત ફલ મારુ, હું તેને! 
જ્ઞોક્તા” પ્રત્યાદિ જીવતુ' જ્તાન ભ્રમરૂપ છે આ બ્રમ અહંતા 
મમતાત્મક સસાર છે તેથી જીવ દુઃખી અને અશ્ચર્ય ગહિત થાય છે 
અને બદ્ધ ચાય છે, આથવામાં અવિધાના પાચ કારણુ છે. (૧) 
ગ્વરૃપાજ્ઞાન (ર દેઠ (૩) ઇન્દ્રિય (૪ પ્રાણુ (૫) અને અ'તઃ- 
ફરણુના અધ્યાસો એ પ"ચપર્વાત્મક અવિદ્યા છે, જ્યાઝે (૧) વૈરાગ્ય 
(૨) સાપ્થ (૩) યોગ (૪) તપ અને (૫) પ્રેમ એ પ“ચપર્વાત્મક 
વિદ્યા છે. તે વિદ્યાથી અવિદ્યાના નાશ થાય ત્યારે સ સાર મટે છે. 
મયસાર્‌ મટવામાં દૅઠ વગેરે તો તેના તે જ રહે છે પણુ દેહમાં જે 
ખોડુ' મમત્વ હતુ તે નિવૃત્ત થાય છે, 

ભ ઝાસાને સ્વચમયુસ્ત તેણે પોતે આત્માતે જગત રૂપે 
ખનાન્યો, ને પોતે તેમા પ્વેશ કર્યો એવી ક્રતિ છે તેથી જગત 
અહ્મર્પ હોવાથી કયાં કેતે! દોષ હોય! તેથી શ્રીમહાપ્રભુજી કહે 
છે જીવા બહમરૂપ છે, અતે સર્જ જગત તયા મનના દોષ પણુ 
બ્રહ્મ છે તેથી યરિમાં દોષ કેવી રીતે હોય ! ભગ્વાતે બાર્‌ શક્તિએ! 
લીલા માટે રચો તેમાં અવિદ્યા-માયાને રથી છે, 


૩૭ 


મન ત્રિગુણુની ઉપાધિથી મુક્ત થાય ત્યારે કૃષ્ણુમય થાય, 
પછી કૃપ્ણુ કૃપ્ણુ કહેતાં મન, પ્રાણુ, ઇન્દ્રિય અને આત્મા સૌ 
કૃપ્ણુમય બને છે, આ જ કારણ્‌થી શ્રીમહાપ્રનુજ નનગ્ત્તમાં કહે 
છે પ:- 

લથ્તાત મર્વાત્તના નિત્ય ત્રીજઘ્ળઃ જર સસ 

ૃ્ર્ટ્રિલ સતત સ્થ ચમ 

(કડવા ૧૬-૬ કડીને! ભાવ અહીં લખ્યો છે. ) 
કડવું ૧૮ 

૧૮-૧ ણરિ તમો! રાખુ*...મીભા.-૧૦ ૪૪-૩૭ “ મનની 
વૃત્તિઓ રહિત સમ્ત્ર મન મારામાં રાખી મારુ* અતુગ્મરણુ કરવુ. 
*વેતા“વેતર ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે તમાત્મસ્થ ચેડનુષશ્યંતિ 
પોરાલ્લેપર સુળ જાત્યસ સેસરેવાઇ : અ. ૬. શલે. ૧૨) તે 
આત્મામાં રહેલા પરમેશ્વરને ધીરપુરુષ નિર'તર દેખે છે, તેઓને 
શાશ્રત સુખ મળે છે. બીજાઓને મળતું નથી, 


શ્રુતિ:--થાર વેદની સહિતા, બાહ્મણુ, આરણ્યક અતે 
ઉપુનિષદ્ો આ વૈદિક કાળના મ્ર'થો છે. 


સ્મૃતિ:--૨૧ છે. તેના રચનાર મતુ અત્રિ પગ્‌શર્‌ વગેરે 
ક્ડવિએ છે. તેમાં આચાર વ્યવહાર ન્યાયતુ' વર્ણન છે. 


વેદાંત:--વ્યાસ સત્રે!, ખહ્મયૃત્રો શ્રેન શ્વાન ઉ૦ ૪ અન *લે।ન 
૧માં ચ પજોડ્વળા વછુષા કા સયોમટળનતજાત્તિસિતારથો- 
છૂઘાત્તિ. પરમાત્મા અવ હોવા હતાં અજ્ઞાત હેતુથી વિવિધ 
શક્તિઓના _સ'ભ'ધથી સૃછિતા આદિમાં અનેક રૂપ ર'ગ ધારણુ કરે છે, 
એ ઉપનિષદ વાકચતે। વિસ્તાર બ્હેદેવ નીચેના દધ્ાતોથી સમજાવે છે. 

૧૮-૩ ભાણ્ડ...નથી ઘાવાસ્મળ વિકાસ સાતતેસ 
મૂસા તત્ત (ડા. ઉ. ૬-13-૪) ન્રેમ માટી એક હોવા હત]. તે. 


કડ 


માટીના વાસખાના નામ જુદા જુદા હોય છે, તેમા નામ એ વિદાગ છે, 
નયા? માટી રૂત્ય છે. તેવી રીતે લાવ, કપીલા શેત?ગવ ગે? જીદ 
રશવાળી ગાય કહેવાય તે તો બોલવામાં છે, બાટી તે બધી ગપ્યના 
દુધમાં ભેદ નથા 

નાંઉના-નાના પ્રકાગ્ના જુદી જુદી જતના 

૧૮-૪ તેનિ...સ'ભવિ-ત્તન્માચસ્ય ચત જાજ્રતનસિત્યાલ 
જે પર્માત્મામાથી જગતના ઉત્પત્તિ *્થિતિ અતે લય યાય છે. 
(અ, મૃ. ૧-૧-૨) 

૧૮-૫ ઉદ્ક...પાશિઈ-જેમ પાણીમાં ચિંધવ એક ગ્ય થાય 
છે તેમ તમે આત્મામા કષ્યુ ને પરમાત્મારૂપે એક રસ થાએ. પછી 
વિરહ ગહેરો નહિ, ણ. ઉ. ૨-૪ ૧૨ ચથા શૅખષ “ જેમ મીંદાને 
ગામડા પાણીમાં નાખવામાં આવે ત્યારે પાણીમાં જ લીન થઈ જય 
૩ તેમ હે શ્રેચિ 1 આ અનન્ત અને અપાર મહાભૂત (આત્મા) વિજ્ઞાન 
ધનમાં ( અક્ષર બ્રહ્મમાં) લીન થાય છે.” 


૧૮-૬ વિગતિઃવિ એટલે વિશેષ, ગતિ એટલે સમજ, મારી 
અતે તમારી વગ્ચે આ વિમેષ સમજવા જેવું છે. રૃપ્ણુ દરેકના 
આત્મામા અર્નતશ્પે ખિરાજે છે, તેનુ ધ્યાન ધરો! અને પ્રત્યક્ષ ૃષ્ણુ 
મેળવવા વિરહ ન કરો. 


૧૯-૧1 ગુર-વાણી એટલે પવિત્ર આચાર્યો, વ્ઈવિઓ, મહદો 
અથવા વેદો, બ્રહ્મમૂત્, ગીતા, થ્રીભાગવત વગેરે શાસ્ત્રોની વાણી, ભીમહા- 
ગ્રશજી ટ્ાતિગીતાના “લેક ૨૨-માં કહે છે કે “ તે મહત્માઓ સર્જ લેક 
ઉખર્‌ ઉપકાર કરવા માટે શ્રીકૃષ્ણુને સાધે ગખીને પરિભ્રમણુ કરે છે. ” 
તેમની પવિત્ર વાણીથી સમદછિ મળે અતે ભગવાન સર્જના હદયમાં 
બિરાજે છે તે મમજારો તે સખદ્‌ઃખ બધુ ચહન થમે. કારણ જે 
ભગવદ્‌ વિગ્ઢ ગ્ટેશે નહિ. 


૩૭૩ 


શયહ-૩ ઘર્‌-વ્યવહામ, 

૧૯-૪ શ્રીગી. અ ૧૫-*તે, ૧૬ મા કહ્યુ છે કે “ લોકમાં ક્ષગ 
અને અક્ષર આ મે જ પુર્ધ છે સર્જ પ્રાણીએ ક્ષ?-નાશવ'ત છે. 
ટૃટસ્થ અક્ષગ-અનાશવ'ત કહેવાય છે વળી ૧૭ મા શ્વોફમા ભમવ'ન 
કહે છે કે હુ ક્ષરથી અતીત, અને અક્ષરથી ઉત્તમ છુ તેથી લેક 
અને વેદમાં પુડ્વોત્તમ એમ પ્રસિદ્ધ છુ. તે પુરષોત્તમ મ્ગરૂપ કૃષ્ણુ 
કોઢિ ખ્ારહ્માડોમાં ન્નહેર ચશે. 

આ કોટિ શખ્દ શ્રામહાપ્રભુજીએ પુ ના, સ ના *લેોક ૪૮ થી 
૫૧ મા અસ ખ્ય-અન તવાચક તરીકે વાપર્યો છે જેમકે ડેોટિયૂર્ઝ 
સમપ્રભઇ બ્રભ્મદાટિ ગ્રજપતિઃ, સુધાકોઢિ સ્વામ્થ્યહેતુઃ, કામધુફ્‌ 
પ્રોટિકામદ સમુદ્કોટિ ગ ભીરઃ, તી્થ'કોટિ સમાહ્વય; સુમેરુ કોટિ 
નિકમ્પ, કટિબહ્નાડવિપ્રહઃ, કોટગશ્રમેધપાપધ્તોઃ, વાયુકોટિ 
મછાબવ, કે ટીન્દુ જગદાનદી, શિ4કોટિ પ્રસાદફૃત, આ બાર નામ 
પુરુષેત્તમ પરમાત્માના છે તેમા કોટિ બાહ્માડ વિગ્રહ નામ ૨૧૫સુ 
છે, તેતો અર્થ, અસ ખ્ય બ્રહ્માડોર્પ જેમને! દેહ છે અથવા કરડે 
*્રહ્માડા જેમતા દેૅહતે વ્યાપીને ગ્લા છે તેવા કૃષ્ણુ છે. અહી 
બેહેદેવને કહેનાને હેતુ એ છે કે એક વખત કૃષ્ણુ હદયમાં છે 
તેનુ ધ્યાન તૈ સાચુ છે તે અનુભવશે! ત્યારે તે કૃષ્ણુમા કોટિ 
અહ્માડના દર્શન થમે અથવા ડોટિ બહ્માડમા રૃષ્ણુ વિસ્તરેલા છે 
તેમ માલુમ પડને 

શૂ૯-૫ ઉતપત્ય ..મ્યલિઃ--ગહં જ્સ્લ્ન્ય ત્તમતઃ ત્રમય? 
પ્રણ્યલ્સથા (ગી-અ-૭-૨ શ્લે ) હું સર્વ જગતતે! પ્રભવ અતે 
પ્રલય છુ ઉત્પત્તિ સ્રીન્‍્ત્સ)ે પેદાશ પ્રભવ 

ભાયાઃ--ભગવાનની બાર શક્તિઓ સુખ્ય છે, શ્રી, પુષ્ટિ, 
શિરા, કાતિ, કીર્તિ, તુદ્દિ, ઈલા, ઊર્જા, વિવ, અવિવા, ઇચ્છા 
અને માયા, માયા એ ભગવાનની સર્વ સામર્ચ્ય રૂપ શક્તિ છે 


૩૩૭૪ 


તે દાસ ભમવાત પોતે જગતરપ થયા, વિદ્યા-અવિલ્વા પણુ આ માયા- 
શક્તિ વડી છે અને તે માયાતે ખાધીન છે. તેથી વિદ્યાર્થી સ્વર૫- 
લાભ અને અવિદ્યા વડે રેહવાભ છે. તેથી ભગવાનતે ગરબે 
જે લોકો જાય છે તે માયાતે તરી જય છે. વિદ્રા-અવિઘાની 
નિવૃત્તિ યાય છે. : ગી ૭-૧૪) 

અવિદ્યાથાં દૈત સ્તન પૃથક પૃથક બુદ્ધિ જન્મે છે તેથી છવ 
બદ્ધ થાય છે. તેથાં ગીતાજમા ભગવાન કહે છે જાન અગાનથી 
#'કામેછુ છે અતે તેથી અનાની જીવો! મોહ પામે છે (૫-૧૫) 


આ અનાન દશા-માગ-તારાને #મસ મરે ત્યારે ભહ્મનિવ્યા 
પ્રાપ્ત થાય, તેથી અવિદ્યાથા બધ અને બ્રહ્મવિદ્યાયી મોક્ષ યાય છે. 


ગુરૂ ભામ-ગુરુ અગેને! ભાગ એટલે અ*શ (હિસ્ગે). અહી” 
ખ્રેહેદેગ એમ કહેવા માગે છે ગુરુ પામે જવાથી મોક્ષ અને બધન 
(સ'સાર)ની સમજણુ આવે અને મોક્ષ બહમવિધા જે ચરુને હિન્સે 
છે તે મળે. જેમ સૂર્ય ફરવાથી દિવસ અને ગ્યણી-ચત્રિ ગતે છે 
તેમ ભા. ૧૦-૧૭-૨૬મા રાત અને દિવસ એ સૂર્યની અપેક્ષાએ 
કહેવાય છે એમ વષ્યુ' છે. 


ક્ડતરું-૨૦. વેણુનાદ સાભળીને જે ગોપીજતે। પોતાતા પતિ 
વગેરેથી રોકાતા ભગવાન પાસે ન આવી શકયાં, તેએ રાસનુ સુખ 
મેળવી શકતા નકિ પણુ તે ફલ્યા'ગી હોવાથી મારા પરાકમના ચિન્તનયી 
મતે પ્રાત થઈ. (ભા ૧૦-૪૭-૩૪) આ શ્લોક ઉપર બ્રેહેદેવ કહે છે કે 
અક્ષર પરમાત્મા અક્ષર-અ'તર્યામી છતમાં મળે, તથા જેમ દૂધમાં સાકર 
મળે, તેમ ભગવાનના 1ચંતનથી તમે ભગવન્મય થઈ જશે. પછી 


જ. ત્રછાનન્જ પત્રિણન અ મસસિનિતાસ-? ઘસો હિ 
* સજ'સ્લોજ્ોષસ્વઃ તમ | શરમાનન્રે ત ૪ ૬ પર પઆ્સવતસ તાજ 
િલમ્નસ્થ સઉવાનવત્‌ ગતુમવસ્સો ટિ પિજ્નષલયા ગ્ર 





૩૭૫ 


તમને આરત [વિરહ દુઃખ) નહિં રહે પણુ તેમ થવામાં મન આ 
પ્રમાણે હીલ” કરું પડે (એટલે તમે જે ભગવદ્‌ વિષોગને! તાપ કરે 
છે! “તે વિષોગ નથી પણુ ભગવાન આત્મામાં છે તેમ મ] ફેરવે, ) 
મન આવી રીતે ઢીલુ' કરી, ઇંદ્ચિ। મારા વિષે વાળી, વિષયે! ત્યનને. 
મન એ દૂત છે અને ગો એટલે ઇન્દ્રિયો મન દૂ થી પ્રેરાઈ ને 
વિષયોમાં 'નય છે. વળી સ'કલ્પવિકલ્પ (વિધયોનુ” નિંતન) એ મનને 
ધર્મ છે, તેથી મનતે વશ કરે! અને સ'કલ્પ તતન્ને. 


૨૯૦-૩ શ્રીમહાપ્રભુજ ભા. ૩-રપ-૧૫મા શ્લોકમાં કહે છે 
જુ-ચિત્ત ગુણુ અથવા વિષયોમાં આસક્તિવાળુ” અથવા રમણુ કરતુ* 
હોય તા બંધ કરાવે છે અને પુરૃ એવા ભગવાનમાં આસક્તિવાળુ* 
અથવા રમણુ કરતુ હેયતો મેક્ષ પ્રાપ્ત ઠરાવે છે. સ્વભાવથી જ 
એકજ જતનુ* કારણુ હોવા છતાં પોતાના ધર્મના વિષયના ભેદથી 
બ'ધ અથવા મેક્ષ પ્રાપ્ત કરાવે છે. 

૨૦-૪ ખાઈ; વિષય...ધરથકી-(ભગ૦ અ, ર-*લેો ૬૭ ૬૮). 
ભગવાન અજુતતે કહે છે કે વિષય ભોગવતી ઇંલ્ષિમાં મન ન્નય 
છે, જેમ જલમાં, વાયુ નાવને લઈ જાય છે તેમ તેએ આની યુદ્ધિ દરી 





મવતિડ બભાન'દમાં પ્રવેશ પામેલાએ ભકિતિતે1 વિલાસ ભોગવી 
શકતા નથી, અાસ્ય ખરેખર બધાય સ્‍સેોતે ખિલવનાર છે. જેમ 
જળમાં ડ્બેશે માણુસ જળરૂપ થઈ જવાથી જળાપાનને! અનુભવ 
કર્‌ી શકતો નથી તેમ ભલાન'દમાં પ્રવેશ પામેલા જીવાએ આન'દ૬ 
ભને સાન એ બન્તેય અવ્યક્ત-અનુભવ કરી શકાય નહિ એડું 
જોય છે કારણુ કે તેઓ ખદ્ારૂષ થઈ જવાથી આત'દ અતે જ્ઞાન 
આત્મા રૂપે જ હોય છે તેથી કોઈ પણુ નાતતો ભેદ ન રહેવાથી 
બાન'દ અને જ્ઞાન અવ્યકત રહે છે. ખરેખર 1 અનુભવને! રસ તો 
ભિન્ન-જુદા-રહેવામાં જ મળી શકે છે. થ્રીભા. ૧૦-૨૬-૩૯ ની 
શ્રીસુમાધિની ટીકા-પા. ૬૯ (ડા. ગો. હ. ભટ્ટ તામસ ફળ પ્રકરણુ) 


જ 


૩૩૭૬ 


જાય છે તેથા હે મહાગાહો, જેની નન્ડ૭્યા વિડયામાથી ચર્ઝ 
તમ્રથી નિષ્રહમાં સખેતી છે તની પ્રના પ્રતિટિત છે ગમી ભા ૧૦- 
જ૭-૩૩મા શ્વોકમાં કયુ છે કે “ તપતી પેઠે ખાટી ગતે લભા 
થયેના અર્વોનુ જેનાથાં ધ્યાન થાય છે તે મનને રોકવું '' 

૨૦-૫ સદોદ્તિ-સદાસ્ઉદિત નિ (ઉ ) સદા પ્રકાશ્રમય ભગત્રાત 
તે્વેમય છે, ને તેમતે તે મ્નગ્પે જેનાથી! આનદ મતરો કટી યનિષદ 
ખીજી વડી શને ક ૧૫મા કહ્યુ છે કે તસ્ય માતા સર્ષમિદ વિમાતિ | 
તેના પ્રકાશથી આ મર્જ પ્રથશ પામે છે વિશ્રામ પુ સ |) નિમામાન 
ગ્યળ અક્ષગ્ધમતે ગીતાન અ 7-:તો ૨૧માં સછા પસ સમ 
તે માડુ પરમ ધામ છે, તને પ્રાપ્ત કક જીવો પાછ ફરતા નથી 
એમ કુ છે 


૨૦-૬ શ્રમ-પુ (3*3 બ્રાન્તિ, ગળ રગ્વુ તે, ચર(ચર તિ 
(લ) ચેતન અને જડ, ચલિ-વિ (સ ડમમગે ભા. ૧૦-૪૩-૪૧મા 
જેમ ગેળ ફતા ભામક નેત્રથી પૃથ્વી રગતી દેખાય છે તેમ 
ચિત્તના કર્નાપણાની ખુદ્ધિયાં આત્મા કર્તાપણ ગ્વોકારે છે, પણુ ખરી 
રીતે આત્મા કર્તા નથી ” શોક સમજાવતા થીમહાપ્ભુછ કહે છે 
ક 'આડી ભગવાન નથી પણુ મચુરામા છે, એવો તમારો ભ્રમ છે 
તમે! આવા ક્રમને છોડીને સત્ર ભગવાનને જરો ” 
પટટ-૬ ભા-૧૦-૪૭-૯-૧૦ શ્લે(કસાં “ૃષ્લુના દૂત ઉદ્વજી 
જ્યારે જમા આ યા યારે તૅમભુ ( ગાપીજનેએ ) લૌરિક ત્યછ 
દીધુ એમ કાયા, 4ાણી અને મનથા (ઉદ્વાજને જેતા ભત્રગાનની 
ગ્મૃત્તિ તાજી થતા) અત્યારે ભગવાનમાં પહોચ્યા અને કૃશ બાળ 
અને કમાર અડમ્યામાં જે વીતાએ કરી હતી તેતે યાદ કરી, 
ભગવાનના ઈદ્વિચત્તાળ કર્મોનુ ગાન ફરા લાગી તથા લાજ મૂળી 
રડવા લાગા '' એમ પર્ણુન છે આ “નોક પ્રમાણે બેહેરદેવ હવે 
ગાપીજનેોની માનસ મ્થિતિ અને ભગનાનના ્ચાગે્ગો ગોપીજનેઇના 


૩3૭૭ 


મુખથી બોલાવે છે. અહી" બરહ્મવાદીય જાની કસ્તા વ્રેમીભક્તની 
કક્ષા તદ્ન નિરાળી છે તેનુ" વર્ણન છે. 

ચિત્રામણ-ગીતરેલી; લખિઅ(-આલેખેલી 

હરિમાં પાછી આવી હામ--ઉદ્દજી ભગવાનના સખા અતે 
શગવાત જેવા હતા તેમને નેતા ગાપીજનેને કૃપ્ણુનુ' હદવમાં દર્શન 
થતા તેએ પ્યાતસ્થ થઈ, પણુ મુદ્ત (બેઘરી-૪૮ મિનિટ) પછી 
ભગવદ્‌ ગરિત્ર ગાવા લાગી. થીભાગવતાર્થ પ્રકરણુ દશમસ્ક'ધ કારિકા 
૧૧ ૦માં થીમહાપ્રભુજી કહે છે કે “ ભગવાનના ગુણોનું" ગાન તે સાન 
તે જ્યા? ભગવાન અદશ્ય હેય યારે થાય, જયારે ભમવાન પ્રત્યક્ષ 
હેય ત્યારે ભજન શ્રેષ્ઠ છે. 


વિરહણીયાં-ગાપીજનેઈને રાસલીધા સમયે ક'પકોટિ લાવષ્ય 
પભુના દર્શન થયાં છે તે તે પછી લમવાન અદરવ થવાથી, તે 
રસની અપેક્ષાથી વિરહ દુઃખ થયુ છે, તે વિરહશ્ી ગોપીજને। છે, 
જેમ એક નિર્ધન માણુસ હેય, તેતે ધન મલે ને તે પાછું જતુ' 
ચ્હે, ત્યારે તેનું ચિત્ત જેમ ધનતી ચિંતામાં જ લાગી રહે છે, 
તેમ ગાપીજત્‌ાનું ચિત્ત ભગવાતમાં લાગી રહયું અતે વિચ્ઠ અવ* 
ગ્યામાં માન કરવાયી પ્રારુુધ કર્મ નાશ પામ્યું, અતે ઘર વગેરે 
પણુ છટી ગયું. આથી વિકળના અતે બુદ્ધિની અમ્થિરતા આવી, 
કારણુ 3 એ વિરહતે! સ્તભાવ જ છે. આમ થવાથી ભમતાન સર્વ 
ઠેકાણે છે એમ સાન અને ગણૂનું તેમને વિસ્મરણુ યયું, કારણુ કે 
તીત્ર વિરહ વિંના ભગવાનનાં દર્શન થતાં નથી. આ નતનતેો 
ક્ષન્યાસ બહુ દુર્વભ છે, કેમકે તે પ્રેમી સિદ્ધ થાય છે. આ શ'ન્યાસમા 
કજાય વશ્રની જરૂર હોતી નથી. જ્યારે સન્યાગીને તેવા વસતો 
જવુ પોતાના સ"બ'ધીએઓ ફરીથી સસારમાં આસક્તિ ન કરાવે તે 
છે. (સન્યાસ નિર્ણય ગ્ર*થ ઉપરથી). ન"દ ત્રજતણીઓં.--ન'દ 
સોકુલના ર.ત, સમર્થ અને ભગવાનના ભક્ત છે. વળી તરજ શબ્દનો 


૩૭૮ 


અથી વ્યાપવું થાય છે. જે સર્વત્ર વ્યાપીને રહે છે તે વ્રજ, આ વ્રજ 
ત્રણુ ગુણુધી પર છે. તે # પરલલા કહેવાય છે, તે સજ ત્ર 
વ્યાપક છે. સદાન'૬, પરમ ન્યોતિ સુક્ત આત્માઓનું થાન અને 
અવ્યય તે છે. તેમા સદાન દ શરીરધારી નદના પુત્ર કૃષ્ણુ વિરાજે 
છે. આત્માગમ, અને આપ્તકામ ભગ્રવાનતે। પ્રેમમાં પાગરેલા ભક્તો 
અનુશવી શકે છે. તેતો આત્મા રાધા છે. તેનાથી તે રમખુ કરે છે 
તેથી તે પરમાત્મા આત્મારામ છે તેની ગાયો, ગોપા, ગોપીએ 
તથા તેમની સાધે તેનો વિર તે તો ઞદાતન ( નિત્ય) છે, તેથી 
તે આપ્તફામ છે. આવા પરમાન ૬ ગ્વકપના ગોપીજનો છે. થીભાન 
માહાત્મ્ય ગ્ઝ'દપુરાણુ વૈષ્ણુવ ખડ અ-૧-શે. ૧૯ થી ૨૩) 
અવિગત વિ (શ*) હાજર. પદ-૬-૨ તે કૃષ્ગુ હદયમાં *્હેલા 
છે તેને ત્રાપીતોા1એ એળખ્યા છે. અને તે જ કૃષ્ગુ બહ ર્‌ કાર 
છે, તે જ બુદ્ધિથી વિચારાય છે, ચિંતન કરય છે તેમ કવિ નાવે છે 


પ૬-૬-૩ સુધઉ--(શ&) વિ. (લ*) પવિત્ર દોવરહિત. 

ગાપીજ્તો ઉદ્જતે કહે છે કે ભગવાન નિર્દોષ છે અને 
ગ્રપ“ચ (સસાર) અનિત્ય છે તેથી તે માયાને વિસ્તાર છે વળી 
15 તે સદાન ૬ ઉતા, તે હવે દેખાતા નથી, ને તે પ્રભુ હાજર 
છે તેમ તમે કહો છે! તો મથુરામાં રહેલા પ્રભુ સાથે) હવે કેવી 
રીતે રાસ અમે રમીએ ? 

સૂરીજન પુ. (સ') પડિતો, પર્1ડેતોને બધુ સરખુ" છે. 
કારણુ કે તેએ પરમાત્માને સગૃણુ--નિર્સાયુ, સાકાર--નેરાકર 
વગેરે સ્વરપી છે તેમ માતે છે. તેઓ હવે અમતે પરમાત્માના 
દશન યોગથી ચશે એમ કહે છે. તે તો દોરડાથી કૂવામાં કે!ઇને 
ઉતા, ને વચમાં દોરડુ' કાપી નાખવા જેવું ચયુ ગણાય, કારણુ 
કે તેથી તે વસમાથી પછડાધતે મરણુ પામે. પણુ સત્ય વસતુ 
મેળવી શકે નહિ તે કાર્ય દુસ્‍્મતે કર્યા સમાન છે. 


૩ણ 


(૪ 


યોગનાં આઠે અગ છે-યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ 
અને પ્રત્યાહાર. એ આર'ભનાં પાચ અગ છે; ધારણા, ધ્યાન અને 
સમાધિ આ ત્રણુ અ'ગો તે પદીનાં છે. આ ચોર કરવાને! હેતુ 
ચિત્તની શહે છે ખરી રીતે મન બહુ ચચળ હોવાથી તે કાબૂમાં 
આવી શકતું નથી. તેથી યેગ સિદ્ધ થતો નથી તે કદાય યોગ 
સ્તિ&્ થાય તો અણિમાદિ સિદ્ધિઓનું સુખ મળે. તે તો ભૃહિર્મુખ 
અનાવનારૂ' સુખ છે, વળા વ્યાસચૂત્રમાં યોગ સાક્ષાત્‌ મોક્ષ આપતો 
નથી એમ કલુ" છે. આ રીતે માગ કરવાનું કોઈ ગ્રમોજન નથા. 
જયારે ભગવાનમાં અમ;ર મન તન્મય છે તેતે યાગ કર્યાથી ગું! 


પદ-૬-૬-શ્રીભા. ૧૦-૪૭-૧૩ તથા ૧૦-૪૪-૪૪ શ્લોકમાં 
અધરસુધા પાઈ તેતું, તથા શરદ નિશામાં રાસ રમાડયાં તેનું વર્ણન 
છે. શ્રીચુસાંઈછી પાચમી વિગપ્તિના હમા ?લેકકમ| કહે છે ડે હૈ નાથ, 
આપે મતે નિજ અધર સુવાસવ ( અમૃત-રસ) શા મારે પીવડોવ્યે ? 
વળી કાતતે આન દ આપનાર વેણુતે! કલરવ પણુ શા માટે સંભળાવ્યા? 
તે આપની ચરદ-રાસ લીધાનૃ મોડન આકર્ષણુ-મારે માટે કઠિન છે. 
(લેભે લાલચ લાઆ). 


ધર્થકી--રગ્આતથી; શ્રીકૃષ્યુની સાથે એકાતમાં વાતચીત, 
પ્રેમપૂર્વક કટાક્ષ, અતે લક્ષ્મીના ધામ સમુ તેમનું રક્ષર્થલ વાતે 
એમતે લાભ લાગ્યો છે અતે એ લાવથધી અગ્રે વપેરાયાં છીએ, 


૨3-૨-રસારુ“-ન મ) મજાનું; લછ બ્વાનપૃર્વક સ ભજ્યું; 
શૃગ્ધ પણુ*-વિ (સ) મોહપણું-મામાન્ય રીતે પાંચપર્યાં અવિવ્યાથી 
સનત કરણુ, પરાયું, ઇન્દિય અતે દેહ એ ચાર્‌ અધ્યાસોતે સ્તરૂપ- 
વિમ્મરણુ આ અવિવાનાં પાંચ પજ છે. તેથી મનુપ્યતે મોહ થાય છે. 
પરતુ ગોપીજતોને જે મોહ થમે છે ત્યૂં બીછ પાંચ વગ્તુ છે, 
શરણું કે ભગવાનતો! ગભ'ધ થવાથી અવિદ્યા તેમતે બાધ કળ ૨ 


૩૮૦ 


નહિ જ્યારે ગોછ પાચ વગ્તુએ તેમતે મોહ કર્યો તે. (૧) મીત 
(૨) વેણુ, (૩) અમૃત, (૪) પદ અતે (૫) કલ છે, 


ગીત દેહને, વેણુ પન્દ્રયાતે, અમૃત પ્રાણુતે, ૫૬-અ'તઃકરણુને 
અને કલ એટલે શબ્દોની અસ્પષ્ટતા ગ્વગ્પતે એટલે આત્માને 
ગાથ કરે છે, આ પાચ વગ્તુઓ નદ-ન'દનના 2૧2૫ સમાન છે. તથા 
અમારુ" મત તેનામાં સુગ્વ બન્યુ છે. 


અખલ-અખળાગો; ગાંઠ્ય-મ્ર થિ, અન્તાનથીં પડે છે. ત્યારે 
ગ્રાપીજનોતે જે ત્રથિ પડી છે તે ન'દ-ન'દનના સ્‍્વરપતા તેહ-જન્ય 
છે. સ“કલ-કડીએ ભેડીને બતાવેવી વાગી હામ-સાકળ; ગે પીજતેઃ 
પ્ર્મતી સાકળે ખધાયા છે આ પ્રેમની સમજ થીમહાપ્રભુજએ 
ભ્રક્તિવધિની શ્રથમાં આપી છે રૂપ ગુણુ અતે દવય એ ત્રણુ 
પ્રેમ થવામાં કાચ્થુ છે. તે પ્રેમ મકૃતિજન્ય ટોવાથી વૈકારિક છે. 
આ પ્રાકૃત પ્રેમ વિનાના એટલે અપ્રાકૃત પ્રેમવાલા ભક્તથી ભગવાન 
વશ રહે છે. આ પ્રેમની ત્રણુ અવમ્થા પ્રેમ, આસકિત અને વ્યસન 
છે અને ચેથી છેલ્લી દશા તન્મયતા છે. પ્રેમ દશામાં ભકતને પ્રભુ 
પ્રત્યન! પ્રેમ એક સરખા હોય છે, પ્રભુથી દૂર થતા તાપ કલેશ અતે 
પ્રભુ પ્રાપ્તિથી સતોષ ચાય છે. આ પ્રેમદશામાં પ્રભુનાં દર્શન 
ફરવાની ઇંચ્છા, સ્મરણુ અને મળવાની ઝંખના અને ન મળે તે! ઉદ્દેગ 
થયા કરે છે, ઝ'ખના વળી આસકિત દશામાં ભક્ત ને પ્રજૃમિવન 
વિના વિકળતા થયા કરે છે તેથી શરી*મા પીડા, પ્રલાપ અને ઉન્માદ 
થયા કરે છે. ન્યારે વ્યસન દશામા ભકત ને ભગવાન વચ્ચે વિરહ 
રહેના સામસામી હેદય વીં'ધાઈ શય છે. તેયી જડતા અતે મૂર્સ્છા 
થયા કરે છે. «યારૈ તન્મય દશામાં ભડત મૃત્યુ સદશ અવગ્ધા બોગવે 
છે, આવાં ચર્તાર્વધ દશાવાળા પ્રેમવાળા ગોપીજને। છે તે પ્રેમથી 
કેવી રીતે જ્ુકત 1ને ! ઉજ -તાશ પામે. 


"ન 


છેપ્રીત્ય ---- ષશિ--ગોપીજને। શૃતિરૂપા અતે તરયિરૂપા 
એમ મે પ્રકારનાં છે. 


(૧) ક્ષતિરૂપા ગોપીકાએ! વિષે બહ્માજી બૃઠદ્‌ વામન પુરાણુના 
ઉત્તર સ્થાનમાં કહે છે કૈ “ હે પુત્ર ભગુ, ગાપીએ સ્ત્રીઓ નથી પણુ 
તે કૃતિઓ છે છુ શેષ કે શિવ એ ત્રણ તેમતી બરોબરી કરી શકીએ 
નહિ. આ શ્રૃતિએએ ગતોત્રથી ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા અતે કલુ” કે 
આપનાં નારાયણાદિ રૂપને અમે જાણીએ હીએ, પણુ આપનુ નિર્જીણૂ 
રવરૂપ વાણી અતે મતથી પર છે, આનદ માત્ર છે, તે સ્વર્પવા 
દર્શન કરાવો.' ત્યાર ભગવાને તેમતે આનત'દરપ અનુભવૈકવેદ્ય અક્ષર 
બ્રહ્મમાં રહેલું પોતાનુ સ્વરપ બતાવ્યું. ત્યારે શ્રુત્તિઓને તે ર્વરૂપમાં 
કામ ભાવ જાગ્મે!. તેથી તે થૃતિએ સારસ્વત કલ્પમાં ગા!પીજને। રપે 
અવતરી, તેએ પરણેલાં હતાં તેથી અન્યપૂર્વા પણુ કહેવાય છે. 
તેમતે સર્વાત્મભાવ પ્રાપ્ત થયો હતો, તેથી ભગવાનમાં તેમની 
જારસુદ્ધિ ન હતી. 


(૨) અલૌકિક સૌ'દર્યવાળા થીરામચ%્રજીતુ સવરૂપ જેઈ દ'ડકાર- 
છ્યવ્રાસી ૧૬૦૦૦ સ્ડષિઓ મોહ પામ્યા, તેથી તેમણે રમણુની 
કચ્છાથી સ્રી થવાની ઇચ્ઠા કરી, ત્યારે શ્રીરામે કહ્યુ' કે આ 
અવતારમાં હું એકપત્નીવત પાળુ' છું તેથી હું તમારે સ્વીકાર 
કરી શકૂ' એમ નથો, પણુ તરજમા હું ન્યારે કૃપ્ણુ તરીકે પ્રકટ 
થકશિ ત્યારે તમારા મને।રરથ સિડ કરીશ. આ ત્રદવિઓ તે કૃ'ણા- 
વતારમા કુમારિકા ગોપીજનો થયાં, જેમનુ ચિર હરણુવીલા અને 
રાસલીલામાં વણુન આવે છે. તેમનું ખીજુ' નામ અનન્યપૃર્ના 
ગોપીજનો છે, ફર્મ મહાપુરાણમાં કશું છે કે 


ઝમ્સિપુષ્ામજ્ાત્મનસ્સવસત ચ્રીત્વમમષેરે 1 
મલા ત ઝમથોન વાતુરવમઝે તિસુજ ॥ 


૩૮૨ 


મહાત્મા અગ્તિપુત્રાએ તપશ્ચર્યા કરીને સ્રૌત્ત પ્રાધ્ત કરુ 
અને જગતને ઉત્પન્ન કરનારે, જન્મ વગગના, અને વ્યાપક એવા 
વાસુદેવ ભગવાનને ભર્તા તગઠે માષ્ત કર્યા. 

(3) નિત્યસિશ્રા ગોપપીજનેઇ, શ્રીગધિકાઈઇનતી સાશૈ આ 
ગોપીજ્નેઃ મ્રકટ થાય છે. 

૪) અ'તર્ઈહગતા--ભગવાનમાં કામ બુદ્ધિવાળા યતા. આ 
ન્તર્-બુહિ હોવાથી ભગવાનનો; સ'વૂણુ" અનુત્રહ સમાપ્ત કગ શક્યાં 
નહિ, અતે આન' જ્ઞોગવી શકયા નહિ, આવા ગોપીજને(ને તેમના 
ચૃતિ વગૂરેગે ભગવાન પાસે જવા દીધા નહિ, તેઘી કૃષ્ણુ વિયાગધી 
તેમના ગ્રાણુ થગ્મા નીકળી ગયા અને ભગવદ્‌ સાયુજ્ય પ્રાપ્ત કછુ”. 


(૪) લૈક ને ધર્મમાં આસક્ત ગોપીજતા શ'ખચૂડવધ 
(ભા.૧૦-૩૪અ)મા તેમનુ' વર્ણન છે. ચેદલ--મજટ, 

૨૨-૧ અઅહ્ય...દ્રદિ-વિગ્હ દુઃખથી પીડાતી અમને, દુઃખ 
મટે માટે મોમાદિ સાધતે બતાવે તેએ અમારા વિરથતુ' દુઃખ ન 
ણુ તેથી તેમ કહે છે 


પલવટિ--પલટવુ ઉપરથી, બદલે; અસમચધાં--અસમાતું 
ઉપગ્થી, ન સમાય તેવા; મન્મથ-કામ; અઆવટિ--અ. કિ ,સ*) 
અજપે। થાય અથવા રેઠ બદલાય; ભવાડશી*--ગમાડશુ ( મનને તત 
ગમવા પ્રેગ્શુ'; ઉપકરણ ન. (સ*) સાધન સામમ્રી; વિહિરે-વરેરવું 
ઉપરથી-માથે લે-માગી લાવે; ડ“ડ પું (”) દપ; મુદ્દા ગગીંડ સ) 
છાયોગના આસને છાપ; ભસ્મ-સ્ો ક) યની ગખ; શિંગી-રણુ 
શિ'ગડુ? એસ'કતા પ. શરમાતા-સકેોચાતા; પટ'તરૂ-ન. (સ) 
અ"તરપટ, જુદાઈ: વદિ-(શ ક્રિ) (લ*) પસાર થાય. 

૨૨-૬ ધૈરાગી ભરીયાં--ત્રો ગોપીને ભા ૧૦-૨૯-૩૦- 
૨૧ ન્લેકમાં કહે છે ડે તર્યેનિતસવાસિસશર્જાભાડ ભમવાનતે 


૩૮૩ 


માટે મુક્તિ પર્ય તની કામનાએ વિમેષ કરીને અમે દૂગ કરી છે, 
સત્યસ્જ સવત્રિષયાલ્તવ પાટ્જણમ્‌ તથા અગીઆઃ ઇન્દ્રિયોના 
વિષયોતે! પણુ વાસના સાથે ત્યાગ કર્યો છે, ત્યાર પછી ભગવાનના 
ચરણુમૂવને પ્રાપ્ત કર્યાં છે. ત્યાર પછી ગોપીજને! ૩૨મા લોકમાં 
કહે છે ક રેછો મવાંસ્સસુઝતાં જિસ વન્યુસત્મા આપ (થ્રી 
કૃષ્ણુ ) પ્રિયતમ એટલે પ્રેમનુ પરમ રથાન છે, બન્ધુ છે! અને 
દૈહના નિર્વાહક છે, આં કડીમાં ગોપીજને! કહે છે વૈગગ્ય ભર્યા, 
સર્જ છોડી અમે શ્રૉતૃષ્ણુના થયા, પણુ સર્"કામ છોડના છતા 
ભગવાન વિધેતે! કામ ( વિષય / અમાગ હેદ્યમા ભર્યો છે, તેના 
ચગ્ણુમૂવમાં ( વૃન્દાનનમાં ) પ્રીત માડી રલા છીએ, એના શ્રીકૃષ્ણુના 
મેમ વિષોગિનીના દિવસે! અમારા હૈ ઉદ્વવ જી! કેમ જરો ? 

૨૩-૧-૨ કહુનિ ..ડિહિનિ અણુસરુ' ! ત્રત્તનાથ વછન્ઝ 
જસુ જનુ ચામિ ”હેત્રજનતાથઆપ જ કહો હુ શુ 
કંકુ ? અને કયા “નણ. કયા મારું મન રિથિર થાય ? ( હવડા પ્રપ ચ 
ડેહિ પિરિ પરહડુ ૧) (નિનસિ પમી શલે. ૧૧) 

ર૩-૫૨૫*'ચ-પ્રપચ-પુ (ત*) વિરતા?, સસાર, જગત, 
છળકપટ, “સસાર અને ભગનાન એ બને એકબીજાથી વિરદ્ 
1લવાળા છે તેમ હતા તે બનેથી જે સુખ મળે તે ગોપીજનેને તે 
વખતે કૃપાથી મળ્યુ ” ( ભા. પ્ર. *લે, ૩૯૬) 


૨૩-૪ તેઉના રૂપ..-હશિ. મે!ક્ષ એટવે જન્મ મરણુમાથી 
છુટકાગ, શુદ્ધ મુક્તિ પરખહ્ાતે આધીન છે અતે તે ભગવાનન' 
માલાત્મ્ય-જ્ઞાન પૂર્વકની સુદઢ ભક્તિથી મળે છે ભકતોતે। પુરુષોપત્તમના 
ધામ રૂપે અને સાનીઓને1 ઉપાર્ય રપે અક્ષરથહ્મમાં પ્રવેશ થાય 
છે. આ અક્ષર્બ્રહ્મમા પ્રવેશ શુદ્ધ સાત્વિક જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય છે, 
આ મુક્તિ ચાર પ્રકાગ્ની છે (૧) સાવે(કપ (વૈકુદેમાં રેવું તે- 
વૈકુક અક્ષર્યહ્મનુ સ્વ૨૫ છે), સામીપ્ય (ભગવાનતી સમીપમાં 


૩૮૪ 


રહેવું તે) સારૂપ્ય (ભગવાત જેવુ રૂપ થવું તે), અતે સાયુન્ય 
(ભમવાન સાથે મળી જવુ તે). આ ગ્રકારતે મોક્ષ ભકતો ઈચ્છતા 
નથી *ત્સ્જીસ્તિ સેવ્યા ફૂર્ળાંડ :: સેવાએ પૂર્ણ બતેલા ભકતો આ 
મોક્ષ છ્ુચ્છતા નથી (ભા. €-૪-૬૭૫ એમ દુર્વાસા પ્રત્યે ભગવાને 
કહ્યુ છે, કારણુ કે સૈજઞત્મતાં ઘે સ્ઝઇયસ્તિ (લા ૩-૨૮ ૩૪) 
આ શતો સેકઃત્મપણું (ભગ#નના ગ્વરપ સાથે પોતાનો આત્મા 
મળા “ય તે સાથુજ્ય મે'ક્ષ ) ઇચ્છતા નથી તેથી ભા. ૬-૧૭-૨૮ 
શ્લોકમાં કહ્યુ" છે, “ નાગયણુમાં પરાયણુ સર્જ કોઈનાથી ડરતા નથી, 
ગ્વઝ મોક્ષ અને નરકમાં પણુ સરખા અર્થને નેનારા છે, એટલે 
એમતે મત રવર્ગ અતે નરક અને મોક્ષ સર્જ સમાન છે 


શ્રીમહાપ્રભુજી શ્રીભા, ૧૦-પ્ર-૩ શ્લોક ઉપરતી શ્ચીસુમે- 
ધિનીજમા લખે છે કે “બહ્ાપ્રાપ્તિ (મેકક્ષ) તપ સાન વગેરેથા 
થાય, સ્તોત્ર કરવાથી શુ ફળ? એવી શ'કા ઊભી થાય તેતે ઉત્તગ 
બ્રહ્માજી આપે છે “ શબ્દ વિષયક-વેદ વિષ્યક-બ્રહ્મ અમને ફલરૂપ 
નથી પરતુ આ પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે તે જ, તે પણુ પ્રાકૃત ચક્ષુ 
વડે જ જેના દર્શન થાય છે તે, અને તે પણુ સર્જ આભુષણુથી શણુ- 
ગારેલુ, તે પણુ પ્રાકૃત અલ'કાર, ગુ'જન મે રપિચ્છથી શૈભતું, ત્તે પણુ 
આ ગોપબલની અવર્થાવાળુ', ફ્લ રૂપ છે.'' વળી ભા. ૧૦-૨૬ 
“૩૯માં ભગવાનના રૂપનું વર્ણુન ડર્યું છે કે “3શની લટોથી 
હકાએલુ' ( સારૂપ્યધ, કુડળાથી શોભતું (સામીપ્ય), જેમા ગણ્ડરથલને 
વિષે રસ અતે અધરમા સુધા છે ( સાલોકય ), અતે હાસ્ય સહિત 
અવલે।કનવાળુ આપનુ ત્રાંમુખ જેઈ તે ( સાયુજ્ય મોક્ષ) દામ્ય 
મૂળ મેળવ્યુ છે. જે ફળ સે ક્ષમા નથી કારણુ કે મોક્ષમાં ભક્તિતો 
વિવાસ ભોગવી શકાતો નથો, જેમ જળમાં ડેલો માણુસ જળરપ 
થઈ જવાથી જળપાનનો અનુભવ કરી શકતો નથી તેમ બલાન'દમાં 
ત્રવેશ પામેલા જીવાોતે આન'દ અને સાન એ બન્તેય અવ્યકત છે 


૨૬૧ 


તેથી અતુભવ ડરી શકાય નહિ એવા છે. ન્યારે ઉપરના ચાર પ્રકારના 
મેક્ષનુ' સુખ ભગવ!નતા શ્રીમુખદર્શનથી મલે છે. 

૨૩-૫ હાર્વી-અ. કિ, (હાર ઉપરથી) રુમાવીને; પાસુ 
[સ”) ફાસો; વાદિ? લડસડતુ'-મત્ત રીતે ચાલતુ; ફિશ (શીશ) ન. 
(લ માથુ; અવિગત વિ. (સ*) નિત્ય, હાજર, 

લડસડતુ” બ્રહ્માડ કાંહનડતુ વર્ણન ભા. ૧૦-૯૦-૪૮ શકલે।કમાં 
છે સ્થિસ્સસ્જુસ્તિત્: “ જે પ્રજુ મ્થાવર અતે જ ગમ (પ્રાણીએ) 
પાપનો નાશ કરે છે, મુદર મ્મિતનાળા, અને પોતાના શ્રીમુખથી 
વ્રજ અતે પુગ્તી ગ્રીગાના કામદેવની ૨ૃદ્ધિ કરતા જય પામે છે.” 
આ પરમાત્મા “વાર'વાર દર્શન આપીને અમારા મનમાં કામ 
જમત કરે છે છ્્સચન્‌ શુરઇમતસિ સ્તર વચ્છસિ-તેથી તે 
ગ્વરૂપ અમારાથી છોડી શન્રાય તેવુ નથી. એ સાક્ષાત્‌ ઘર્દાષિફ 
સસ્વર્ઘણુ વાળા સ્વરૂપને સેવા કગ્તા થવે અમે શુ કરીએ ? 

૨૪-૧૨-૨ ભાગી-દૂગ થઈ-આ ગે કડીને! ભાવ સમજાવતાં 
શ્રીમહાપ્રબુજી “ત? પસતનુમુતો સુરિ સોઘચધ્વો : એ 
શ્લોકમાં કહે છે કે “આ ગોપીજનોતે તો અ'તર્નિષઠા-હદયમાં 
ભમવાતની જ લગની છે. જ્યારે બહારતુ' સાન આવે ત્યારે ભગવાન 
કેયા એમ વિરહ છે; એ ખે અવસ્થા છે તે સિવાય તેમની ખીજી 
લૌકિક અવરથા નથી. આવુ જેઇનતે ઉઠ્વ બહુ પ્રસન્ન થયા કે 
ભકતે તો આમ જ રહેવુ ન્નેઇએ, તે જણી ડલુ' કે “ ખરા દેઠધારીઓ 
આ ગે(પીજનેઃ છે, સતીએ તથી. કારણુ કે સાનીઓને નાન 
મેળવવા પૂરતો શરીરતો! સાધન તરીકે ઉપયોગ છે. પછી દેઠ ભાર 
૨પ છે, 

ખીજુ* ગા[પીજને! ભગવાનના સ્વરૂપ વિના મોક્ષ ઇચ્છતા 
નથી. તેમા મન જ્ઞાની, મોગી વગેરેતુ' હોય છે તેતે માટે તે વાત 
ઉત્તમ છે, 


૩૬ 


પાંહિ-પાહિ (ત') ગક્ષમુ કરે. 

ગોપીજનો અહી* જ્ઞાની અતે શક્તનુ' સવરપ સમન્નવે છે, 
મુક્તિ--પાણીમા મીડુ' ભળે તેવાથી રક્ષશુ કરે. નય'રે ભડિતિમાં પણુ 
ભાવ પ્રમ સં બેદ ઘણુ! છે, 
(૧) સુત વગરતા લડતો. 
(૨) ભક્તિનુ' કોહી ગાન “પ્રાસ, શાસ્રાભ્યાસી અને કૃતી ગટશે 

ક્રિયા સામરથ્યવાળા લોકે કૃષ્ણુને ભજતા નથી ” ( ત-દી.-૧૬ ) 
(૩) જ્ઞાની ભક્ત વિષે શ્રીમહાપ્રભુછી કહે છે “ નને સાની પુરૂષ 

શ્રીકૃષ્ણુનુ' ભજન ફરે તો તેનાથી બીજને ડોઈ અધિક નથી?' 

(ત. દી-શ*લો! ૧૪) 
(૪) આ ત્રણુ પ્રકારના કરતાં અમે જાદા ભક્ત છીએ; અમારે તો 

“ભગવાન આવશે એ લાલચથી અમાર' મન લોભી-તન્મય બન્યું છે, 

પટ છ-ત્ીકી-ર્વચક-સારી છ-૨-પરત જમતે; જગવત 
વિષેને। પ્રેમ છે. શ્રતિયોએ માગેલી તથા શ્રીરામાવતારમાં દ'ડકારણ્યના 
શ્રદષિઓતી સ્વરૂપ દર્શનની લાલસાની વાત છે. 

શ્રીભા, ૧૦-૪૭-૫૧ શલેોકમાં ગોપીજને। કહે છે કે “ લલિત 
ગતિથી, ઉદાર હાસથી, લીલા પૂર્જક ન્નેવાથી અતે મીઠી વાણીથી 
(રાસલીલા વખતે ગે!પીજનેોને પ્રેમ કેવી રીતે વિકાસ પામ્યા 
તૈનુ' વર્ણન કરે છે ) તેણે અમારી યુદ્દિ હરી લાધી છે તેતે અમે 
કેમ ભૂલી જઇએ ?” ભગવાને ત્રણ શુણુવાળો ત્રિગુણાત્મ મુદ્ધિ 
ગોાપીજનેોની હરી લીધી છે; લલિત પણે ચાલવાથી દેહાભિમાન 
સ્ટાડયુ', ભગવાનના હાસ્યથી મોહ થાય તેથી મન સકલ્પ ડરી 
શકતુ' નથી, તેવી રીતે ભગવાનની લીલા જ્નેવાથી મન વિકપ કરી 
શકતું નથી અતે ભગવાનની મીડી વાણી સાનરષ છે, આમ તમ, 
રજ અતે સત્ત્વ ગણુ ભગવાને અમારા હર્યા છે. તેથી ભગવાન 
ગ્રતેની પ્રેમમાંઠે દેઠ વિમુડ્તિવિના થાય તેમ નથી તથા તેમની 


૩૯૩ 


આ તણુ પ્રકાગ્તી લોના તયા સ્ત2્પ સિડાય બીજી ઝશુ હદયમાં 
“જે નયનમાં સમાય તેડું નથાં નથી આ સિતાય ખીછ સ્તાનની વાતો 
ફુ ખદાય* છે ન્યારે તે॥ી લાંતાતુ ગાન સુખકારક છે તેથી ભગનાન 
સિવાય અમરી વાશી (જીભ મન) બીજી કઈ નિંચારવી નથી 

૨૫-જખે જલ ગયુ*--ભગવાન મથુરા પધારવાથી અમાગે 
ગ્તેઠ (જલ) વહી જમે, મટી જમે અને અમે સાન માર્ગાર થઈશ 
એમ સખે માનતા 

સૂડૂ-રદ, અસૂર-અ (લ સાજ, મોડુ 

અશુધ્યણી છિન્? સ્રિયા વનચમી્થેસિચાસ્છુણ: વતમા 
રરનારી, વ્યભિચાર દોષડાળી ન્રીએ કયા? એમ પોત તી નતતે 
મોપીજતેો જેના શુદ ભક્તો હનફી બતાવે છે 

ડાલા-વિ-બાળકની વાણી જેતા-મધુગ 

૨૫-૬ ઉપડ'ઠ-વિ (લ) પાસેયા 

૨૫-૪-૫ ભા-૧૦-૪૭-૫૪-૫૫-૫પછ શોકના ભાવ 
* હુહ્યતે ભગનાનના આત્મા માની તેમપે પૂક્ન કરી પછી ભગવાનનુ 
સમગ્ગુ કરાગૃતા વિવિધ લીવામ્થળામા ફરડા લાગ્ના તેથી ઉઠનજીતે 
આનદ થયો પણુ ગોપીજનોની કૃષ્ણુના આવેશવાળી વિકગતા 
એછી ન થઈ 

ર$-પર્વરિ-અ-કિ સ' (ત્રત્રસ ) જાય અગર પરવરિ 
(લ પર્વત, વીટળાય 

૨૬-૨ ત્રીભા ૧૦-૩૮-૮ *લોકમાં જે પદતી બ્હ્મા રિત 
વગેરે દેવા, લદ્મી, મુનિઓ અને ભક્તો ગેવા કરે છે ” 

૨૬-૪ ૧) ખકીપીધી-પૃતનાને સ્તનપાન કરીને મારી બક 
રાક્ષસી બહેન, તે ઉપરથી નકી શબ્દ થયો છે તે ગ્નભાવે ગક્ષસી 
અને ૭ળકપટ વાળી હતી તેણે માયાથી એક નતયૌત4ન સુદગ સ્ત્રીતૃ 


૩૮૮ 


રૂપ ધાગ્ણુ કર્યું” હતું, તેની જભ મધ કરતા મીદી બતાવી હતી; 
પણુ તેતુ મુખ્ય કાર્ય એ હતું કે પવિત્ર પુર્ષોતે અપવિત્ર ગનાવવા, 
અને જેઓ સર્વધર્મ દ્દારા પુડ્યાથ" સાધતા હોય તેમતે અવળે પાટે 
ચડાવી દેવા. ક'સમજએ તેને આ કરાય કરવા આત્તા કરી છતી. તેથી 
તેભ ગોકુવ અતે ત્રજમાં આવી અનેક બાવડોને અસદ વિચ્ારે- 
દ્રારા કુટિલ ઝેર પાઈ મૂચ્ટિત કર] દીધા ઇતા અતે પોતાનામાં 
સમાવ્યા હતા. આ વાત ભમવાત છ દિવસના હતા છતાં જાળી 
ગયા હતા, કારણુ કે તે ભમવાન હતા. તેથી જીભા. ૩-૨-૨૩ 
મ્લેકમાં કલુ છે કે “ પૃતના કે જે અસાધુ અતે અસતી હતી, તે 
ઊગવાનને મારવા માટે આવી અને તનમાં રહેલુ' દૂધ નહિં પણુ 
ઝેર્‌ ભગવાનને પાયુ ૭તા, ભગનાને તેને યશ્રાદા જેવી ગતિ આપા 
ત્તા પછી આવા ઘ્યાલુ ભગવાન વિના કયા બીન્નતે રર્ણે જઇએ ? 
શ્‌મણાપ્રભુજીગે પૂતના શખ્દને અર્થ છુતાન નચત્િ તથા પુરુપાન્‌ 
તથતિ એમ કર્યો છે. “માયા એ અસુરો છે” એવી શ્રૃતિ છે 
તેથી અસુરો માયાની ઉપાસના કરે છે. 


૨૬-૪-વત્સામુર--#ન્‍્દાવનમાં ભગવાન વૈણુવાદન, ગોાદણુ 
લીલા, નરૃત્યલીવા, શષલીવા વગેરે લીલાએ ખલરામ અને ગોપો 
સાથે ગૌચારણુ સમયે કરતા હતા. એક ધ્વિસે વાઠડાતુ* રૂપ લઈ 
એક રાક્ષસ આવ્યો ત્યા ભમવાન હમેશાં દોષ વિનાના હોય તેમનુ” 
પાલન ક? છે, ન્યાર્‌ આ વત્સ આસુર ભાવવાળો હત્તાો, વળી 
યમની બહેન યમુતાના કાંઠ ઉપર આવ્યે! જે તે યમુનાજીના જલનુ* 
પાન કરે તો રદ્દ થાય પ'ુ તેણે તેમ ન કર્ઝુ, તેથી ભગવાને તેને 
પાછલા પગોથી પૂછડી સાથે ફેરવી કોહોના ઝાડ ઉપર ફે'કચો, 
ત્યારે પોહ્ષ સાધે તે અસુર ભોય પડયો, ત્યારે તેતા પ્રાણુ અ'ત- 
રિક્ષમાં (વચમાં) ચાલ્યા ગયા, આમ કરવાથી જે વાછરડાઓમાં 
આસુર ભાવ હતે! તે ચાલ્યો ગયો, વળી વૃન્દાવતમાં કાંટા અને 


ડહડ. 


પત્થરોવાળાં ખેતરો હતાં, જેથી ગાયોને ચર્વા માટે તથા ગોવાલેને 
ચરાવવા માટે દુઃખ્પરૂપ હતું. તેથી તે ખેતરોમાંથી તે વગ્તુએ દૂર 
કરી ભગવાને હૃન્‍્દાવનને રસાળ બતાવ્યુ, કોઈપણુ દોષ ભગવદીયે!ના 
સ'ગથી શુદ્ધ ભને છે. વત્સાસુરને ગોપાલ અતે ગાયોને! સમ 
થવાથી તેને! ભગવાનના કરતે સ્પર્શ થયો અતે તેની દુષ્ટ શુટ 
હોવાથો તેના સ્વરેપતે નાશ થયે. (ભા-૧૦-૧૧-૪૪ શ્લોક) 


૨૬-૫ ખકાસુર-સામૉન્ય રીતે માણસોમાં દભ રહેલો છે. પણુ 
ગાપાલોએ થીયમુતાજલ પીવાથી શુદ્ધ બન્યા છતા, તેમનામાંથી 
દ'ભ જતો રલો હતો આ દ'ભતું સર્વ સામાન્ય પ્રસિદ્ધ રૂપ બક 
(ખમલે।) છે. આ દ'ભરૂપ બકતે થ્રીયમુતાજીતા ફાહા ઉપર વજથી 
ભાંગી પડેલા પર્ટતના શિખરના જેવો ગોપાલોએ ન્તેયો. તેથી તેઓ 
ભય પામ્યા. તે બગ્રયાની મે ચાંચો લોભ અને અસત્ય રૂપ હતી, તે 
મે ચાંચોથી તે આનદ અને સત્યતે ગળી જતો હતે, તે દ'ભ ર૫ 
મોયે ળકાસુર ઝડપથી થીકૃપ્ણુતે ગળી ગયે!. પણુ ભગવાન તો આનદ 
અને સત્ય સ્વરૂપ છે તેમણે દ'ભનો દાહ કરવા ગળામાં જઈ પોતે 
અમિરૂપ બન્યા. તેથી બકાસુરે ભગવાનતે પે!તાના ગળામાંથી બહાર 
કાઢી નાખ્યા ગળુ” ક“ વાણીનું સ્થાત છે અને દભ પણુ વાણીથી 
થાય છે, તેથી દ'ભવાળી વાણીને! નાશ થાય તે માટે કરમાં બળતરા 
કરી, હવે તે દભરૂપ અસુર ફોધ કરી ભગવાનને ચાચથી પોડા 
કરવા માંડયો, આથી તેની અસત્ય અતે લે!ભ રૂપ ખે ચાંચે 
પકડી ભમવાતે તે બકતે ચીરી નાખ્યો, (આ કથા ભા--૧૦-૧૧- 
૩૫-થ્‌ી ૪૪ *્લોક સધી છે) 

૨૬-૫ વીતરડી વીદારીરયુ*-તે જગલી બમલાને મે ચાંચ 
પરડીને ચીરી નાખ્યો. 

૨૬-૫ અથાસુર--૫૫ સ્વરૂપી આ એક મોઢા અસુર 
હતો, તે કોઈ પણુ સારાં કાર્ય થાય તે જેઈ શક્તો તહિ, પૂતના 


૩૯૦ 


તેનીમેન હતી અને બકાસુર તેતો નાતે! ભાઈ હતો તે બ નેને થ્ીકૃષ્ણે 
માર્યા હતા. તેથી ૬ન્‍દ્રાવનમાં આનદ કગ્તા ગે!પે! સાથે ભગવાનને 
તેભ ન્નેયા ત્યારે તે અસુર પે!તાની નતતે માયાથી મોટા પર્વતની 
ગુફા જેવી બનાવીતે મો શાડી અજગરરપે હા સઈ રલો, ગાપોએ તેને 
વૃન્દાવનની કાતિ ક#પી, તેની અ દગ પેઠા. આ વખતે શ્રીકૃપણુ પણુ, 
ગોાપો! વગેરે અજગગ્ના ઉદરમાં જઈ જહૅગસ્રિમાં પચી ન જય તે 
સારે તેએ તે અજગઃના પર્વતની ગુકા જેવા મુખમાં પેઠા અતે ગળામા 
જઈ પોતે અતિકાય થયા ને ગળાને માર્ગ સધી નાખ્યો! તેથી તે 
અધામુર શ્રાસ લઈ શકયા નહિ, તેમ શ્વાસ બહાર કાઢી રાકચેો નહિ 
તેથી તેની આખો કાટી ગઈ અને ઉચ્છ્વાસ માયાતે ફ્રેડી નાપ્પીતે 
ભહાગ નીકળ્યો; ત્યારે તે મહાસુગ અધાસુરના પ્રાણુ ગયા, પછી શ્રીકૃષ્ણ 
ગોપા વગેરેને પોતાની દષ્ટિથી ઊઠાડી તે અસુરના સુખમાથી 
ખહાર્‌ નીકળ્યા, ( અધાસુરવધ લીલા શ્રીભા ૧૦-૧૨મા પ્રક્ષિપ્તા- 
પ્યાયમા છે.) 


૨૭૭ઠહા-મોહન-લીલા-એક દિવસે શ્રીકૃષ્ગે વતુષ્લ આકાગ્મા 
ગાપોાને બેસાડ્યા, પછી શીકા, છાલ અતે પથ્થગ્ના પાત્રોમાં જે 
ગાપોતે જે ગમ્યુ તે મોટા પુષ્પ પાદડા અ'કુઃ કૂલ ધેગ્થી 
તથા વનમાથી લાવેવા મેવા વગે?ે આપ્યા અતે તેઓ ભે।જત 
કરવા લાગ્યા આ વખતે વાછગડા થ્રીયમુનાજીમાથી જલ પીને 
આસપાસ ઘાસ ચરતા હતા. આમ છાકલીલા થઈ રહી હતી, અતે 
વાછગ્ડા ત્યાથી ઘાસના લેદભથી વનમાં ગયા ગોપો!ઈએ રાછરડા ત 
ન્નેયા, એટલે તેમને ભય થમે, ત્યારે થીકૃષ્ણુ ગોપેને શાંતિ આપી 
પાતાના હાથમા કોળિયા સાથે વાછરડા શોધવા તીક'્યા, આ 
વખતે બત્ષા થીકૃપ્ણુનું લીલાસામર્થ્ણ ન્તેવા માટે ગાપોને તથા 
વાછચ્ડાતે બીજે લઈ જઈ અતર્ણાન થયા ભગવન કૃષ્ણે વઇગ્ડ/જે 
પર્વતની ગુફાઓ, ખીણ અને ભયાનક ર્થલેમા શોષ્યા હતા ત 


૩૯૧ 


જય, ત્યારે ગોપે। ન્યાં ભોજન કરતા હતા ત્યાં આવ્યા, ત્યાં ગોપોને 
ન નેયા ત્યારે થીકૃષ્યુ આ બધી લીલા લછ્યાએ ઉભી કરી છે 
તે જાણી ગયા. આથી સર્વ વિષ્ણુમય એવા શ્રીકૃધ્ણુ જેવા અને 
જેટલા વાહડાં અને પાપે હતા, તેના જેવાં સ્વરૂપવાળા પોતે બન્યા. 
અને ઠ'મેશના નિયમ મુજગ «ન્દાવનમાંથી આવવા જવાતી વત્સ 
ચારણુ લીલા કરવા લ્યા, ગોપ ગોપીએ ધણુ થીકૃષ્ણુ સ્વરૂપ 
પોતાના ખાળકોને વાછડાં થયાં ઉતાં તે ત જણુવા છતાં, ઘણુ 
આન'દથી તેમની સેવા કરવા લાગ્યાં. આ લીવા એક વર્ષ આશરે 
ચલી, બ્રહ્માને યુટિ સમય આપા એક વર્ષ જેટલે છે. એટલે 
પોતાના ઝુટિ સમય'યતાં શ્રીકૃપ્ણુ હવે શું કરે છે તે બ્યા જેવા તે જ 
ગ્થળે આવ્યા. તેમણે શીયૃષ્ણુને પૂર્જવવત્‌ ગોપ અને વત્સેણ સાધે 
લીલા કરી રહેલા ત્તેયા, તેથી પોતે વિચારમાં પડી ગયા કે ગેપ 
ખાળકો તથા વાછરડાં જે હું હરી ગયો છું તે તે મારા માયા મય 
લેડામાં મૃત્તા છે. તો આ ગોાપળાલકેો, વાછરડાં વગેરે કયાથી ? 
આ વિષે તેમળે વિચાર્યુ” તે ભગવાનની લીવાથી પોતે મોથ પામ્યા 
છે અને ગોપો તે વાછરડાં વગેરે થીકૃષ્યુનાં રૂપ છે એવાં દર્શન થયાં, 
પાળ ઘે રીવાર્‌ પછી હાથમાં કોળિયો લઈ વત્સ અને ગોપોતે 
શેધતા શ્રીકૃષ્ણુ નયા. આ દસ્ય જતાં બહ્માજીએ વિમાનમાંથી ઉતરીને 
ચાર મસ્તકોથો કૃધ્ણુને દહડવત્‌ પ્રણામ કર્યા. અતે થીકૃષ્ણુને વાર“વાર 
નમતા રતુતિ કરવા લાગ્યા અતે જે વાછરડાં અને ગોપ ખાલ્ોને 
હરી ગયા હતા તે પાછાં લાવી આપ્યાં. ત્યારે ભગવાને સર્વ” વિષ્ણુમય 
ભતેલા ગાપબાલે! તથા વાછરડાને પોતાનામાં સમાવી દીધાં. 


૨૭-૨૮ થ્રીભાગવત ૧૦-૧૩-૧૪ શકલેકમાં આ લીલાનુ* 
સવિસ્તાર વર્ણુન છે, 


૨૭-૧--૨ શા. ૧૦-૧૩-૧૯ શ્લેકમાં “ જેવાં વાઠરડા તથા 
ગોપ બલકે ન/ત ગે/ઇઃ ૬ઇરીરવ! 7 હતં જેવ તેન; ઉ/થ પચ 


ફ્હ્ર 


વગેરે અવયવે! ષતા, જેડી તેમની લાકડી, શિંગડુ', વેણ, દવ અતે 
ર્શિંકાં હતા, જેવા તેનાં વસ્ત્ર ઘેસુ। વગેરે હતા, જેવાં તેના સ્વભાવ, 
જેવા તેનાં નામ, તેની આકૃતિ, તેની ઉ*મ? અને જેવા તેના વિઠાર 
છતા તેતે રૂપ પોતે ભની ભર્સ વિજ્ઝુલય ઝમત્‌ એ વા'મીને સત્ય 
કરવા મારે પોતે અજન્મા છે છતા સર્જર્પ થઈ ગયા. 

આ પછી શ્લેક ૨૦ થીં ૨૭ નુ' વર્ણન કડર ૨૪-૩-૪-૫તેો 
ભાવ છે. મ 

૨૭-૬, ૨૮-૬ તૈ। ભાવ ભા-૧૦ પ્રક્ષિપ્ત અધ્યાય 3 ૧૪-૬૯ 
-૧૦ શ્લોકમાં છે 

૨૮-૧ અદૃણ-ન. ભાગ્ય. 

ર૮-૨ ભા. ૫૦-૫૪-૬૧મા “અનેક બહ્માડે જેતા રેમ- 
કૃપમા ઉડે છે એવા આપની મોટાઈ કય! | ' એમ વણુ*ન છે. 

૨૮-૪ અદ્ભુત કર્મા તુ' હરિ, તનો મમઘતે તલે જુળળા- 
શારુલયમળે (ત. દી, શલે. ૧, તે અદ્ભુત કર્મવાળા કૃષ્ણુ ભગવાનને 
નમતે હો. 

૨૮-૫-૬ ઠસુ' રીસ.,:આપણુ”. ભા ૧૦-ડનને પ્રક્ષિસ જન 
શ્લો. ૧૦-૧૨-” હે અસ્યુત 1 રન્નેચુણુમાથી ઉત્પન્ન થગેલે! એવે! 
છું તેતા અપરાધ ક્ષમા કરો. હે ઇન્દ્રિયાતીત, ગર્ભમાં રહેલા બાલકતુ” 
ચરણોને ઉચા ફેકવુ શું માતાનો અપરાધ ગણાય ?' 

પદ ૮-૧ ત્તાસ્તો તિ થાયતી ૨713: પાષત્તક્દઝે ૪ર: 
છુરિતા નામમાં પાપ નાશ ફરવાતી શક્તિ છે તેટલી શક્તિ પાપીમા 
પાપ કરવાની નથી, 

પદ ૮-૧-૨ ચરણુર%જ ભા ૧૦-૧૪ અન શ્લો! ૩૪ની થ્- 
સમોધિનીજમાં કહ્યુ છે કે અહી” જન્‍્દાવનમાં અચના ગોકુવમાં હરકોઈ 
એટલે નજીવો પણુ જન્મ થાય તે જ જન્મ ઘણુ! ભાગ્યવાળો છે 


૩૩ 


કારણુ કે પરમાત્માની ચરણુરજતે અણિષેક તે જન્મમાં થાય છે, જે 
ચરણુરન થૃતિઓએ શોધવી યોગ્ય જ છે. ભગવાનની ચરણુરજ 
ભ્રગવદીય દૈ પ્રાપ્ત કરાવે છે. ૧૦-૧૩ અ૦ શકે ૩8 થી ૩૮ કાલીય- 
નાગ તમોણુષ્યી, ક્રોધી, દુઃસ'ગી અને પાપી હોવા હતા સર્વથી ઉત્તમ 
અતે દુર્લભ ભગવાનના ચરણુની રજ પ્રાપ્ત કરી તેથી ઉત્તમ કળ મેળવી 
શકો, તૈથી પતિત જીવો તે ચરણુરજ મેળવે તે પવિત્ર થાય, 
કારણુ 3 શ્રીશિવજી પણ્‌ તે ર%થી સ્નાન કરવા ઇચ્છે છે. 


પદ્-૮-ધાડૂઆ-ગાઢ ઉપર? કઠૅણુ; ઘાસિ-ચેળાય, 
પદ-૮-૨ ભા. ૧૦ ૧૩-૬૨ ૬૩-૬૪ *્લેોકતે। ભાવ. 


૮-૩ દ્રતવરિત્રસઞાપતિઃ અન'ત કોટિ બહ્માતે પ્રકટ કરનાર 
(પુ. ના. સ, ૨૦૯) તથા ઘ્તેરિશ્રણાળ્ટાધમ૪ઃ કોટિ બહાંડ 
જેના રેડમાં છે. (પુ, ના. સ ૨૧૫) છે. વળી ભા. ૧૦-૧૪માં 
ગવખાના તેજમાં,ત્રસરેણુ ઉડે છે એવા અનેક બહ્માડો જેના રોમ- 
કપમાં ઉડે છે એવી આપતી મોટાઈ કયાં! આમ થહ્માજી કહે છે 
મતે બહ્માડકર્તા કહેવાય છે તે તો તમારી આજ્ઞાથી. બાફી ખરેખર 
દું તેવો નથી. 

આયસ રીધુ-પુક (લ કારેફ) આસા આપી, અતુના કરી, 
શ્રીભા. ૧૦-૧૪-ર૯યો ૩૬ *લેકમાં છહ્માછ ગોકુલ, ગોપ, ગોપીજનો, 
માથે વગેરેને પોતાના કરતાં આધિક ભાગ્યશાળી માતી તેમની ૨જ 
ઇ્છે છે. અને પ્રેમથી ગાય છે કે “ અણે ! ન'દગોપના જમાં રહેનારાનાં 
મોટાં ભાગ્ય છે કે જેતા મિત્ર પરમાન'દ, સનાતન પૂર્ણું બ્રહ્મ છે ''૩૨) 

ર૯-૨ ત્રીડા-સીન (ન*) લાજ; વાગી (વરંસો-ભરેસેઇ 
શરેસાવાળી ? 

ચેડી-ચેટી ર0) (લ') દાસી. 


2૯૪ 


૨-૧ શતકસનમાનવતમોપીવન્રાપદાસ્કડ ( વિ-ના. 
૧૦૨) જલકીડામાં સારી રીતે આસક્ત ગોપીએના વત ઇરણુ 
કરનાર શ્રીદરિ. 

૨-૨ લાજ છોડી મે!લયુ*-આ કડીને! ભાવ થ્ીવત્લભા- 
ચારી ભાગવતાર્ય ગ્રકરણુના દરમ રકધ કારિકા ૭૧ છ૪સા 
શમજવે છે “ દેહતા સર્વ ભાવા ( વિચાર ) અતે દેહ સ'બધી દ્રીડા 
(લજી) યાગ કરતે રિ પ્રાપ્ત કગ્વ( એઇ એ, તેથી કુમારી ડ#મિક ઝે 
ત્રત કર્યું" એમ પહેવા કયુ છે. પછી ભગવાનની આનાથી લૌકિક 
વિચારને! ત્યાગ કરી તેમણે જેમ કહ્યુ તે પ્રમાણુ સર્વ કર્યું, તેથી 
ઈશ્વર પ્રસન્ન થયા. ” આ કુમારિકાઓની વ્યસન દશા મૂચવે છે, 

વઅહરણુલીલાની વાત આ પ્રમાણે છેઃ-ન'દના વ્રજમાં 
રહેતી કુમારિકાઓ ઉવિષ્યાભ્નૃ ભોજન કરતી અતે હેમન્ત ત્ાતુના 
પ્રથમ માસ માગસરમાં કાત્યાયની રૈવીતા અર્ચનર્‌પ ત્રત કરતી હતી. 
આ ત્રત કરવાનો હેતુ “ન દગાપના પુત્ર અમારા પતિ યાઓ તે હતો,' 
તેએ શ્રીયમુનાજીમાં હ મેશાં પ્રાતઃસ્નાન કરતા અતે રેતીની કાત્યાયતીની 
મૂરતિ ફરી દવીતુ' પૂજન ફગ્તા. આમ એક માસ ત્રત કર્યું" એટલે 
તેમના ચિત્તમાં થરીકૃષ્ણુ પધાર્યા. 


એક દિવસે વહેલી સવારે ભગવન્નામરમરણુ કરતી ડાલિન્દીમાં 
રનાન કરવા તેઓ ગયા, અને તેઓ વસ્તા કાઠે મૃજી જલક્ીડા 
કરવા લાશ્યા. ત્યારે યોગેશ્વરાના ઈશ્વર કૃષ્ણુ પોતાના મિત્રે સાધે 
થ્રીયમુતાછી પધાર્યા અતે ફા કેથી વસે! ઊદ્યવી કદ'બ રક્ષ ઉપર ચઢચા. 
અને કહ્યું કે તમે તરતથી કૃશ ચયાં છે! તેથી તમારી મસ્કરી હેય 
નહિ, માટે અહીં આવી વગ્રો લઈ જાએ. પણુ લજ્ક્નથી તેઓ 
ન આવ્યાં ને કશું ડે તમે ન'દપુત્ર અમતે પિય છે, અમે તમારી 
દાસીઓ છીએ, આપ જે આતા કરશે તે પ્રમાણે કરીશું. હે ધસ ! 
અમારાં વસો પાછાં આપે. ત્યારે ભગવાને કહ્યું તમે ત્તે મારી દાસી 


વે 


હો તો માગ ડલ્ા પ્રમાણે વગ્રો લઈ નએ. ત્યારે ત્રીડા સ્થાન 
છાથથૌો ઢાકી તે કુમારિકાઓ ઠંડીથી કાપતી જળમાંથી બહાર આવી. 
ત્યારે ભગવાતે કહ્યુ કે વસ્ર વગર જલમાં સ્નાન ન કરાય, તે દોષ દૂર 
ફરવા બે હાથ જેડી સૂર્યને તમરકાર કરો તે વષા લઈ જએ, 
(યારે તે વરજરત્નાઓએ તેમ કર્યુ . આ વખતે શ્રીકૃષ્ણે તેમને 
કહ્યુ' કે મારામાં જેતી છુદ્દિ આવૈશ પામેલી છે, તેમતે! કામ ખીશ્ન 
કામતે ઉત્પન્ન ફરી શકતો નથી; જેમ મેડેવી તથા ઉકાળેલી જવતી 
ધ્રાણી ફરીથી ખીજતે ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. એટલે આ 
ગોપઠન્યાએ આ લેકમાં નિષ્કામ થઈ. 


ગ્રડષિ પત્નીએ! : સાન અને કમ" એ બન્ને ભગવત્સ'બ'ધ 
વિતા સત્ત શોધક ળનતા નથી વળી આ ત્ડષિપત્તીએ ભક્ત હતી, 
તેમના સંગથી ઝ્8વિયોને યન કરતા ભગવાનની સેવા એ સાચુ 
કર્મ છે તે મ્યુ . ત્રકવિપત્નીઓ ભક્ત હોવા છતા તેમણે પે તાના 
પતિઓતે સુખ્ય માન્યા હતા, આ માન્યતાથી પ્રભુ તેવા ઉપાધિ 
માથેના ભજનતે! સ્વીરર ફરતા નથી આથી તે વિપ્રપત્તીઓતે 
ભોજન લઈ આવ્યા ત્યારે તેમતા મતતુ સમાધાન કરી પાછા 
પ્વેધો પાસે મોકલ્યા. આ કથા તીચે મુજબ છે 


એક વખતે ગોાપાલેએ રામ અને કૃષ્ણુતે ” અમતે ભૂખ પીડી 
રહી છે તે માટે કઈ ઉપાય કર '' એમ કલુ આથી પોતે સ્રીઓ ઉપર 
રૂપા કરનાર હોવાથી દેનકીના સુત બતેલા ભગવાને કહ્યુ , “ બરહ્મત્રાદી 
છાઉણે ગ્વર્ગડામનાથી અગિરસ નામને યજ્ઞ કરે છે ત્યા નએ.” 
એટવે તેએ ભગવાનનું કીર્તન કરતા તે યસભૂમિ ઉપર ગયા, અતે 
ત્રષિએ તે દહવત કર્યા ને, ગે હાથ જેડયા અતે કહ્યુ" “અમે કૃષ્ણુની 
આજ્ઞા પાળનાર ગાપાલે છીએ; તેએ નજીકમાં ગાયો ચારે છે, 
તેસ ભૂપ્યા હોગાથી તમારા ગોખાની ઇચ્છા કરે છે, ને તમને 
શ્રદ્ધા હોય તો તેમના માટે ચોખા આપે,” પણુ તે ભાહાણોડએ 


8૯૬ 


અભિમાનથી અતે મદ બુદ્ધિ હોવાધીં આ વાત પ૨ ધ્યાન ન 
આપ્યુ તથા હા કૅ ના મેલ્યા નહિ, કાગ્ણુ કે તેમણે ભગનાત 
કૃપ્ણુના સાક્ષાત મ્4રૂપતે અતુભ યુ ન છતું તેથી વોડી]12 રાહ 
નેઈ, ગોપળાળકેો નિરાશ વેઈ પાછા રામ અને દૃઘ્ણ પાગે ગવા અને 
બાહણાએ ચોખા ન આપ્યા એમ કલુ 


ત્યારે ભગગાન હગ્યા અને ગોપોને ફરીથી કલુ તમે તેમની 
પત્તીઓ પાસે “એ અતે કરો ઠે કૃષ્ખુ ભવગરામ સાથે નજીકમાં 
આવ્યા છે તેએ તમારા અનશ્રની ફામના કરે છે તેમણે માગમાં જુદ્ધ 
અપ*ણુ કરી છે અને ગ્નેહવાળા છે તેથી તે તમતે અન્ત આપને 
આથી ગાષો યગતી પતીીચાળા આવેવી હતી તે રસ્‍તે ગયા અને 
નદિપત્નીએઓતે નમન કર્યાં અતે બચળર ધ્યાનપૂર્હટ ગાભળનડા કહ્યુ 
કે શમ અને કૃષ્ણુ ગાયો ચાગ્તા અને બહુ દૂગ આવ્યા છે, તેઓ 
બ્ખ્યા છે માટે તેમતે જતે અતર આપે 


આ વિપ્રપત્નીએએ શગનડાનતી કથા સાભનેનતી હોવાથી 
તેમનુ મન પિડળ ઉતુ અતે દર્શનની દચ્છા1ળુ ઇતુ આથી તેએ 
ચાર્‌ પ્રકાગ્નુ ખહુ ગુણુવાળું અન્ન લઈ, નદીએ સમુદ તરફ જાય 
તેમ ઉત્કટતાથી ગયા, આ વખતે તેમતે પતિ, ભાન, યુવો! વગે?ેએ 
શકયા ૭તા તેઓ ગયા અને અશોકના ન4 પલ્લવોથી ગે[ભતા થીયમુ 
નાજીના 3૫નન વિષે ગોપોથી વી ટળાયના ભગવાનના દર્શન ફર્યા 
અતે ચલ ઠ્દારા ભગવાનને હદયમાં પધરાવ્યા અને પોતાના હેદયના 
તાપ દૂર કર્યા અતે ભગવદ્‌ સ્4રપમા લીન થયા આ વખતે કૃપ્ણે 
તેમતે કક “તમે ભને આવ્યા, નિ'કામ માણુસો! આત્મારવરૂપ 
પરમાત્મામા પ્રીતિ કરે છે અને પરમાત્માના સથ ધથી પ્રાલુથી માટી 
પથુ ડિય છે તમે હવે તમારા પતિ પાસે જાએ કારણુકે તમારી 
મત્દથી યસ પરા કરવાનો છે” ત્યારે વિધ્રપત્તીઓએ કહ્યુ, “ સર્જ 
બંધુઓને! ત્યાગ કરગાતુ વેદ કહે છે, અમે તો આપની તુલસી 


૩૯૭ 


માલા અમારા અ'ભોડામાં ધારણુ કરવાની ૬ચ્છાવાળાં છીએ. અર્થાત 
આપની સેવામાં રહેવા ઇચ્છીએ છીએ. વળી અમાર પતિ વગેરેતે 
અમે તરછેોડીને આવ્યાં છીએ તેથી તેઆ અમને સ્વીકારશે નહિ.” 


ત્યારે ભગવાને &લુ' કે તમારા પતિએ! વગેરે તમને ક'ઈ કહેર 
નહિ, ઉલડુ જેઓ મારી પાસે આવે છે તેતે દેવા પણુ સન્માને 
છે. તમે મારે વિષે મનતે જેડતાં મતે જધદી પ્રાપ્ત કરશો. ભગવાને 
આમ શિક્ષા આપી એટલે દ્િજપત્નીએ ફરીથી યત વાટે ગયાં અતે 
તેમના પતિ સાધે યસ પૂરો કર્યો. આમાં એક યઝુપત્નીને તેના પતિએ 
શેફ રાખ્યાં, તેથી તે ભમવ્રાન પાસે જઈ શકી નહિ, તેમે મતથી 
ભ્રમવાનનુ* ચરિત્ર સાભળ્યું છતું તેનુ” ધ્યાત ધર્યુ” ને ભગવાનના 
ચરણુતે પામી. 


અહીં ભગવાને બલરામ અને ગોપે! સાથે યસુપત્નીએએ લાવેલ 
અન્નનુ' બજન કર્યું”, આ બધું થયું ત્યારે તે દ્િન્તિને કૃષ્ણુપરમાત્મા 
ગ્રભેતુ' પ છળથી ભાત થયુ અને પ્રથાત્તાપ કરતાં કહેવા લાગ્યા 
3 સ્ત્રીઓની કૃષ્યુ વિષેતી અલૌકિ ભક્તિ શલરૂપ છે, ન્યારે 
શુકલ સાવિત્ર અને યાસિક રપે જન્મેલા, વેદવિઘ્યા વ્રત બહુવિધ્રા 
વાળા એવા અમે! તથા અમારા ઉચા કુત્તને ધિક્કાર છે, કારણકે તે 
બધું જેવા છતાં ભગવાનથી અમે વિમુખ રલ, જ્યારે અમારી 
પત્નીઓ તેવી ન હોવા છતાં યોગેશ્રરાના ઈશ્વર કૃખ્ણુમાં દઢ ભક્તિ 
કરી શકચાં, આવી ભક્તિવાળી સ્રીએ મળવી એ પણુ અમતે 
કૃતાર્થ ફરનારી છે કારણુ કે તેથી અમારી મુદ્દિ કૃષ્ણુમાં નિથલ 
થાય છે, બાઈી અમે તો માયાથી કમમાં માં ભટકનાર્‌ છીએ. હવે 
આ પ્રભુ અમારા આ અપરાધને ક્ષમા કરે. 

ઘેનુકવધ :--#ન્‍્દાવન વનસ્પતિની સ'પત્તિ યુક્ત બહુ ચુંદર 
રમણીય સ્થળ છે ન્યાં ભગવાન અને ભક્તો હમેશાં લીલા કરે છે. 
આ વન પાશે તાલવનમાં ધેતુક નામે એક રાક્ષસ રહેતો હતો. તે 


54૮ 


આ વતતી અપત્તિ કયે કરી રહો હતો તેથી તેતો ઉપબેઃગ પોઈ 
કરી શકતુ નહિ. આથી એક દિવસે શમવાનતા સખા શ્રૌદામાં 
વગેરેએ કશુ કે બઠ્ઠ ળોવાળું નછકમાં એક તાલવન છે, તે દળોની 
રગધ ચારે બાજુ કેતાએલી છે, તે વનનો કગજે ધેતુક નામના 
ખર રાક્ષસે અતે તેના કુત વગેરેનાએ કરી લીધો છે. તેથા હૈ 
શમ જે તમને ગમતુ હોય તો તેતો નાશ કગ, કાગ્ણું કે અમને 
તે કલો ખાવાના ઘણી ઇચ્છા છે 

આમ ગોપોની ઘધચ્છાતે માત આપી ગમ અતે કૃબગુ તે 
વનમા જઈ તાડના કત પાડવા લાગ્યા. આ તાડના ક્વ પડતા 
અવાજ થવાથી ધેનુક દોડતો આવ્યો ને રામતે લાતો મારવા લાગ્યો. 
તેથી તેતે પાછતા પગોથી પક્ડીને ચાડે બાજુ ર્રવ્યા એટલે તે 
મગ્ણુ પામ્યો, સા? રામે તેને તાડ ઉપર્‌ નાખ્યો. તેનાથી તાડના 
જક્ો અતેક ભાગી ગયા અતે બીજ” વૃક્ષો ક“પવા વાગ્યાં. આમ 
ઘેનુક મરણુ પામ્યો એટવે તેના સચધીએએ ગમ અતે કૃષ્ગુ 
અને ગોપેો ઉપર હુમલે કર્યોં તે બધા સ'ગધીઓતે ૨મ અને 
કૃષ્ણે ધેતુકની પેઠે માર્યા. આ ધેનુ: દેકનુ ખોડુ' અભિમાન છે, તેની 
સાથે તેના સ્‍પો! શળે છે તેથ છવની બાલ દદિ ય ય છે, તેથી રેહ- 
દારા જે કઈ કર્મ થાય છે તેવું ફળ સ્વાર્થ મારે હોય છે અ કેળ 
તાડ જેવું દેખાવામાં ઊંચુ છે પણુ જરાક ધકો વાગતા તે તાડ 
9૮લદીથી પડી જય છે ન્યારે દેહની આત્મામાં દછિ થાય ત્ય(?ે રેહ 
અને તેના 2પોા! આતર દધ્દિતાળા થાય છે, ત્યા? તેનુ ફળ ભક્તિ 
છે, તે ભક્તિ સુદઢ હોવાથી ભક્તે! તેતું વારવાર પાન કરવા માગે 
છે ગોપો ભગવાનના ભક્તો છે, તેથી ભશવાતે તેમનો દેહ બ્યાસ 
છડવી તતેમતે ભક્તિમય બનાવ્યા, એટલે ધેતકાસરનૃ સ્વસ્પ દૈઢના 
ધર્મની પ્રવૃત્તિમા-સ્વાર્થમાં મચ્યા રહેવુ" તે છે, તેથી ભગવાનનું 


શ થઈ રકે નહિ તથા પરાથજૃત્તિ પણુ જગે નાહે, તેથા 
દેકાષ્યાસ 2૫ ધેનુકતા નાશ થાય તે જરરનું છે. 


ક્લ્ક 


૩૦-૬ કાલિય-મર્દત-કાનિય ઇન્દ્રિયાયું ગ્વરપ છે અને તેનું 
વિષ તે વિષયો છે, આત્માં ઉપર ઘૃણા અનુરાગ થતા તત્ત્જ્ઞાન 
માપ્ત થાય છે, અને તેથી દેહાધ્યાસતે। નાશ થાય છે. તેમ ભમવાન 
ઉપર્‌ ઘણે! અતુરાગ થતા ભગવાનતી લીલાના રસતે અતુભવ થાય 
છે ફારણુ કે ભમવાત આત્મા3્પ અતે રસરૂપ છે, તેથી દેહાધ્યાસ 
(ધેનુક) નાશ પામે છે 

છવે જેમ સર્ખના વિષ્થી મગ્ણુ થાય છે તેમ વિષયોમાં રચી- 
પચી રહેવી ઇન્દ્રિયાથી પણુ મરણુ થાય છે. ગોપેો! આવા વિધડાળા 
જલનુ પાન કરવાથી મરણુ પામ્યા. તે મરણુ પામેવા ગોપોને 
ભગવ્‌'ને અમૃત વરસાવતી દષ્ટિથી જીડતા કર્યા; આતે તતુનવત્તવ 
કહેવાય છે, જેમા લિ'ગ શરીરને! નાશ થવા સાથે પ્રારબ્ધ કર્મ 
નાશ પામે છે, આ કથા નીચે મુજબ છે 


એક વખતે ભગવાન બલગમ વિતા પોતાના મિલો સાધે 
જૃન્દાવનમાં ફરતા કાલિદી નદી ઉપર પધાર્યા. તે વખતે ગ્રી'મ 
કતુ હતી અતે તાપ સખત પડતે! હતો. તેથી ગોપોને તચ્સ ૦ હુ 
લાગી હતી તે વખતે તેમણે કાલિયધરાનુ પાણી પીધુ. આ 
કાલિયધરામાં કાલિય સર્ષ રહેતા હતો તે બહુ કેરી હતો, તેથી તેના 
ઝેર રૂપી અગ્નિથી તે કાલિયધરાનુ જળ ઉકળતું દતું તે ધશ ઉપ? 
પક્ષીએ ઉડે તો તે કાતિલ ઝેરની અસરથી મૃત્યુ પામી ધમમાં પડતા, 
વળી તેના તટ પરના વક્ષો નાશ પામતા તથા પ્રાણીએ તેઘ્રન પાસે 
આવે તતા તે પણુ નાશ પામતા. હવે ગોપોએ જેગુ આ ધગતુ 
જળ પીધુ", તેના તે મેહોશ થઈ ગયા. ત્યારે ભગ્રડાતે તેમતે મમ્હુ 
પામેવા ન્તેઈ પોતાની અમૃત દષ્ટિથી જીવતા કર્યા, 

હવે ભગવાને આ કાલિયધરાને નિર્વિ% કશ્કાતુ” વિચાક- _ 
પોતે કચ્છ ભીડયો અને કદબ વક્ષ પર ચહી, જાર ઓત 2૨2 5 
ધરામાં ભૂમ્કો માર્યો તેથી ધગનુ પાણી પુષ્ક %,04વા શ્રગ્ટ 


૪૩૭૩ 


યા એ પાતાના 0૫૨ આક્રમણ કર્યુ” છે તેમ જાગી કાલિય નાશ 
ધગમાંથી બહાર આવ્યો. ત્યા તેભ દર્શન કરવા થાગ્ય, સુકુમાર, વાદળાં 
નવરા ગુંદર, થીવત્સ અતે પીતાબર ધારણુ કરેલા, સ્મિત કરતા 
મુંદર મુખવાળા, કીડા કરતા, નિર્ભય, કમલ નેત્રા કોમલ ચરણુ[- 
ર્વિદ્વાળા ભગવાન જેયા છતા, તેતે પ્રેમ ન આવ્યો, તેથી તેળે 
ભમવાનતે દ'શ દીધો અને તેમના શરીરે વી'ટાઈ ગયો. આથયૉ 
ભગવાન ચૅભ્ટા વિનાતા થયા. આ દેખી જેમણે કૃપ્ણુને સર્વસ્વ અર્પણ 
કર્યું” છે તે ગાપો! બહુ દુઃખી થયા અને બેભાન બની ગયા. જયારે 
ગાયે! વગેરે દુઃખી થતા રડવા લાગ્યા. આ ઉત્પાતની ક'ઈઈ ખગર 
ગાકુલમાં ગઈ તેથી નદ યથેદદા વગેરે ગે પગોપીઓ બલરામ 
વગર થીકૃષ્ણુ એકના ગાયો! ચારવા ગયા છે તેથી ક' અનિષ્ટ 
માની, ભગવાનના પગલા ગોધવા કાલિયધરા પાસે આવ્યાં. ત્યાં 
તેમણે ભગવાનને ચેશ્ટ વગરન અતે સર્ષના ભરડામાં આજેલા 
નૈયા. આ દશ્ય જેઈ ગોપીઓએ ભગવાનમાં અત્યત પ્રેમવાળી 
હવાથી બેહોશ થઈ ગઈ. શ્રીયત્રોદાછ તો ભગવાન પાછળ પોતાતે। 
ગ્રાણુ આપવા ધરામાં પડવા ગયાં પણુ ખવરામે તેમને પકડી રાખ્યાં 
અતે ન'દજતે સમજવ્યા 


ભમવાને વ્રજજનેને આમ પોતાના વિના અય'ત દુઃખી જેઈ, 
એક મુ#ર્ત બધતમાં રહી, પોતાનું શરીર વધાર્યું” તેથી કાલિય ભરડે! 
છોડીને ડ્રેણુ માંડીને લડવા લાગ્યો. પણુ કૃષ્ણુ તેના માથા ઉપર 
ચઢી ગયા, અતે નૃત્ય કરવા લાગ્યા. તે સાપને સે“કડો મુખ, માથાં 
હતાં, જેથી જે માથુ ન નમે તેતે ભગવાન લાત મારી તમાવતા, 
ફૃખ્યુના મારથી નાગ ક્ષીણુ બલ વાળા થયે ને નાક અતે મે!માંથી 
લોહી ઓકવા લાગ્યો. આથી સર્પ ભગવાનને મનથી શરણુ થયે!. 
આ વખતે તેની પત્નીઓ પોતાના પતિ નાગની દયાજનક દશા દેખી, 
શગતરાનને નમી પોતાના પતિના પાપ અતે અપરાધની ક્ષમા માગવા 


૪૦૧ 


લાગી અતે પોતાતા પતિના માથા ઉપર પ્રશુનાં ચરણુ પડવાથી, 
તૈની પ્રશ'સા કરવા લાગી. કારણુ કે પ્રભુનું ચરણુ લક્ષ્મીજી ઘણી 
કાળજીથી સેવે છે, અને એ ચર્ણુની રજ લમવદીય દેહ મેળવી આપે 
જે. આવા જીવો સ્વર્શાદિ વગેરે ઇચ્છતા નથી. આમ કહી, ભગવાનના 
મગલ ગુની પ્રાર્યના કરી અતે પ્રાણુ ત્યજતા પન્નગ ઉપર કૃપા 
કરવા કૃ'ણુતે વિન'તી કરવા લાગ્યાં, ત્યારે ભગવાને તેતે તેતી 
સ્રીઓ તરફ પગથી ડ્રે કયે. ત્યારે તે કાલિય પણુ ભત્રવાની ર્તુતિ 
ફરતાં કહેવા લાગ્યો કે સર્ષો જાતિથી કોષી ખન અને તામસ છે 
તેના ઉપર આપ અતુમ્રહુ કે નિત્રહ કરે, ત્યારે ભમવાને તેતે તેના 
ર્મણુક દીપમાં પાછે મોકલ્યો અને શ્રીયમુનાજના આ ધરાને નિર્વિષ 
ક્ષા, ત્યાર પછી ભત્રવાન કાલિય ધરામાથી બહાર તીકળ્યા, ત્યારે 
ગોપ ગોાપપીએ. યશોદા ન'દજીએ પ્રાણુ મળ્યા જેવો આત'દ અતુ- 
ભવ્યો આમ શગવાતે પોતાના જેવા રૂપવાળા સર્ષતે દોષ વગરતે 
બનાન્યો, વળી શ્રીયમુનાજી કૃષ્ણુર ગી છે, તેતું જળ સર્પના વિષથી 
દૂવિત થયું હતું, તેને નિર્દોષ બનાવી. ભગવાન હંષીડેશ-ઇન્દ્રિયોના 
સ્વામી છે, તેઓ ઇન્દ્રિયો ઉપર વૃત્ય કરે છે અને પન્દ્રિયાના 
અપરાધો! મટાડે છે. આપ્ર સદાન'દ સ્‍વરૂપ કૃષ્હુ નિજ ભક્તિનું -થાપન 
રૃષ્ણા( યમુતાછ )માથી ઇંદ્ષિના વિષયોથી ગરકાવ યનેલા કૃપ્ણુ 
સતે નિશ્રેષ કરીને જીવમાં કરે છે ( ઇન્દ્રયાધ્યાસમાંથી નિરૃત્તિ) 


દાવધ્નલપાત :--પ્રાણાધ્યાસમાંથી જીવતુ” છુટવું તે, જવ 
ભક્તિ તરક વળે છે એટલે તેતુ' મન વિષયોથી ખમે છે. ત્યારે 
વિષષો શરઆતમાં ભય"કર રપ લઈ જીત્રતો વિનાશ કરવા તત્પર 
ચાય છે. તે વખતે જીન સાવધ થઈ તે વિષયરપી અસિતુ' પાન 
કરે ત્તા તેની ભક્તિ સ્થિર યાય. 


કૃપ્સે ફાલિય નાગનું મર્દન કયું, તે વખતે નદ યશોદા તથા 
ગેભપો શ્રીયમુનાજી પાસે વનમાં મતે રજ્યા, કાર્ણુ કે તેએ થીગેકુલથી 


૪૦૪ 


પછી કૃષ્ણે ખીજીં રપ લઈ ગોવર્ધન પ્વષ્ત રૂપે તે વિવિધ સામપ્રી 
આરશેગતવા માડી અને પોતાના જ સ્વસ્પને તજન્તો। સાથે નમવા 
લાગ્યા અતે પવતના ઉપકાર સમન્નવવા લાગ્ય(, 


આમ શૈપયુવ યનથી ૪ ક્રોધે ભગયો અને કૃપ્યુતે પરમાત્મા 
ન માનતા સામાન્ય મનુષ્ય માતી સ'વર્તક મેઘને ગો!કવ ઉપર તૂટી 
પડવા આજ્ઞા કરી. તેથી મેઘો ભય કર વીજળીખો,, ગડગડાટ કરતાં 
વાદળા અતે સખ્ત પવન સાથે, થાભલાની ધારા જેવા વરસવા 
લાગ્યા, તેથી ગાયો, ગાોપગાપીએ સૌ દુઃખી થતા કૃષ્ણના રગ્ણે 
ગયા, લારે ૬ૃષ્ગુ દેવોનું માનમર્દન કરવા અને ગાકુલના પોતે 
નાથ છે એમ વિચારી લીલ્લાથી ગિરિઃચ।જને છત્રી પેટે ધાગણુ કર્યો 
અને ગિરિગજતી છાયામા સૌને આવવા ઠું. તેથી સૌએ તેમ 
કર્યુ”, ભગવાત આ વખતે સાત વર્ષના હતા અને ગોપાોએ ભગ- 
વાનના પ્રાગટપ પછી સાત વર્ષ ઈન્દ્રયાઝ &/ અત્યાશ્રય કર્યા 
હતા તેથી સાત દિવસ મેધોને વરસવા દીવા તે રીતે તેમના અન્યા- 
શ્રય દોષ દૂર કર્યા. 


આ પછી ઇન્દ્રે ભાન આવ્યુ કે આવા ભય'ફર મેરો ગોકુલતે 
કશું કરી શકચા નથી ત્યારે તેનો ગર્વ ઉતરી ગયો. તેમે મેધોને 
વરસતા બ'ધ કર્યાં અતે ભગવાતે ગિરિરાજનતે પહેલા પેડે મૂડી 
દીધો. ગોપ ગોપી ગાયો વગેરે સૌ ગોકુવમા ગયાં અને ત્રણે લોકમાં 
ભમવાનની આ લીલાથી આન'દ છવાઈ ગયો. 

હુવે ઇન્દ્ર સ્વર્ગની કામધેતુ-માય અને દેવે! સાધે કૃષ્ણુ પાસે 
આવ્યા અતે ભગવાનના ચરણુમાં પડી સ્તુતિ કરવા લાગ્યો, અતે 
પોતાના અભિમાનથી શરમ પામી ક્ષમા માગી અને ફરીથી આવી 
દુષ્ટ ખુહદિ ન થાય તેની માગણી કરી સારે ભમવાતે કહ્યું કે જેતા 
ઉપર હુ અતુમ્રહ ફરવાની ઇચ્છા કરુ' છું તેનો મદ હું નાશ કર” 
છુ માટે હવે તમેં માર્રી આઝ્ઞા મુજબ વર્તે. 


4વ્પ 


હવે સ્વર્ગની સુરલિએ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી કે આજ 
સુધી દેવા ગાયને ભક્ષ કરતા તેથો હું દેવાથી ડરતી પણુ છવે 
આપે ગેરક્ષા કરી છે તે પણુ પરમાત્મા ગોપાલ રૂપે અવતરીને, તેથી 
અમે તમારા વડે સનાથ થયા છીએ. અને સુરભિએ ત્યારથી ભગવાનને 
પોતાના ૪નદ્ર માન્યા એટલે ભગવાનનુ” નામ ગોવિંદ શરૂ થયું, અ 
વખતે ઇન્દ્ર વગેરેએ ભગવાનને! અભિષેક કર્યો. 


૩૧-૧૪ ન'& સુક્તિઃ:--એક વખતે ન'દરાયજી એકાદશી તરત 
કરી, બાર્સની વહેવી સવા (રાત્રિમા) કાલિન્દીમાં સ્નાન ફરવા ગયા. 
રાતતે! સમય આસુરી હોવાથી જલમાં સતાન કરવું બરાખર્‌ નથી. 
તેથી વચ્શુતો (જલના દેત્રતા ) નોકર ન'દજને પકડી વરૃણુ પાસે 
ઈ ગમે. કાલિંદી જતમાં પ્રવેમેધા નદી ન દેખાયા એટલે ખીન્ત 
મોપે! કૃષ્ણુ તથા રામતે બોલાવા લાગ્યા ભગવાને દૂરથી આ ભય ભરેલી 
ખૂ સાંભળી એટલે ત્યાં આવ્યા. ત્યારે “મભર પડી કે આ કામ 
વરણુનુ* છે, તેથી પોતે વસ્ણુ લોકમાં ગયા. ત્યા વરૃણે કૃષ્ણુની સ્તૃતિ 
કરી અને પોતાતા સેવકની ભૂલ કખૂથ કરીતે ન'દજીતે કૃષ્ણુતે સોપ્યા. 
ન'દરાયજી વરુણુ લોક અને તેને! વેભવ જેઈ આશ્ચર્ય પામ્યા અને કૃપ્ણુ 
સર્વોપરિ દેવ છે તે અનુભવી આનદ પામ્યા, વળી આ પ્રસ'ગથી 
એ સમજાવ્યું કે સાક્ષાત્‌ ભગવદ્‌ સેવામાં વૈષ્યુવી ધર્મો એકાદશી 
થત જેવા પણુ ઉપયોગી નથી ન્ને કે ભગવદ સેવા છોડી ત્રતમાં 
આસક્તિ કરી, તેથી નદરાયજીને વરણુના બ'ધનમાં પડવું પડયુ 
પણુ ધર્મપાલનથી વૈક લેક્તુ' દર્શન ભગવાને કરાવ્યુ. 

ન'દસુડ્તિ-બીન્ને પ્રસ ગ-એક વખતે શિવર' નિના સમયે ગોપાલે 
કતકથી ગાડામાં બેસી અખિકાવનમાં યાત્રાએ ગયા, ત્યાં ૪ 
સરસ્વતી નદીમાં સ્નાન કર્યુ" અને પરાપતિ દેવ, અ'બિકાઈ અને 
ખીજ દેવોની પૂક્ન કરી, પછી ગાયોથી રુ પ્રસ થાય, હરિણ્યથી 
અગ્નિ પ્રસ થાવ, વેથી રેશે-યઝ ત્રસત થાયે, વસથી રિવ 


૮૦4 


અને પાર્ઝતીજી પ્રમન્ન થાય અતે મધ અને મધુ? અન્નથાં બાહા 
ગ્રસન્ન થાય, એ ભાનનાથાં તમળે આ પાચ વગ્તુઓનુ યાહાભાને 
દાન કર્યું. 

પછી મલાભાગ્યવાળ! નદજી વગેરે ગોપા નતે થરગ્નતી નદીના 
તીરે ત્રત ધાગ્ણુ કરી ચૂ ગયા ત્યા અનમ્માત એક મોટા 
અજગર બડ ભૂખ્યા હતો, તે આવી ચદડો અને નદતે ગળવા 
તાગ્યા 

જ્યારે નદ્છી અજગ-થાં ગળાના લાગ્યા થા છે દૃપ્ણુ, ડુહી 
ખૂમ પાડના લાગ્યા, કે પ્રપન્ન (શગ્ણે આવેના) એના મતે છોડવો 
આમ નદછનો ખૂમા સાભળી ગોપે! નાગડા અને બળતા લ કડાયા 
સર્પને માગ્વા લાગ્યા હતા, અજ ગ? નદજીને છોડયા નહિ લાર 
ભગનાન પોતાના ચમ્ણુયાં અજગગ્તે અડન્ય , ત્વારે તેણે સર્પતુ 
રરર છોડી નિદ્યાધગ્તુ રૂપ ધાગ્ણુ રર્છું આમ અર્થી હલી 
માનિ મર્પની છે અને સતાં ઉત્તમ ભમતદીવ દેહ છે અતે 
ભગનાનના ચરણુના ગ્પર્શથી ભગ4દીય દેહ થાય છે એમ નણુવા 
મલ્યુ 

આ સર્પ પ્રથમ સુદર્શન નામને વિદ્યાધ* હતો! તેની પાસે 
કાન્તિ, સામર્થ્જ અને વન બછુ હતુ તે વિમાનમાં મેમી આકાશમાં 
ફરતો હતો ત્યારે નિરપી દેહનાળા આગિરસ નડવિઓને ન્નેઈ હમ્યો 
ત્યારે તે પાપી તેમના ચાષથી સર્ષ થયો પણુ તેમને! અદ શાપ 
અનુમ્રક કરનારે થમો, જેથી તેને ભગવાનના ચરણુને। મ્પશ” થયે 
તેના સરસ પાપનાથ પામ્યાં અને વિધ્વાધર થડ તે ભગ્ર1ાને શરબે 
ગયે! પછી તે ગ્નર્ગ મા ગયે! અને નદરાયજી દુ ખમાથી છટા આમ 
અન્યાશ્રયમી થતા દુખો અને અનન્ય ભજન સઝ પ્રડુષાર્થસાધક 
છે એમ જણા ચુ અને ત્યાગ્થી ગોપોએ તજ સિવાય ખીજે જના 
«4૨૭ ન ફરી 


કન 


૧-૫ પ્રલ'બવધ:--આમાં અ"તઃકરણુના રોષની નિદૃત્તિની 
વાત છે. તે કાર્ય ક્યાસ્તરૂપ બલદેવજઠ્દાગ ભમવાને ફરાવ્યું. 
કારણુ ડે તે વખતે બલદેત્રછમાં કૃષ્ણુતે! આવેરા હતો. 


એક વખતે ભગવાન અને બદદેત્ર ગોપે! સાથે રમતા હતા. 
ત્રૌષ્મ ત્ર!તુ હતી છતાં રૃન્‍્દાવનમાં વસ'ત સમ તે લાગતી થતી. તે 
વપતે પ્રલ'ભ નામે એક અસુર ગોપ રપ બની તેમના ભેગા ભળ્યો. 
પ્રલબ એટલે ઘણુ લાબો, જે છીવ પોતાતે મુક્તિ મળે ત્યાં સુધી 
પ્રયત્નશીલ રહે તે પ્રલળ કહેવાય. તે અસુર સ્તભાવને! હતો. તેથી 
તે દુષ્ટ ક્રિયાઓથી મોક્ષ મેળવવા લલચાયો. ભગવાન તે અસુરને 
ઓળખી ગયા. છતાં તેની જૈત્રી કરી, તેથી પોતે જેના મિત્ર બન્યા 
તેતે મારતા નથી તેથી બલદેવજતે આખના ઈસારાથી તેતે 
એળખાવ્યો. પછી મે જૂથે! પાડી હારજીતની રમત શરૂ કરી. એક 
જૂથના કૃષ્ણુ અતે ખીશ્ત જૂથના બકદેવ અગ્રેસર થયા. શ્રોદામા 
બળદેવજીની ટોળીમાં અને પ્રલ'બ કૃષ્ણુની ટોળીમાં આવ્યા હતા. 
આ રોળીમાં બળદેવજીતી ટાળી રમતમાં જતી આથી કૃષ્ણુની ટોળીના 
પ્રવબ વગેરે ગોપો! બળદેવજીની ટાળીના ગોપોતે ખબે બેસાડી 
ભાંડરીક વડ સુધી લઈ જવા ઉપડયા, શ્રીકૃષ્ણે શ્રાદામા, ભદ્રસેને 
વૃષભ અને પ્રલ'બે બળદેવ વગેરેને ઉપાડી ચાલવા માંડયું. 


પ્રઉ'બ અસુર હતો. તેણે વિચાર્યું" કે બલભદ્ર એકલા છે. 
તૈથી ભાંડરીક વડર્થી દૂર લઈ જઈ તેમનો નાશ કરવે! ડીક પડશે 
એમ ધારીને રમત સ્થળની મર્યાદા છોડી આગળ વધ્યો. તેથી 
ખળળરેવ મોટા પર્વતના ભારવાળા થયા ભારે તે પ્રલ'બે રાક્ષસ ર૫ 
ધારણુ કર્યું”, તેનું આ ભયાનક રૂપ દેખી બબદેવને કક ત્રાસ 
થયો પણુ વજ જેવી મુઠી માથામાં મારી તેતે મારી નાખ્યો. આમ 
સાધુ પુર્ષાતે હરી જવાની (ઉપાડી જવાની) આમરી જત્તિતા 
મળરેવે નાશ કર્મો, આ અ'તઃકરણુ દોષની નિદૃત્તિ કરી. 


-૭- 


(લૌકિક સાનતે અલૌકિક ગાન બનવી) મણિ બતાવી 
કૃપ્ળું સાત અને કિયા સ્વરૂપ બળદેવજતે આપ્યો. 


ક૧-૬ દાવાનલ પાન (ખીન્તે પ્રસ'ગ)-દેડ, ઇન્દ્રિય પ્રાણુ 
અને અ'તઃકગ્ણુ આ ચા? અધ્યાસો। છે તથા «વર્પ વિસ્મૃતિ એ 
પાચમો! દોષ છે આ દોષ નારા થાય થારે જવને! ભમવાનમા 
નિરોધ સિદ્ધ થાય. પ્રથમ દાવાનળ પાનમા પ્રાણાધ્યાસથી ભક્તોને 
છોડાવ્યા. આ દાવાનળના પાનથાં ભક્તોનું અનઞાન ( ભગવાનતે ન 
જણુવાતો દોષ ) મટાડવાનુ છે. 


પ્રલવ*ભ વધ રમવાની ક્રૉડમાં થયા હતે, ગોપપે કીડામાં 
આસક્ત હતા લાર્‌ે ગાયા ઘાસના લોભથી દૂર વનમા ગઈ. ત્યા 
તજાં ઘાસ ન હતુ પણુ જૂતુ' અતે કહ્યુ મુ'જતુ' ઘાસ હતુ'. 
વળા તે ઈધીકાવનમાં તાપ પણુ પુષ્કળ ઇતત, આથી ગાયા વગેરે 
ત્રાસ પામ્યા અતે ગડે! પાડવા ( ભાંભરવા ) લાગ્યા. અકી' કૃષ્ણુ, 
ખૂલદેવ વગેરે ગોપો રમતમા ગામોતુ વિગ્મરણુ થવાથી ગાયો કથા 
ગઈ તેતુ' ભાન તેમતે ન રલ, તેથી તેમતે। રમતતેો! આનંદ નાશ 
પામ્યો અને ગૌપાલનને। ધર્મ ચૂકયાતે। પ્રથાત્તાપ થવા લાગ્યા, પણુ 
ગાયોના પગલાં તથા દાતથી કપાએવા ઘાસની નિશાનીથો તેમણે 
ગાયો શોધી. હવે ભગવાન ગામોને તેમના નામોથી બોલાવવા લાગ્યા 
એટક્ષે ગાયો હર્ષથી અવાજ કરી તેતે! પ્રતિ ઉત્તર આપવા લાગી. 
એટલામાં આ સૂકા કઠણુ ધાસના વનમા અચાનક અગ્નિ પ્રગટ થયો 
તે વાયુ થવા માડવો. તેથી અસ્િતી તીત્ર જ્વાળાઓ નીકળવા લાગી. 
આવ્રા ભયાનક અગ્નિથી બચવા ગોપો અતે ગાયો! ભય સાધે 
કૃપ્ણુને શરણે ગયા, ત્યારે ભગવાને તેમને આંખા મીચવાનુ* કશું, 
અતે કૃષ્ણું દાવાનલનુ' પાન કર્યું. પ્રથમ દાવાનલપાન રાતે અસાન 
દશાવાળા જીવો માટે કર્યું” યતું, «યારે આ દાવાનલ દિવસે 
સ્ાનવાળા જીવે! માટે કર્યું. સ'સારતે! તાપ અજ્ઞાની અને સાની 


વદ 


જીવતે સરખો યાય છે. તે કથા આમાં બતાની છે, જ્ઞાની આત્મ- 
ભાનમાં ભગવાનનુ મ્વશપ જલી જય છે. 


3૧-૬-શ”ખચૂડ વધ:--નામ લીલા તથા ધૈદિક કર્મોમાં 
જભા (આસુરીભાવ) પીડા કરે છે તે પીડા ભગવન્નામથી કે 
વૈદિક મ'શોથી દૂર થાય છે. 


એક વખત કૃષ્ણુ અને ભલદેવ બી?” ગોપીજતે। સાથે ( રાસના 
ગોપીજતે સિવાયના ) રાતે ગાયોના ત્રજમા વિહાર કરતા હતા. તે 
વખ્તે આ ગોપીજનો ભગવાનતી લીલાએ ગાતી ઉતા. ત્યારે સ'મીત 
શાસ્ત્રના નિયમ મુજબ રામ અને કૃપ્સે સ ગીત છેડયુ, તે સ'ગીતની 
અસર ગોપીજ?ા ઉપર થઈ તે તેએ આત્માભાન ભલી ગયાં, તે સમયે 
સખચૂડ નામે એક કુખેરતે! નોકર ત્યા આવી ચઢયો. તે સ્રીઓની 
કામના વાળા હતો! વળી તેના મસ્તકમાં શ'ખ હતો, તે નવ નિધિઓમાંની 
એક નિધિ હતી. તેથી તેતુ* નામ શ'ખચૂડ પડયુ હતું, આ નિધિથી 
તે પણ્‌ મદ વાળે ઉતો. શ્રુતિ લોભ કોધ વગેરે હત્યા છે એમ 
કહે છે. તેમ ગ'ખચૂડ મદ વાળો હોવાથી આસુર્‌ હતો, 


તે એમ જાણતો કે સીએ ધનતે વશ છે ને મારી પાસે એક 
મહાન નોંધે છે, તેથી તે ચીએતે [આ ગોાપીજનોને) તે ઉપાડીને 
ઉત્તર દિશા તરફ લઈ જવા સાંડયે.. ત્યા? તે રડવા લાગી અતે કૃધ્ણુ 
બળદેવતે સહાય માટે ખમ પાડવા લઃગી. ત્યારે રામ અતે કૃષ્ણુ 
તેની પાછળ જલદી દોડયા. તેથી શ ખચૂડ ભય પામ્યો અને 
ગે'પીજતેને છોડી દૂર ભાગવા સડવે, ત્યારે ભગવાન તેના પાસેથી 
મણિ લેવા તેની પાહળ દોડયા અને તેતે મારીને મણિ લીધો. 
ને તેં મણિ ગોપીજનોના દેખતાં બળદેવજતે આપ્યો. 


આ કથામાં લૌકિક અર્ય-નાન સામે અલૌકિક અર્થ -જ્ઞાનની 
જા જેવો જ કક ક કઝ ઝુ. કક ઝક જ કો કને 


૪8૦ 


વેદ્સાન વાળા છે. તેમની પાસે જે રડે તે અધૌકિક ગાન અતે 
મેમ વાળા બતે. તે સાચા પ્રકાશક છે. «યા? લૌકિક અર્થ અને સાનથી 
માણુસ કામ અતે વાસનાને વશ થાય છે તેથી સામાન્ય જીવો લાલચથી 
લપટાય છે પણુ તે લાલ્ચતો નાશ યતા સાચુ' સાન અને શ્રેમ 
પ્રગટે છે સાચો મણિ આત્માતે! પ્રકાર છે. 


૩૨-બોલ પ્રમાહજી'--પ્રથમ જે વચન આપ્કું હતું તે પાળ્યું; 
વ*શ .ઘણુ' “સમૌ વ વાયદકાં મનોદસ્ણ (ભ. ૧૦-૨૬ 
-૩3 ગુંદર ૬દપ્ટિવાળી સ્ત્રીએના મનને હરણુ ફરૈ એવું અવ્યડત 
અને મધુર ગાન ભગવાને કર્યું”. 

૩ર-૩-૪ વિપરીત આપખણ્રણ...સુંદરી--ભા.-૧૦-૨૯ 
અધ્યાયમાં ગસલીલાનું વર્ણુન છે, તેના ભાવો આ કાવ્યમાં છે. 


પુ. ના સ, મા નામ ૮૫૧ થી ૮પ૩માં આ ફાવ્યને। ભાવ 
છે મનોહર મુરલી નાદથી પેટલીક ગોપિકાએ, કામોન્મત્ત બની, તેએ! 
ભગવાન પાસે ન જઈ શકી કારણુ કે તેમના પતિઓએ તેમતે રોકી. 
તેથી ક્ષોભ પામવાથી વિચુકત થઈ પણુ ખીજી ગોપિકાએ એ મતેહર 
મુરલીનાદ સાંભળ્યો ને સર્વભાવ ભગવાનમાં જગ્ય! તેથી કામ-પ્રેમ- 
વશ થયેલી તે ગોપીજતો ગાડા માફક ચાલી અને (ઘણુ પ્રેમ 
મૃઝનિ કૃષ્ણુ મ્યતવા) તેએ થો કૃષ્ણને પ્રાતત થયા. 


૩૨-૩-૪-કઘ્મ...સુ'દરી, ત્તિજન્જ સીસ તર્સસવપન 
ઘ્ત્તસ્ત્રિઈ: જળળારદીતમાનસા “કામ વધાગ્નાર તે ગીત 
તાભળાને તે વજસ્્રીઓ ફૃ'ણુના મનને પામી. ૬ 

ફર્‌-૪-૫પ-કટાક્ષ...સાટિ ગચુ*, વેણુ વાઇ ગોપીજને।તે ગસ 
માટે મોાતાવ્યા છતાં ભગવાને શ્લોક ૧૭ થા ૨૪ શ્લોક કઢાક્દમાં 
કવા, તેતે ઉત્તર ગાોપીજનેોએ ૩૧ થો ૪૧ ગ્લેકમાં આપ્યો. તેથી 
ભગવાન પ્રસન્ન થયા અતે તેમતી સાચે રાસ રમ્યા અતે આઠ 


૪૬1 


પ્રકારના રર્સાવિલ્ાસનું સુખ આપ્યું, આ ભગવાન પાસેથી પોતાના 
મતેરથ ફળતા જેઈ ગોપીજ્નેને પૃથ્વી ઉપર અતે આએમાં અમે 
અધિક છીગે એકું માન થયું તેથી લગવાન અદશ્ય થયા, ( શકો, 
૪૧૬ થી ૪૮ને! ભાવ) ગે(પીજતેનું” માન કેવી કતતનુ' હતુ' તે 
વિષે શ્રીવલ્લભાચાર્યછી અ, ૨$-૨૭ની કારિકામાં સમજાવતા 
તખે છે કે “ ગાપીજતોએ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી, તેથી ભત્રવાને 
તેમના મતેરથ પૂર્ણુ કર્યા પણુ હવે તેમણે વિચાર્યું” કે ને ભગવાન 
અમારી પ્રાર્થના કરમે તો અમે તેમને રસતુ' દાન કરીશું. ” 

જયારે ગોપીજનોાતો રોવ કેવી નતતે! હતો તે વિષે શ્રીમહા- 
પ્રભુજી કહે છે “રાસલીવા સમયે ગોપીજનેને સ્રીએમાં અને 
પૃધ્ષી ઉપર અમે શ્રેષ્ઠ છીએ એ જ ત્તાન થયું, તે દધ રપ હતું '' 
તેથી ભગવાત રાસલીલા કરતા તિંગહિત ચયા. 

૩૨-1 ત્યારે...અતિઘણુ'-ઝતપ્યંન્સામચક્ષાળા: ભગવાતને 
ન નેવાથી મોપીજનોને તાપ થયે. ( ભા. ૧૦-૨૭-૧) 


પદ €-૧ નાથ..-ભજઃ થો ચસાઇછી બીજી વિસતિ *લેક 
ખીજમા વખે છે કે સ્થદિયોમ ચ સાચો સત્‌ “ હે નાઇ, આપના 
વિષેશ થવાથી પ્રથમ શ્વાસ બહાર નીકળતાં, તેની સાધે જ પ્રાણુ 
નીકળો જવા નેઇએ, તે પ્રાણુ ન નીકળ્યા હવે હું શું કું?” 
ગ્રોમકાપ્રભુજ થ્રીસુભોાપિતીજીમાં અ. ૨૬ ને ૨૭વી લીલા સમ- 
જાવતા કારિકાએમાં લખે છે ડે ગોપીજને1માં સ્વરપાત્મક આનદનું 
રેથાપત કરવા માટે ભગવાને રાસવીલા કરી. હવે ગોપીજનેોને 
પાન શવાધો ભગવાન અદશ્ય થયા. તેથી વિપ્રયોગ્ર અવસ્થામાં 
આન્તર્‌ લૌલા ગોપીજનેઃ&્ાગ કરાવી છે, ડડવા ફર-૬ કડીમાં 
“આશિ હ્મ્યે રમતાં વિરહ પામી ' તેમાં પ્રથમ ભગવત્‌ ક્િયાનુ'વર્ણ્‌ન 
છે. ભગવાન અદમ્ય થવાથી તેમના હદયમાં અતિ શેક થયો, ત્યારે 
ભરગવધ્લીવાઓ પૂતના, કટ, તણાવર્ન, વત્સહરણુ વગેરે લીલાઓનુ* 


૪૧૨ 


અનુકરણ કરતા તેએ રમવા લાગી, તેમ થતા વિગ્છ વધુ વ્યાપ્યો! ત્યારે 
ખીજી લીલા-રસાસક્તિ નગી, ત્યારે તેઆ ભગવાનને શોધવા જક્ષ 
મલીઓને પૃષ્વા લાગી તથા ગુણુ ગાવા લાગી, તથા બેશુદ્ધ દશામાં 
આસુ પાડતા “હુગિ હરિ'' એમ બોવવા લાગી. ત્યારે દુઃખ 
હુરણુ કરતાર હરિની કૃપાથી, તેમને સાધતા લેરિના! ચરણુના દર્ચન 
ચયા વળી ત્યાથી આત્રળ જતા એક ઉત્તમ ગોપી(શ્રીરાધાછીના દર્શન 
થયા. તેમણે પોતાને અતુભવ કહ્યો ત્યારે પોતાના દોષથી ભગવાન 
અહશ્ય થયા છે તેવુ ભાન થયુ આ ત્રીજ લીના ગર્વાભાવની છે, 


પદ ૯-૫ પણ નહીં અએનિ...ધરણિ ભગવાન અદશ્ય ચયા 
તેમાં કરણી (કગ્તુક) સ્રીઓમા ત્રેષ્ઠ છાએ એ દાય લાગ્યો ને તેથી 
રસ સ્વરૂપ કૃષ્ણુ જેમ પાણી ભૂમિ ઉપર પડતા સર્નત્ર ફેલાય છે તેમ 
ભગવાન સર્વત્ર તિરાહિત થયા. 


પદ ૯-૬ માહારા નવ ધશિ*-અન્તર્ઝહમતા-જે ગોપીજને! 
કામ ભાવથી ભગવાન પાસે જવા નીકળ્યા, તેમને તેમના પતિઓ 
વગેરેએ શકયા, તે વખતે તેએને જે વિગ્ થયો, તેથી તેમના પ્રાણ 
નીકળી ગયા અતે મોક્ષ પામ્યા, (ભા ૧૦-૪૪-૩૮ શહે!ક ) 


૩૩-કડડા ૩૨મા ગાપીજને।ને માન થયુ તેથી ભગવાન અદશ્ય 
થ્યા અને પદ-૯મા તેઓ 'ે4ળ દીન ભની રડે છે તેનુ વર્ણન કર્યુ . 
આ વિષે થ્રીમણાપ્રભુજી કહે છે કે ન્યા?ે માણુસ નિ.સાધન થાય છે 
ત્યારે તે કેવળ રીન બને છે અને ૨ડે છે અને તે જ સમયે ભગવાન 
તેના ઉપર કૃપા કરે છે. તેથી ભગનાન ફરીથી ગ્રગટ યયા અને (મસા) 
રૃપા કરી, તેમતા તાપ સ્પર્શાદિદ્દારા હર્યા તાસામાતિસ્મત્‌ કૌર: 
[ભા. ૧૦-૩૨-૧1 શગ્વશમાં પ્રકટ થગેવા ભપવાન તેમની વચ્ગે 
કારક ણુસતા મુખે પ્રકટ ચયા 


૩૩-૨ ભા ૧૦-૩ર-૯માં “ તે બધા ગોપીજનો ભગવદ્દર્શન 


૪૫૪ 


“ ભગવાને ભક્તોના ઉપર્‌ કૃષા કરવાતે માટે જ ભકતના સચાન રપ, 
શનુષ્યતો દેહ ધા*મુ કર્યો; કારણુ કે જે ભક્તોના ર૫ કરતાં બીજ 
પ્રકારનુ રૂપ ભગવાન ધારણુ કરૅ તો ભકતોને જુદા જીદા ર્યમાં 
પ્રકટ થએલા ભગવાનમાં વિશ્વાસ રહે નહિં તેથી જેમ મનુષ્ય ઉપર 
કૃપા કરવાતે માટે ભગવાન મતુષ્યનો દેહ તરકટ કરે છે તેમ ગોપીજનો ના 
ઉપર્‌ પણુ કૃપા કરવાતે માટે-ગોકુલમાં પોતાના સ્વરષાનન્દનુ' દાન 
કગ્વા માટે-ભગવાન તેવા પ્રકારની કીડા કરે છે.” ભા ૧૦-૨૩-૩૬માં 
“ઝમ લીલા વડે મતુ'ય શરીરને ન્વીકારીને મતુબ્ય લેને 
લાયકની લીલા કરતા, ગો ગોપ અતે ગોપીભાને 2૫ વાણી અતે 
કૃતિ વડે ખુશી કગ્તા, પોતે રમણુ કરવા લાગ્યા. ”” 
૩૪--ગભડી-લખોટીની રમત; ગત્ય--સ્ો, | ણ, ગતિ। પ્રવેશ; 
ધરાગડ--મમ્વી? ધૂવી-42 વિઘા; ખાંત-સી. ફેશ, 0૩%. 


૩૪-૩-૪, આ કડીને ભાવ શ્રીભા. ૧૦-૧૬ છથી૧૧૬*લેકમાં 
છે, વળી પુ ના, સ, શ'ચમાં ૮૨૨ મુ નામ ત્તાલ્પ્રતપ્રયરનઃ 
નાદ એટલે ગાનદ્દારા અક્ષર બહ્મતે પ્રકટ કરતાર્‌ પ્રભુ, ૮૨૩ 
ઘવ.પતિજાલિસ્વત્તઃ પક્ષીઓના શબ્દો સાંભળી તે જ પ્રમાણે પ્રતિ 
શબ્દે કરનાર, દ્િજ મોરના નૃત્યનુ' અતુકરણુ કશનાર પ્રભુ છે, અહી 
જે રમતો આપી છે તે ભા, ૧૦-૫૮અ. છે, તેને શ્રીમહાપ્રભુછી આ 
પ્રમાણું સમજ્નવે છે, (૧) ગભડીની રમત કુ'ભક્લની રમત ( લખોટીની 
રમત) (૨) ધાગડ (ખીલાની રમત) મારદડીના જેવો પ્રકાર 
(૩) ઘૂતિ આમળાંની રમત (૪) સુરીની રમત (લબડી) 
(૫) અસ્પૃશ્ય રમત (ખે1) (૬) નૈત્રબ'ધ ( આખ મીંચામણીં 


૩૪-૩-૪-૬ એ મદ...ગ્યલી જર્ણવીર* (ભા. ૧૦-૨૧-૫) 
તથા 1વેમત્‌ વેજુ' તથા ડરમલુ-સાથવે, કુગેર, જર્ટમસનવત 
૧૦-૧૬-૪૭ એ પ્રસિદ્ધ *લોકોના ભાવ છે, 


હદ્પ 


સુટ કમત: બાહયુદનો મરમ ઇતેલા (ભા. ૧૦- 
૧૫-૧૬) સેમમીસ્યા વાતા મેઘ ભીર વાણીવાળા સર્ાસેન 
ત્જયનારિમિ: મકટની પેઠે કૃદકા મારતા, ( ભા, ૧૦-૧૧-૪૦), 

અહી શ્રીમહાપ્રભુજી કહે છે કે “ અ મલ્લ લીલામાં રય કરડું 
એ કાયાની, ગીત ગાવું એ વાણીની, મેઘ પેરે ગાજયું (ભડાઈ 
માર્વાતી લીકષા ) એ મનની થીલા છે. આ પીડાકારક નથી, જ્યારે 
સામાશામાં યુદ્ઠ કરત્રુ તે દુઃખરૂપ શારીરિક કાય છે, આ ચાર 
પ્રકારની મલ્લલીલાની હરિ આન'દથી પ્રશ'સા કરે છે (૧૦-૧૨થ0૧૫ 
શક્ષેક ઉપરની કારિકા | 

અરિષ્ટાસર--ખ, પાચધી ૩ર અ. સુધી ત.મસ ભક્તોને 
ભમવાને નિરોધ કર્યો અને પોતાના આત્માથી-દેહથી તેમનાં સર્જ 
કાર્જ કર્યાં. હવે ભગવાન મથુગ પધારવાના છે તેથી, કર્મ, સાન 
અને ભક્તિમાં તેં ચિત્ત પિક્ષિસ ન થાય તે માટે તે ક્રિયામાં 
જે ક અશુદ્દતા હોય તે નિવારવી ન્તેઇએ. તે માટે અરિદાસુર, 
વ્યોમાસુર અને કેશી એ ત્રણુના વધની વાત અ. ૩૬-૩૭માં કરી 
છે આ અશુહ્તા અથવા અધર્મનાં ત્રણુ રૂપે! છે તે કાયિક, વાચિક 
અને માનસિક, 


ગોપીજતેો જે તામસ હતા તે ભગવાનના «વાથી રાજસ 
થયા કારણુ ક હવે તેમને ભગવાન સાથેનો સીધો સબધ મટી 
ગયો. પણુ હવે નેત્રદ્દરા તેમતે ભગતાનતો! આન'દ મેળવાને। છે. 
આ કારણુ હોવાથી થીશ્કદેવછ ૩૬ અના ૧૫ ગ્લોકમાં નેવીમાં 
સચસોસ્લલ: પ્રલુતે કહે છે વળી વાસનાએ ભગતત્પ્રાપ્તિસા વિધ્નરૂપ 
છે ગોપીઓ વ્વિરૂપા અને ઉપનિષદ રૂપા હતી. તેમનામાં વાસનાઓ 
ખરેખર ન હતી પણુ બહારથી આવી ચડી ઉતી અને તે પણુ 
બહુ ધોડા રૃપમાં. તેથી તેમણે ભગવાનને મયુરા જતાં રોકયા નહિ, 
પણુ ભગવાને વચનદ્દારા મોકલેલ સ-ેશામાં વિશ્વાસ રાખ્યો. .” 


૪15 


અરિષ્ટાસુગ--અશ્છિ એગ્લે મળ અથના શિગરૂપ અગર 
તે) બાઝી નામ &યાસુઃ એટવે આખલા 2પે અસુર આ અત્રુર 
આખલા જેવો હતો વેથી તે પગથાં જમીન ખોદતો હતો તેને મોટી 
જઆૂંવ અને કાયા હતી તે ભયાનક બગડતો, ઊંચુ પૃધ્ડ કરી, 
ગોકુતના કાટતે ર મડાયાં તાડતો હતો તેના આડા ભય કર વર્તનથી 
શાષો અતે ત્ત્રીખાને તાય થવો અને આ તાસથાં બચવા રૃષર્‌ 
પાસે શમ્ણે ગયા ભમાન નાખીયી તેમતે “ ભય ન ગખોા ' એમ 
કી એ અન્જણિતે પડકાગ્તા, બાહુ હગકાગ્તા તે અન્છિ મામે ભેભા 
અને તેના ગો સીગડાઓ પડડી તેતે અદા પત્રના પાછે હઠાવ્યા 
ફરી પાછો શી પઠાથી પકડાં ભાય ૫2 પછાડત્રો અતે ર ગડાથી તેને 
માગ નાખ્યો! ત્યાર દવાએ કનો ઊ દિ કડી અગ્છિમુગ્ના તધયી 
કાયાથી જે પાષા થતા હોય તે *ાયાને તેમાથી ગકવી નેત એ 
એ જણાયુ છે 

%શીવધ --પશી મોટા અશ્ર રૂપ હતો. તેતુ રૂપ ભનાનક હતુ 
અત ગ્ણુને। દૃષ્ટ હતો તે સ ધ્યા સમમે ગોકુલ આની ગોકુવતે તામ 
આપના લાગ્યો અને ભમવાનતે નોધવા તાગ્મો, તેણે ભગવાનને 
કમળ સરખા નેતવ॥ાળતા “યા છતા તે દુપ્ટે પા 1 ફરીને પત્રથી 
પાડુ માર્યા એનલે ભગડાતે તેના ખે પગ પકડપા અને ચઇકર ફેરવીને 
દૂગ કેકયો। ઘેાડીવારમાં તેની મસ ડ તળતા તે પાછે સિહ પેટે 
મુખ દડી ભમવાનતે। ભક્ષ ક? ઊમો એગ્લે ભગવાને ડા હાથ 
તેના મુખમાં નામો કેશીએ હાથતે દાતથી ભીરયા તે તખતે 
તેના દાત પડી ગયા એટલે ભગનાતે પોતાતે! હાથ તધાર્મો તેથી તેનુ 
ગડે ર ધાઈ ગયુ, એટને તે પગ પછાડવા લાગ્યા, તેના શરીરે પરમેવો 
[ળી ગળો, આખો ફાટી ગઈ અને લાદ કરતો તે તેમર્ણુ પામો પછી 
ભમવાને પોતાને! ડા હાથ એના મુખમાથી કાદી લીધે 

કશી સિહ સમો ધોડાના આકાગ્તો દૈત્ડ અગ્ફિસુગ શરતા 
શે।ટા મત-દો1 રૂપ હતો એટલે તે ગજ્સ હતો તે ભગ4દ્‌ 


ઢા૭ 


નસાતતે ર'ધનાર હતો. તેતો ભગવાને નાશ કર્મો. વળી વાણીથી થતા 
અધ્મ'તુ રૂપક ઘોડાની સાધે કયું” છે. વેદમાં વાફ્‌ તે અશ્વની સાથે 
સરખાવી છે, તે આસુરી વાણી તે ઘોડે, દુષ્ટ શબ્દો કેશવાળી, વાણીનું 
મૂછ સુખ; તેમાં કૃષ્શે હાથ નાખી તેને શ્વાસ બ'ધ કર્યો. ને તેડી 
આયુરી વાણી બ'ધ કરાવી. 

વ્યામાસુર્વધ--એ મય રાક્ષસનો પુત્ર હતો. તેણે ડપઃથી 
ગોવાળતો વેષ લીધો અને ભગવાન બેગો ગ્મતમાં ભળ્યો. રમત 
એવા પ્રકારની હતી 'કે બે જૂધેો-એક ચોર જૂથ ને બીજુ પાલક જૂથ 
અને ત્રીજી' મેઢો, આ રમતનું નામ નિલાયત કીડા તેમાં ચોર 
બનેલા મેઢાં થમેલા ગોપાલેને ચે!રી નયય અતે પાલક ગોપાલો તે 
ચોર ગોપાલેઘી મેઢાઓવું ગ્ક્ષણુ કરે આમાં વ્યોમાસુર ચોર ગેપાલતા 
યૂથમાં ભળ્યો. તેણે ધણાં મેઢા ઉપાડી ગિરિરાજની ચુ્દામાં મૃકી 
શિલાધા તેતુ મુખ બ'ધ કયું”. હવે ફકત ચારપાંચ ગોપ રૂપ મેઢાં 
બાઈ રહ્યા હતા, વ્યોમતા વતત્તથી આ વાત કૃષ્યુ સમજી ગયા 
અને તેતે પકડયો ત્યારે તેણે પોતાનું આસુરી રૂપ પ્રકટ કયું”. તેમ 
છતાં કૃષ્શુ હાથથી પકહી પ?ની ઉપર પઠાડીને તેતે મારી નાખ્યો અને 
ગુદ્રમાંથી ગોપાલને બહાર કાઢયા. 


વ્યોમાસુર્--મનથી થતો અધમ છે. તેજુ પાપ જલ્દી પકડી 
શકાતુ તથી તે બહુ માયાવાળુ' (ચપ્ત) હોય છે. વળી તે વ્યોમ 
એટલે આકાશ જેવું મોટુ' હોય છે. તે સદ વિયારોતે હરી જય છે, 
તેથ શુદ્ધ ભક્તિ ખતી શકતી નથી. આ જ કારણુથી કૃષ્ણે વ્યોમાસુરને 
માર્યો. આ પ્રમાણ અગ્છિ કેશી ને વ્યોમતે મારી મોપોતે ફાવિક, 
વાચિક અને માનસિક પાપોથી દૂર કર્યા પછી ભગવાન સથુરા પધાર્યાં, 

"યૈકુ'ક દશષ્ત-ભગવાને ગેપપોને તથા અકૂરને વૈક દશષન 
કરાવ્યું છે અને વૈકુ'ઠ કગ્તા વ્રજમાં વિરેવતા છે તેતું ભાત કરાવ્યુ” . 
છે, શ્રીભા. ૧-૨૫ અ. તથા ૩૬ અ૦ ધૈકુ'ટતું વણુત છે. *, 


૪૫૮ 


ઇન્દ વરણુ વગેરે મહાન રેવોતે! પરાજય કર્યો એટલે ભગવાન 
ફકત નારાયણુના અ'શ છે તેમ કાઈ ન સમજે, પષ્યુ કૃષ્ણુ સાક્ષાત્‌ 
પૂણ પુરષોત્તમ છે તે સાચુ' સાન મળે તે માટે ગાપોની ઇચ્છાથી 
ભત્રવાને તેમને વૈકુ'ટતુ દર્શન કરાવ્યુ”, 

તમસ અ'ધકાગ)થી પેલષેપાર ગૂહ સાન છે, તે બાવ્મલેક 
કહેવાય છે ? સત્ય જ્ઞાન અન'ત જ્મોત્તિ સનાતન બ્રહમ વગેરે 
રૂપ છે, આ બ્રહ્લેોકનુ દશન મનત ધમ વાળા નિચ્ુખયુ મુનિએને 
થાય છે. આ વૈકુક્લોકમાં વેદે] ભગવાનની ( કૃપ્ણુની) રતુતિ કરે છે, 
ન'દરાયજી વગેરે કૃષ્ણુના દર્શનથી આ બ્રહ્મ #$૬માં ડૂબી ગયા, અને 
પરમાન'દને પ્રાપ્ત થયા, અતે બહુ વિસ્મય પામ્યા, 

અકૂરતે વૈકુઠી લોકમાં ભગવાનના સાક્ષાત ચતુભુજ ર્વરૂપનાં 
દૃશ*ન થયાં. તેનુ વણુષન શ્લોક ૪૧થી પછ સુધી છે તથા ૩૧ 
અધ્યાયમાં અકૂરતી રતુતિ છે. 

ગૃત્તિકા ભક્ષણુઃ-એક વખતે રમત કરતા રામ વગેરે ગોપોએ 
કૃષ્ણે પાટી ખાધી છે એમ શ્રીયશોદાછીને કહ્યુ, આથી થ્ીયશોદાજીએ 
રૃષ્ણુતા હાથ પકડી દબડાવતાં કહ્યુ કે તે' એકાંતમાં માટી કેમ ખાધી ? 
ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું કે મે" માટી ખાધી નથી, આ બધા ખોડુ* મોલતારા 
છે (મારે શ્રોયશાદાછીએ “ મુખ ઉધાડ ” એમ કહ્યું ત્યારે ભગવાને 
મુખ ખોલ્યું તો વાયુ અમિ ચ% પૃથ્વાં વગેરે અતેક વરતુએ એ 
મુખમાં શ્રીવશોધ્લઇએ જેઇ, તેથરી ભય પામતાં અને આ વિશ્વદશષ્ન 
એ રવમ દેવમાયા કે મારી છુદ્દિના મોહ છે એમ વિચારવા લાગ્યાં, - 
ને કૃષ્ણુને પ્રણામ કરવા લાગ્યાં અતે સ્તુતિ કરવા લાગ્યાં. ત્યારે 
ભગવાને પોતાની માયાથી યશેોદાજીને આ વિશ્વરૂપ દર્શ'નનુ” વિસ્મર્ણુ 
કરાવ્યું અતે માત પ્રથમની પેઠેં કૃષ્સુમાં પ્રેમ કરવા લાગી, 

એણનિ...થતુ% સ્યહ્યતાસ્ળ વ્રત: સર્યોડતિ મતાર્થ: 
આપના ગ્રાકટથથી આખુ ય વ્રજ કૃતાર્થ છે, “ક્રીગોકુલમાં જેમનાથી 
આનદ પ્રાપ્ત થાંય છે તેવા પ્રભુ. (પુ-તા-સ ૭૬૮) 


હાલ 


તા*દ શ્રીકૃષ્ણ “પાસે આવ્યા તે હષ્ઠીકત થીભા, ૧૦-૩૪ 
અ માં છે. જર્સ્ન્યસજસ્તનાસ્યચા (ભા ૧૦-૩૯-૨૧ હે 
અફર! તારુ' તામ વિષરીતે અથષાળુ* છે એટલે છુ કૂર છે. નારદે 
કક પાસે જઈ કૃપ્ણુ તારા કાળરપે જન્મ્યા છે તે વાત કહી ને; પછી 
તૈશ્રીગોકુલ આવ્યા તે સવ વાત ભગવાનને કહી તેથી “ ભગત્રાન 
મ્રસલ ન જ થયા, તેમણે ક્ષમા માગી ત્યારે ભગ1ને ઉત્તર ત આપ્યો 
પણુ જવાની રજ આપી,” આપ થ્રીમણાપ્રભુછી કહે છે. અફર 
મટે થ્ીમહાપ્રભુજી કહે છે કે “અકૂર સાત્તિક હોવા છડાં તેનામા 
રજસ અને તામસ એ ખત રોષે હતા તેથી ક'સતો સ'ગ થયે! હતો. 
પણુ તે કુટિલ નીતિ અને ભગવદ્‌ શાષ્ર નગુતે! હતો તેથી કુટિલ 
નીતિ છેડી, ક'સતો તાગ કર્યો અને સાત્વિક બન્યો ” 


3૫-૬5 તે પ્રાણ..-પૉમીઅઃ--ભા.-૧૦-૪૬.૪-૫ શ્લોકમાં 
“ભમવાન સ્વય” કહે છે કે “તે મારામાં મતવાળા, મારામાં પ્રાણુવાળાં છે 
નેમારે માટે લૌકિક ધર્મો છોડયા છે કક તે ગોકુલસ્રીઓ મારુ* સ્મરણુ 
કરત] મૂછિત થાય છે, ઝ »” 


૩૬-૧-૫પલવટ આ. [ં) કાછેટો; ગાપીજને! કૃષ્ણુવિયોગથી 
આકૂલ થયાં તેતુ* વણુષ્ત ૧૦-૩૯-૩૧માં *કષેકમાં છે. “કૃષ્ણુમાં 
આસડકિતવાળાં મનયુકત ત્રજની સ્ત્રીઓએ વિરહથી આતુર બની ઉપગ 
પ્રમાણે ખોલવા લાગી અતે લાજ છોડીને “ ગોવિંદ, દામોદર, માધવ' 
એવા નામ ખોલી ઝદન કરવા લાગી ” 


૩૬-૨-પ્રભુનિ બે1લ-ભા. ૧૦-૭૯-૩૫ શ્લોકમાં દૃન્દ્ારા 
હું પાછે આવીશ ” એમ પ્રેમપૂવકક કછેવરાવ્યું 


શુદ્ધિ ઓ. ખબર; અસષધ્ાં-અસરખાં (ઘડીકમાં બહુ, 
ઘડીકમાં ઓછાં); વિગત-સ્રી-વિમેષ સમજ. 


૪૨૨ 


પદ-૧૦ : આપશે...સુઝાર્ય રે : શ્રીગુસ ઈછ ટી વિતપ્તિમાં 
કહે છે «ષો વતપરતખ વા દદ છર્યવિય: લસ્ત ઝાત (પ: 
જાણુ જણે હદયપ્રિય કૃષ્ણુ હદયમાં મારે શે અપરાધ ધરી રહ્યા 
છે તે હુ" જણુતી નથી, વળી વિત્તપ્તિ બીજી “લેક ૧૩માં “ છેં 
હધ્યેશ1 હુ* જણુતી નથા મારો મા અપગધ છે. જે કારણથી 
આપનુ શ્રીમુખ જેવામાં મતે અ'તરાય પડે છે,” 

આ પદની ગ્યના (ભા ૧૦-૪૭-૫૩ ઉપગ્થી થઈ લાગે છે.) 


છૂ તાથ હે સ્માતાથય ઇઝનાથાતિત્તારાન 1 

મન્નુસર ગોવિન્દ ચોછીજં યસિનાર્ળવાત્ત્‌॥ 

હે નાથ1 દુખતા સમુદ્રમાં ડૂબેલા ગોાકુલનો ઉદાર કગે. 

અતઃ જાસ્ળાઇસમર્થતાનતત ત્યથા રશ્ચતા*િ ચં શોત 
સેથ્છા ર#ક્યમ્‌ (ભા ૧૦-૩૧-૧) “ત્તે કારણથી અમારા 


માટે પધારેલા આપે આ શ્રીગોકુલનુ' એક વખત દશન કગ્વુ* 
જેઈ એ. ” 


સોડસ્તાનતત્ત સર્વત્ર સ્તલ્ાસ્વમિતત સરા 
ચઃ પ્ર્ઘધસો મસદઝસેડ પષો વદિ વૌ સિસ્છિ ॥ (વિ, ૯ ૯ શ્લોક) 


જેણું ભકતજનોની પ્રાર્થનાથી દાવાનલ પાન કર્યું અને ગિરિ ધારણુ 
કર્યો, તે અમારી રક્ષા કરો તથા અમને અભિમત [પ્ટિ) ફલ આપે, 


૩૭૩-૪-૫ ભા. ૧૦-૪૪-૬૭-૬૮ શ્ક્ોકના ભાવ છે. સનત 
સૃત્તથો ત્યુઃ “ અમારા મનની દશે ' ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ કૃષ્ણુના 
ચરણુકમલની આશ્રિત થપ્નતે રહે, અમારી વાણી તેમના નામ બોલે, 
અમારી કાયા તેના નમનાદિમાં ઉપત્રાગ થાએ.,.કમથી ભટકતા અમો 
અજર 9૫૪ કજ પ છુ કડ ત્જ મગ ગહચસ્ણુયર દાનય 
અમારી પ્રોતિ ઈશ્વર રૂપી રૂષ્ણુમા યાએ! ” 


૪૨૧ 


૩૭-૩૮ કડવાના ભાવ વિત્તપ્તિ ૮-*લેક ૧૨ માંના જેવે! 
છે. “હે સખી યાવદપુ'ગવ તે જઇને કહેજે કે કોઈ કામાગિથી 
તપન છે, તેશે પોતાનો સ દેશો કલો છે તે સાંભળે '” 

જાજૃગમાં વિ.-તે,ખા; ગુઝય; (સી) ચુમકાત ; વૃઠયા-વરસ્થા, 

૩૮-૩ વિત્તપ્તિ પાચમી *લોક ૧૮ “હે અગ! હે ત્રશ્તધિપ! 
“આપના અ'ગસ'ગ વિના વિર્હથી પીડાએલી હું મારૂં જીવત ડેવી 
રીતે ગાળુ'!'”' વળા શ્લોક ૨૦ માં “ હે તાથ આપનુ વદતચદ્ર જે 
ગોપાગનાઓતા સમૂહતે વિભ્રમ અતે મોહિત કરે તે બહ લાબા 
સમયથ દુઃખી અતિ દીન એડી મતે એકવાર દેખાડો. ” વળી *લે[ક 
૨૩મા * છે પ્રાણુપ્રિય| આપના સગમની અવધિ આવી ગઈ તો 
પગુ માગ હૃદયના ફૂટીને સો કકડા તુરત કેમ થતા નથી તે હું 
જાશુતી નથી 1 9 

3%-આ કડવામાં ગોપીજતોની અન્તનિંઇા અને વિંગ્ડુ એ 
અવરથા વહુ'વી છે, તે ઉદ્વાજએ અતુભવી, ઉ'મેશાં ઉદ્ાજી 
ગોપીજતોતે ઉપદેશ આપે છતાં ભગતાન વિષેતી ગોપીજતોની 
વિકળતા ઓછી થતી ન દેખે, તેથી તેઆ બગબભર સમજી શકયા કે 
મારામાં અ'તનિ્ઠા છે પણુ પ્રભુ વિષેતો પ્રેમ -આસક્તિ અને 
વ્યસન દશા-યુક્ત વિકળતા નથી આમ ગૉોપીજતા અને ઉઠ્વજ 
પોત પોતાના મનતી અત્રરથાતી ટાઢકનો અનુભવ કરી રહ્યાં છે. 

૩૬-૩-૪ ઉદઠ્વા સાર્થન-શ્રીણા-૧૦--૮૭--૬૪ થન્હે્‌ 
સન્ટ્તસસ્રીળં એ *લોકમાં ઉઠ્વછ ત્રજવાસીતીઓતે ઘણા જ દીન 
ખની નમે છે, પછી ગોપોતી ગસ લઈ ઉઠ્વજી મથુગ ગયા અને 
ભગવાનને વ્રજભક્તોની ભક્તિતો ઉભરો કહીં બતાવ્યે!, 

પૂરિ-વિ. સ પૃ ઉરિ ધરિ--ગાપીજનોતો પ્રેમ વણુ'ધી રાકાય 
તેવા ન હતો તેથી ભગવાને તે વાત પોતાતા હદયમાં સ્થાપન કરી. 

૪૦-૩ગતનાં-કાલાવાલા કરતા, અતુદિનિ રોજ, 


દશ્૨ 


જ૦-આ કડવામાં ખ્રેહેદેવે પોતાના આંતર જવનની 1ટલીક 
વાતો કરી છે. (3) પોતે ચક્ષુ રહિત છે અને મ'૬મતિ છે, (૨) 
શભ ભ્રમર ગીતના અર્થ જપ્ટુવાના પ્રયત્તમાં છે. (૩) અથ એકે 
ન જાણું એટલે પોતે વ્યવન્થિત રીતે શ્રૉભગવાનતૃ પઠેત કયું” નથ]. 
ઉ) સ્વત બોલાવ્યુ-જે મહાપુર્વ પાચે પોતે થીભાગવત શ્રવજૂ 
કયુ*, તેમની પ્રેગ્ણાથી જે ક બોલાયું (લખાયું) તે લપ્યુ'. (૫) 
જે ભત્રવદ કથા પોતે સાભળી, અને એમના મતમાં તેતા ને ભાવે 
વશા ગયા, તે ઉપગ્થી આ ગ્ર'થ સ'. ૧૬૦૯ તા વૈશાખ સુદિ-૧૧ 
ના મોમવારે તયાર કર્યા. (8) વળી આ ગ્ર'થ ભગવદ 
ભાતોના પાદ માટે તૈયાર કરી ગોપ્યા. કવિ એટલે રબ્દતા અથના 
રગિક જાતી-તેવા કવિ જનોને આ કાવ્યમ્રથન્‌ સરકૃતનુ જાવ 
ન હોય તે પણુ સપજણુ પગે તેથી તેમતુ જે કાટ એટકે સ'તા૫ 
સટમે. (૩) કાગ્ણુ કે આ કાવ્ય ગ્ર8્થનો જેમ વિચાર થગે તેમ 
ચિંતામણિ પેઠે અનિજ મટાડગે અને અથ-ભાવની વૃદ્ધિ થમે. તેવે 
આ ગ્રથ તૈયાર થયે! છે. જે કે (૮) ખા મ'યતી વરત્‌ તો ભગવાને 
જે રીતે એમતે પ્રેરણા કરી તે રીતે કહી છે. છવ ફ"ઈ કગ્તો તથી. 
ભગવાન સૌના પ્રેરક બની કરાવે છે. તે વૈષ્યુવ ભાવ કવિ અબે 
કણે છે. 


કુલ પપ્તત-જે સી-પુર્ષ અ ભગવદ્‌ ક્યા ગાશે અગ્ર 
સાંભળશે, અથવા બન્ને કરરો તે પોતે પવિત્ર યશે એટલુ” જ નહિ 
પણુ એના સ'બ'ધવાળાં બધાં ( કુલ ) પવિત્ર થરો. હરિક્થા વિરહીતે 
ભગવાનના વિષોગમાં જીવાડનાર છે. કાગ્ખુ કે ભગવાનની કષા અમૃત 
જેવી છે. અમૃત ભગવદ્‌ રસરૂષ છે. નરે મરણુ મીટાવી, મેક આયી 
પગ્માન'દનું દાન કરે છે. 


પ૬-૧૧૬-ભાગ્ય-પૂ્વવ જન્મમાં પ્રાત કરેલ હોવાથી સવ'નું 
મૃળ છે. અવિદ્યા નાશ ષામે હતાં તેતું પરિણામ નાશ પામતું નથ!. 


&્જ્ડ 

જેમ ઘીતા વાસણુમાં ઘી ન હોય છતાં તેની વાસ આવે છે. તેથી 
અવિધાના કાય'ને નાશ કરવા મારે ભગવાનનું ચરિત્ર છે. તે વડે દહ, 
ઇન્દ્રિય પ્રાણુ અતતઃકરણુ અને આત્માનો સમૂહ-આ પાંચ જે 
સત્તત નામે એળખા યછે તે શુદ્ધ બતે છે. આ સત્ત શુદ્ધિમાં (3) 
શમમન્નામ સમરણ અ'તઃકરણુતે, ૨) ભત્રવાનના રૂપદર્શન ઇન્દ્રિયોને 
(3) ભગવાન સ'બ'ધી જ્ઞાન દેહાધ્યાસતે (૪) ભક્તિ પ્રાણને અને 
(૫) ભાગ્ય આત્માને શુદ કરે છે. 


પ્રેમિ-શૈષાતણુ':-અહીં બ્રેહેદેવ કહે છે કે આ કાબ્યમ'થની 
રચના મુખ-ખહન છે એટલે મુખની શોભા વાણી છે, એટલે આમાં 
થભવાદની અત્ય'ત સુંદર વાતો છે, સાથે સાથે હાર હૈયા તણ છે, 
જેમ હાર-વતમાલા આખા શક્ષઃસ્થલ ઉપર છવાય છે, તેમ હદયના 
ભાવો હારની પેઠે આ ત્રથથમાં છવાયા છે. એટલે પ્રેમભક્તિ આ 
મેથમાં મુપ્યત્વે વણુષી છે. ૧૦-૪૪ અન માં જેમ ગોપીજનોએ 
ચરેઆતમાં ઉદ્વજીતે જતાં તેમનું સાની મન પરખી લીધુ* હતું, 
તૈથી ભ્રમરને મિયે જ્ઞાન અને પ્રેમભક્તિની વાતો કરી છતાં, ઉદ્વજી 
તે પૂરેપૂરી પચાવી શકયા નહિ અતે જેરશોરથી! ભગવત્સ'દેશે।- 
થઉવાદની વાતો કરી. ત્યારે ગોપીજનોએ તેમની જ્ઞાનની વાતે! સાંભળી 
પણુ તેમને પ્રેમ ભગવાન વિષેનો ન્યૂન ન થયો. પણુ ઇદ પાગ્યો; 
નૈ તેના પરિણામે તેમતી વિકળતા વધી. તેના પરિણામે કૃષ્ણુ કથા 
ઘીલાનું ગાન તેમણે કયુ”. આમ જે સાતી ભક્તો છે તથા જે પ્રેમી 
ભક્તો છે તે બન્ને માટે આ ગ્રધથમાં રસ સ્વરૂપ પરમાત્માનું (સ છવ 
અરસ: યુતિ) ધયા પ્રકારે વણુજન છે. તે જેનામાં પ્રેમ હેય 
ને સાંભળે તેને પ્રાપ્ત થાય, 

પદ-૧૧-૨-૩ હરિ-તણા,..ભ્રમર ગીતા તણી-ત્રજ હીર 
મણુયે નમઃ-વ્રજના હીરામણિરૂપ ભગવાનતે નમન ( ત્રિ-ના-બા-લી. 
૪ નામ) હીરો એ મુખ્ય મણિ છે. તેનામાંથી જે રસ-તવરસ-નો 


૪૨૪ 


પ્રકાશ પડે છે, તે પ્રમાશ સ્‍પી રોરીથી બાર ગગ રૂપી મોતી નીધ્ના 
છે અને તેમાં ૧૧ ૫૬ રૂપી મણિ ૪૦ ભાગે! (કડવામા) ગોઠે-યા 
છે કવિના કહેવાનો આશય એ છે કે આ ભ્રમગ ગીતામાં સર્વત્ર 
ભગ્રનાનતી કથા છે તેના કથાના પ્રકાશ ૧૧ પદ, બાગ ૨૩, અતે 
૪૦ કડવામા છે ભ-ગીતા ચ-છ શ્લેકછમાં “હે ધન જય 1 માગથી 
પગ ખીજુ માઈપણુ નથા સ્રતમાં મણિઓના સમૂય પેટે આ સવ* 
મામમા પરેોખેલુ છે 


ફૂલ જેતાં કોટિ યાગ-જ1ટચ્યસધષાવશ્ણ ડોટિ અશ્ર 
મેન યજ્ઞ પેટે પાપને હરતા? ભગરાત છે તેમ આ બ્રમગ ગીતાને 
પાઠ જીવોના અનત પાપો મટાડી અતત યન કરનાથી મળનુ ફળ 
આપના* છે એટવે ભગ્રતાન વિધેતુ સાન કે ભક્તિ કોટિ યામ એટલે 
અનત યૃજ્ત કરડ સમાન છે 


ફૂળ ગાતાં સાંભળતાં ત્રજવાસ-ત્રજ ભગવાનની લીલા 
ભૂમિ છે થાન સાથી માનન હધ્ય કોમળ ગની ભગનાનની ૨ ક્તિ 
મેળવે છે, તેવા! ત્રજ્વાસ આ ભ્રમર્‌ ગીતાતા પાઠથી હદયમાં થાય છે 


મરસિંુ મહેતા કૃત પરો 
શખ્દાધર્જ 


પદ ૧-વાહાણ' ત, 
પ્રભાત 

સાંચરી-અ, ક્રિ. (સચરતુ 
ઉપગ્થ!) ચાલી 

જુહાન-પુ. નમ્રકર 

વેત્રી-સી. ચોટલો 

વલોયૃ-ત. વલેવવાતી ગોળા; 
સયો 

ખળક્દે-ખડખડે 

ચડી-ગૌ, નાતો ચૂડા 

ફફણ-ન. (સ') કાંગગવાશી ચૂડી 
નડી 

ફાળ-ગી, ધ્રાસકો 

૫૬ ર૨-દિસલડી-સી. (ત) 
દશા, ગ્ગ્તો 

મણૃણા-પું. (સે. જ્રાછુળવ)) 
મહેમાન 

પ'જર-ન. (સ*.) પાંજરુ* 

પમ ધેોઈ-આભાર માની, સેતા 
કરી 


વાહાણું 


પદ ૩-ઉલ*ભડા પું. (*)ઠપકા, 
મહેષ્ના 

મદત પુ [સ કામ 

વ'શ પુ. (ણ) વાસળી 

ચર્‌ીઆં કિ (લ” ફરીઓ 


બજક 


પદ ૪-પર્છાભ-ન. 
ઇ”મ ઠંમકે 
પૃદ પ-માહાવા-પુ, (સ')માધવ 
સુવેરા-અ. સારી રીતે 
આવાગમન ન. અવતગ્યું અતે 
મમ્નુ તે 
૫૬ ૬દ-બાધા-સી, (સમાનતા, 
આકરી-વિ. કદણુ. 
પદ ૭-જ'તર્‌-પું. (ત') તાંત્રિક 
આકૃતિ 
વાવલીયા-પુ. વાયરા 
ચળભુ'જ ફત ભ્રમર ગીતા 
શખ્દાર્થ પા. ૪૯ થી ૬૧ 
૧ ભાડ્તી-(સ'સ(.) સગ્સ્તતી 
સારથી ભારથી-ભારતના 
યુહ્્માં અજીતા રથતે 
હાકનાર કૃષ્ણ 
મદન મુરાર-(પુ સ', મુરારિ,) 
મુર એ દૈત્યનુ સ્વરૂપ છે. 
તેને પચ પવ વાળી અ- 
વિવ્રાની અધિકાત્રૉ દેત ગણી 
છે. તે અવિદ્યાના પર્વ દેહ, 
ઇદ્રિય, પ્રાણુ અને અ'તઃકરણુ- 
આ માર અષ્યાસ અને સ્વરૂપ 
તમ્યૃતિ. છે. આ અવિદાના 
શગ્રુ મુરારે એટલે શ્રીકૃષ્ણુ, 
આ થીકૃપ્ણુનુ સરરૂપ મદન 
એટલે સંદર-પ્રેમમય છે 


ચમાત્મા 


૨ માધવ-(સ”. પુ.) લદ્ષમીપતિ 

૩ ફૂગ ફૂાગુણ-(સ'. હ્યુ 
ફાલ્ગુન, ) વસ'ત; વસ તેન 
ત્સવના અથ*માં છે. રસિક 
ભજન, આખ્યાન એ રીતે 
અહી' તેને! અથ* છે 

૪ દારિ--ઘેર 
સણૃસર-સી. હીલચાલ 
સભ- પુ.) સચય 

પ૫ પ'ચ પાતક-સપુ 

સતોડજૃત્ત પ્જન સ્સતો 

મેર ન જતજજઝ અસત્ય, 

મદદ, કામ, રજ ( કોધ ) 

અને વૈ એપાચ પાપ છે. 

(થીભા. ૧-૧૮-૩૯) 

પુલઈ-પલાયન કરી નનય; 

જતાં ગે. 

મોડીઉ-(સ ) ફેરવ્યો,મરડયુ” 

ડઢ-(પુ સ.) હાથાનુ 

ગ'-સ્થલ 

કખ'ધ-(ડુ. સ) માથા 

વગરનુ ધડ 

જેડવત્રા (અ કિ ) વિલ'બ 

કરવા 

સાંઈ-ન. ( સ". સ્વગ્-જ 

અથના ગ્વાગત ) આલિ*ગન 


ઝન 


ક્ર 


ક 


સાંઈ-( પુ. હિ.) ઈશ્વર, 
માલિક 

છ ખેડવા-સ, ક્રિ, ચલાવાને, 

૮ દીકોડી-ી. દાસી 

હ પ્રી-(સ*.) પ્રિય. 

૧૧ વ્યલલવઇ-( અ. કિ.) 
વિલાપ કરતા 

૧૨ રણકૃર-( ન. સ'.) ચ્ણુમાં 
ફર (સસ જવા, સમરે 
તિન્ડુસ્તા ચ ટણા) 
હોર્ડા ન. હીગ્ડા (સ. 
દૃટ્ય ) 

૧૪ છુહુ-(ષુ”, હિ છેહ) 
અનુપ્રષ, પ્રેમ અથવા 
(પુ-સ', ક્ષેપ) દગા 


૧૮ મકછુ માસિ-(પુ', સ“ ) 


વિ, ચત્ર માસમાં 


૧૯ કિલ રુબી-ન. ઝીલ. 


રથતા પાછલા ભાગનું લાકડુ” 
-ગુબી વળગી (?) 
વિલંબી-, સ.વિશ્બૂ- 
ઉપરથા) 

વિટખખણા કરી અથવા 
વળૂ'ધાં વળગી; લટળી 
પ્રીછવી-(સી.સ' ) સમજવી 
સુધી ( વિ. સ'-) સુખુદિએ 
વાલી-વળાની પાછી મોકલો 


૨૦ ચડવડી-( ચક્ષેવળે) 
હિલચાલ કરી-સૈયારી કરી 
૨૧ વેરણ-( પું, સ'.વૈર,) દુસ્મત 
૨૨ છલ્‌ી-સ'.) છલથી કપટથી 
વાલિ'શ પુ પ્રિયતમ 

(મ. વધ્લભ) 

૨૩ મઠી-( સ”. ક્રિ.) દબાવી 
મુ'ધિ-( ચી.) બોળી સી 
મુગ્ધા 

પતોતી--(સ, પનાય. ) 
માનવ'તી 

૨૪ પ્રાત: સારે-(૨. જ્રતઃ 
થમ.) સવારે કરવા માટેનાં 
શૌચ, રનાન પ્રજુ મ્મગ્ણુ 
યગેરે કમા 
પરાખલિ-અ. આળુત્રાજી. 
અનોાતેય-ગે જ 
ત્રિભુવન-( પુ. સ'.) ત્રખુ 
ભુવનમાં સ્વર્ગ, પથી ને 
પાતાળ; અહી યમુનાછના 
ધરામાં (પાતાલ) રથમાં 
(પૃથ્વી) અને અ તરીક્ષમાં 
(મ્વત્ર) વ્યાપી રહ્યાં છે. 

૨૬ તયર્‌-( સ', નત્રર ) આદસો 
મામ વચ્ચેનું” એક વ્યવકારનુ' 
શણેર્‌. 
પશ્તિટ-(પુ'. ) ધોબી 


હડ 


૩૯ સાંઈ-( નિ. સ'. 


પટ-(ન. સ'.) કપડાં 


૨૮ હૈજ-હેત, પ્રીત 
રટ કામિતી-(સી, સ') 


સ્રીઓ 


૧૪ મેર-( પુ". સ', મેરૂ) મેરૂ 


પ્ત્રત 


૩૦ સલસાર-( સ. શલ્યસાર. ) 


મૃષ્ઠ હથિયાર 
વેહારી-(પુ', સ'. વેધ) 
કાણીકરી ( ? ) 

પુ'તાર્‌? 


૩૨ રૂપડો? ગવત, તાનારાજા, 


વીર્સરદાર રાવલ રાન 


૩૪ ઝાલ-(ઔ.) જ્વાલા 
૩૫ હૈલાં-(સ', હેલા) રમત 


માત્રમાં, સહેલાઇથ્‌ા 
જટ (પુ. સ.) લટ. વાળતે 
ઝૂડો. 


૩૬ હુ'સ-(પુ'. સ'.) છવ. 
૩૪ છુલ્યા-(સ'. ) સ'હાર્યા. નાશ 


ર્ક્યા - 


૩૮ આલ્લોચ-(સ”) ગણુ દોષતો 


વિચાર 


૩૭ વધાર્યા-સ”, વર્ષકકાર; પ્રા, 


વદ્દ આર.) અભ્યુદય કર્યો 
સ્વગ્/ 
ભેટવું અમવા સ. સ્વાગત 


પ્રા, સાઈઅ ઉપરથી) 
આધિંગન 
પાહિ-અવ્ય, પાસ 


જ૩ વાછી-પટાવીતે 

૪૫ ઝરણી-( અ. ) સત 

૪૬ શલ-(પું.) શળયા-માર્યા 
દાટ વાળ્યો 
તષ્ટી-ટયલી 
તોલ-( પુ.) તોળવુ 

૫૦ ઘન-(સ્ી) પ્તતિ 

૫૧ યામિની-,સ્્રી. સ'. ) રાત 
ગાહી-( વિ.) ઘણા, મોટા 

પ૩ દૃમર-(પ્રા, દુમ્મણુ સ, 
દુર્મતસ દુઃખ 
સુનિ-સાંભળોા 

૫૪ કાલ્િજ-કાળજં. (ન. 
કલેજા') 

પછ હશિ-ગણ-(પુ. સ) 
હંરિતા સેવક 

પ૮ યાસિધ-આશા 
લવક્ષેશ-(વિ. સ.૫ 
લમારેક પણુ 

પક અચિત્યુ-વિ.) ગચિતું 

૬૦ પરિ-( ઉપ. સ”. ) પૂણુષતા 
લાધી-( સ'-લળ્ધ.) પામી 

૬૧ અ-ભાવી (પુ*. સ.) 
અપ્રિય 


«૨૮ 


પિરિ-(સ'.) પ્રકારે 

૬૨ ભૂશ-(વિ.) ગમાર, અખુધ 

૬૬ દૂહવ્યા-[સ” ક્રિ) દુઃખ 
આપ્યું, દુભવ્યા 
વેદત-પીડા, વેદના 
સહ્ીય-[વિ, અ.) સત્ય 

૬૯ વયર્‌ી-(ન.)વેરી, 

૭૦ વિહરુ-(પું.આતરે, વહેયે, 
ત॥કાવત 

૭૬ ચ“દ્રાઉલી 

૭૩ જાતિ નઈ ભાતિ-:સી. 
જતિ-પાંતિ 

૭૪ પ્રૉમસિઉ-પામરુ* 

ખપ જમલિ-(સ'. મમલ ) પાસે 

૭૩ પાખઈ-(સ'. પક્ષ) સિવાય 

૭૮ દાખિ-બતાવે 

વાનિ-(પુ'. સ", વણુ)વણુર્ય 

સગ 

૮૦ પાયડ-(પુ”. ફા.) દૂત, સેવક 

૮૧ ઉગય-(સ્ી. ઉઠર્તત,)સુગ'ધી 
પદાધોનતોા લેપ 

૮૪ દ્રહ-'પ'. સ'. હદ.) ધરે, 

મર્ડુ 

નિર્દલિઉ-નાથ્યું 

વિનડિઉ-(સ*. ક્રિ. વિન- 

ત'યૃતિ,પ-રાછત કયુ” 

૮૮ ચર્મેો।ઈ-ચશેઠી 


છ 


દ્ર 
ન્ડ 


ની 


તક 


બહિરખિ યુ'સ.“ાહુગ્ક્ષ) 
કોણીનું એક ઘરેણું, બેખા 
[મોડાસા તર પહેરાય છે) 
પાન બેરખા 
મા'ત-( વિ. સ મહાન ) 
બહુ મોટા 

૮૬ માદલ-(ત. સ. મર્દન) એક 
વાવ્ર દ 

મણૂયરિ-(સી. સ', મધુકર!) 
વાંસળી 

૬૧ રીહુ-પુ, દિત 

૯3 ઉલ'ભા-(પુ*સ* ઉપાલમ્ભા 
રંપકા 

૬૪ છછુ-(પુ', સ'. ક્ષેપ) વિશ્ચાસ- 
ધાત 

૯9 નીમ-(પુ' તિયમ 

૯ક કોઢિ-સી. કાકને 
હેલયા (સી. સ, હૈલા) 
રમત માત્રમાં 
સ'કેત-પુ', સ'.) સાન, 
સમત્યા 

૧૦૦ જીગતિ-(સી. સ', યુક્તિ) 
ઉપાય 
વાસ-(પુ'. સ*,) સ્યાત(ને!) 

૧૦૩ અવધાન-(ન. સ.) 
એકાપ્રના 
અડસઠિ તીરથ-(વિ. સ” 


૪્ટરૃક 


૪ મદ તી) અડસડ , 
ગધા હિંદ્તીર્થ 
હેમતુલા પુસ્પ-(ન. સ”. 
એક પ્રકારનું વિશિષ્ટ સન્માન 
મેળવેલ પુરષ કેઈ શાસ્રારય 
ગા જતે અથવા ભકતો 
તરદથીકોઇસન્માનિત પુરુયનું 
સુવષ્યુથા ત્રાજવામાં જ્નેખા 
તેને ભેર આપવું તે 
તોલિ-(સ'.) પ્રતિષિન 
રસિક ગીતા 
શબ્દાર્થ પા. ૭૦ ષો ૮૫ 
૨ અખૃધ- વિ. સ') અણુ 
સમજા 
રીન-(યુ' સ") ૨૧ક 
પ૫ વાઠલી-(સી.સ'.) વાડઇ 
છ અમ્મા મોટા હદિ-ભગ* 
વાતના માથા ભક્ત છીએ 
€ પલ્ો-(અ.ક્િ.સ') નએ 
૧૦ શખલ-(વિ સ')અતિશય 
૧ર અવિધારજે-સ.કિ.સ".) 
તપાસત્તતે 
૧૪ ભાલવણ્‌-( સ્ત્રી. સ") 
ભલાઈ, ભલામણુ 
૧૯ દુખણાં-( ન, બ. વ, સ” ) 
ઓવારણાં 
૨૦ રાહિલા-(વિ-સ'.) દુઃખી 


₹9-(સ્રી.! હઠે 
-ઉખલ-(ન.સ'.) ખાંડબિગો 
વરારે।.-( અ.કિ.) પગ્તાવો 
આઉરા-( અ. ક્રિ.) રખક્વા 
જવુ(આહિયોપુ ગોવાળિમે) 
લેખે-( ચ.) સામ્રષક 
લેખીશુ“.(ગ”કિ)ગણીશ 
ઘાલીને-(સ કિ.) અ'લ 
મૂકીને મીડડા-( ત.બ.વ) 
ઓવારણાં 
વિહાણી-( અ. ક્રિ. સ"._) 
ગુજરી, વીતાવી | & 
વલોણા-(પુ. )વલોવવાની 
ગોળી, ર્વષે - 
'રેોલ-(પુ')શેરભજ્ઞેર,શે!ટો 
અવાજ ક્કપ્ 
વાજે-( અ.કિ, ) વાજ્નતા 
જેવો! વાજ થાય તે 
ભ્રલી-(વિ.) માયાળુ 
ર્સ-(પુ,સ'.) અલૌકિક, 
આનદ 
ભ્રામિતી-(સ્રહ સ") 
જુવાત સદર સ્રા 
રાવલે1-(પુ” ) રાક્તતો 
વલાવલે।-(સુ',) વાયરો 
૩૩ વલ્વક્ષે]-( અ.કિ. સ*- 
વલખાં મારા 


ક્‌ 


ચ 


૨પ 


ન. 


કન 


જ. 


હ 


ઢૈ 


૭ 


૪૩૦ 


૩૪ સાધે (સ.ક્રિસસ'.) થિદ્ 
કરા 
દદ-(વિ.સ*.) અટળ 
૩૫ વિકલ-(વિ.સ'.) અસમ 
તાણ-;( ન. ) વહેણુ 
વિધાગતિ (પુ*.સ'.) વિધિને 
સમજ 
૩૮ ધામ-(ન.સ.) અક્ષર ધામ 
૪૧ ઉધાર-(વિ.) રકડ દામ 
લીધા વિના આષેલી વસ્તુ 
રાકડો-(પ'.) રૂપિયાતે। સે 
મા ભાગ 
શૈક્ડો-(વિં.) હાથમાં 
આવેલા તગદ નાણાં 
૪૨ મસાણુ-[પું.) રમશાન 
૪૩ સેોણહાગ-( પુ સ', ) 
સૌભાગ્ય 
ઉપઠી-(અ.કિ.)ઝાંખો પડી 
ક્ય 
કસુ'બે।-( પુ, સ', ) લાલ 
રંગી 
કાપડે-( પુ'. સ'. ) કપડુ” 
૪૪ અઢારે -(વિ.સ'.) ખોડીલે 
૪૬ સુભ્રાંત-( વિ.સ' ) વિશે 
ત્રકારતે! મોહ હ 
સે જ૫-૧ ક 
“મમાં હિ 


ખાંત (સી) લાલસા 

૪૬ કકરાત-(ગી) હ્ાકોગ્પણું 
(જામીરની માલિકીપણું ) 

પ૫ અસુભ્રાંત-પચતત્ત્તવવાળા 

હતો. મો 

પછ સખ ધી-(વિ.) સ'પક- 
પણુ 

પ૮ સ'મી- વિ સ',) મોળતી 
અવર (વિ સ.) અન્ય 

પક વિહા૨-(પુ' સ'-'આન'દમાં 
મ્પૃત્તિ 
પર્વરે-[અ. કિ.! નએ, 
પ્રસરો 

૬૧ કરમલો-(પુ સ .|ભેળ વેલો 
મિશ્રિત બનેલો 

૬ર ચાલતા-ડસ . કરિ)વારવાર 
ઉથ્લાવવા 

૬૩ ઉમઢી-જુએ ઉપટી 
કૂડા (ત સ. કપટભરેલા 
કકોલ (પુ. સ'.) એક 
ઔષધિ ડે 
ઉક્‌રા-( વિ. સ'.) ઉપરા- 
પાસાભેર (જેમ છત્તો ખાટવો 
ઉદ્ડા કરીએ છીયે તેમ 
ભગવાન અમોને છત્તા હતા 
તૈ પાસાનેર થઈ ગયા ) 

$પ જૂ (ન) નગડ્ી* કેડી ગણુ 
ન્ધાકુ 


૯૩૧1 


તેજિએ-(સી) તૈજ 

રતભાવને। ધોડો 
૬૮ ધર્મ-(પુ,સ".) શાસ્ત્રમાં 
કહેલી વિધિ નિષેધ, 
આચાર 
નીચુ*-[વિ સ'.) હલકુ 
નીતમાં (ર. પુ )નીતિમાં 
પ'ચ-શ્સ 
લાડ-( ત, )હસાવી ખેવાવી 
ગજ થતા 
આર-(ન ) ખાદૌ, પૂવે” 
અવિચારી-[યુ', સ.) 
વિચાર-વિવેક વગરના 
આહીરડાં-( ત) ભરવાડ 
સાધના-( સી. સ'.)મેઘક્ષ 
મેળવવા માટેતો પ્રયત્ન 
સર્વસ્વ-(ન.) પોતાવુ' 
બધુ' શકિત સ'પત્તિ 
આરાધતા-(સી,) પત 
પ્ાથાં-ન સ") મોયા 
પુર્તક્રા ( તુચ્છકારમાં » 
ઝૂઝયા-જ્નેર્થી લડયા 
આફૃણિયે-( અ. સઃ.) 
પોતાની મેળે 
૮૪ કુદડી (સરો સ.) તે ગોળ 

ગોળ ફરું તે 


હજ 


છ 


૪ 


છ્ફ 


ફેલ ?-(સી.! હડે 


૬? 


૨૨ 


મ્૪ 


શ્‌ 


ન્ન 


૨1 


દ 


હ 


૩ 


-ઉખલ-(ન.સ'.) ખાંડણિયે 


વરાસે।.-( અ.ક્રિ.) પશ્તાવો 
આરઢા-( અ. ફિ.) રખડવા 
જવું(આઢિયો પુ ગોવાળિયો) 
લેખે-(ચ.) સાથક 
લેખીશુ“(સ“ક્રિ)ગણીશું 
ઘાલીતે-(સ કિ.) અ દર 
મૂઈતે મીઠડાં-(ન.ભ.વ) 
ઓવાર્ષાં 

વિહાણી-( અ. કરિ. સ.) 
ગુગ્નરી, વીતાવી ડ્‌ 
વલેાણા-(પુ. )વલીવવાની 
ગોળા, રવૈમો ગ 
'રેલ-(પુ*.)શોર્ગજ્ોર,મેટો 
અવાજ મ 
વાજે-( અ.કિ.) વાશક્ના 
જેવો “ખવાજ થાય તે 
ભલી-(1વે,) માયાળુ 
રસ-(પુ,સ'.) અધીકિક, 
આનદ 

ભ્રામિની-(સ, સ.) 
જુવાન સુંદર સ્રા 
શવલે1-(પુ', ) રાજનો 
વાવલે!-(પુ") વાયરો 
વ્લ્વલેપ્- જિ, સ*. ) 
વલખાં મારા 


૩૪ સાધે! (સ.કિ.સ',) સદ 
ક્ર 
દૃઢ--(વિ.સ* $ અટળ 
૩૫ વિકલ-(વિ.સ*) અસમર્થ: 
તાણ-(ન.) વહેધુ 
વિધાગત્તિ (પુ*.સ'.) વિધિને 
સમજ 
૩૮ ઘામ-(ન.સ'.) અક્ષર ધામ 
૪૧ ઉધાર૨-[વિ.) શકડ દામ 
લીધા વિતા આપેલી વસ્તુ 
રાકડો-(પુ*.) રૂપિયાતે। સે 
મા ભાગ 
શૈકડો-( વિ,) હાથમાં 
આવેલા નગદ નાણાં 
૪૨ મસાણુ-(પુ.) સ્મશાન 
૪૩ સોણાગ-( પુ સ ) 
સૌભાગ્ય 
ઉપટી-(અ.ક્રિ.ઝાંખો પડી 
જય 
ડસુ'બે।-( પુ. સ'. ) લાલ 
સગી 
કાપડે।-( પુ'. સ', ) કપકુ” 
૪૪ અટઢારે।*(વિ.સ'.) ખોડીલે 
૪૬ સુભ્રાંત-( વિ.સ' ) વિરેવ 
પ્રકારતોા મોહ ૭ 
ણવોણત- રદ 


ટડ 


ખાત (સી) લાલસા 
૪૮ હધ્રાત-(સ્રી) ઠાકોરપણુ 
(જગારની માતિકીપણુ ) 


૫૫ અમુભ્રાત-પચતત્ત્તવાળા 
દેહનો મોહ 


પ૭ સખધી-(3િ) સપક- 
પણુ 


૫૮ સમ'ગી- ડિ સ ) સોબતી 
અનડર્‌ (તિ સ ) અન્ય 

૫ વિહાર-(પુ સ 'આ। લમા 
મ્યૃત્તિ 


પ્રગરે-,અ કિ | જએ! 
પ્રસરે 


1૧ કરમવો (પુ સ ,ભેળવેલો 
મિશ્રિત ભનેવો 


£૨ ચાલના-સ કિ)ડારવાર 
ઉયલાના 


13 ઉમઢી-જુઓ ઉપ? 
ફૂડા (ન સ )કપમ્ભરેલા 
ક કેલ્‌ એક 
ક (સુ સ) 
ઉડ્રા (વિ સ ) ઉપરા- 
પાસાભેર (જેમ છત્તો ખામ્લો 
ઉદ્રા કરીએ છડે તેમ 
ભગવાન અમોને છત્તા હેતા 
તે પાસાજેગ થઈ ગયા ) 

ડૂ જૂ (ત) નમુ કેડી ગણુ 
ઘેટુ 


તેજિએ-(સી) તેજ 
ર4ભાવને ઘોડો 
૬૮ ધર્મ-(પુ સ ) શાસ્રમા 
કહેલી વિધિ નિપૈધ 
આચાર 
૬૮ નીચુ -(વિ સ ) હલકુ 
નીતમા(સી પુ)નીતિમા 
પચ-ન્સ 
લાડ-( ન )હસાવી ખેલાડી 
ગજ થતા 
આર-(ન) આદી, પૂવે” 
અવિચારી (પુ સ) 
પિયાર-તિવેક વગરના 
આહીરડા-( ત) ભરવાડ 
સાધના-(સી સ /)ફ 
મેળ4વા માટેતો 3% ૪ 
સર્વસ્ન-(ન# ૭ 
બધરુ' શશિ 


છ 


ન્ટ 


૭ પથા જક | 
પુરતકો (૬ 
છછે ગૂંસુયા-ઝે્ર 
પમપ. 
પોતા 


૮૪ કુંદૂડી (સ ર” / 
શળ ફે 


૪૩૦ 


,*એ૨-(સ્ા.! હઢે 
ઉખલ-(ન.સ”.) ખાંડણિમે 
વગશો.-( અ.ક્રિ.) પગ્તાવા 
આરા-( અ. ક્રિ) રખડવા 
જવુ(આઢિમે ધુ ગોવાળિયે0) 
૨૪ લેખે-( ચ.) સાર્થક 
લેખીશુ”(સ'કિ)ગણીશ 
૨૫ ઘાલીને-(સ કિ.) અદર 
મૂઈીતે મીઠકડાં-(ન,બ.૧) 
એવારષૂં 
૨1 વિહાણી-( અ. કિ, સ.) 
ચુશ્નરી, વીતાવી “ 
૨૭ વક્ષાણા-(પુ. )વલોવવાની 
મોળી, ર્વૈમો 
ફ્ોલ-(પુ'.)મોરગજ્નર, કોટા 
અવાજ જ. 
વાજે-( અ.કિ.) વાકતના 
જેવો અવાજ થાય તે 
ભલી-(વિ.) માયાળુ 
ર્સ-(પુ.સ'.) અલૌકિક, 
આનદ 
જ્ઞામિની-(સ. સઃ.) 
જુવાન સદર સ્રા 
૩૦ શાવલે।-(પુ'. ) રાશ્તતો 
વાવલે!-(પુ%) વાયરો 
૩૩ વલુવલો-( અ.ફિ, સ, 
વલખાં મારા 


૬-. 


નોને 


૩૪ સાધે। (સ.ક્રિ.સ'.) શ્ર 
કરા 
દદ--(વિ.  અટળ 

૩પ વિકલ-(વિ.સ')અસમધ' 
તાણ-( ન, ) વહેણુ 
વિધોગતિ (પુ'.સ',) વિધિને 
સમજ 

૩૮ ધામ-(ન.સ”.) અક્ષર ધામ 

૪૧ ઉધાર-(વિ.) રોકડ દામ 
લીધા વિના આપેલી વસ્તુ 
રાક્ડો-(પુ*.) રૂપિયાને સે 
મા ભાગ 
રાડડો-(વિ,) હાથમાં 
આવેલા નગદ નાણાં 

૪૨ મસાણ્‌-(સુ'-) સ્મશાન 

૪૩ સૈાગ-( પુ'. સ'. ) 
સૌભાગ્ય 
ઉપટી-(અ.કિ.)ઝાંખો પડી 
જય 
કસુ'બે।-( પુ. સ',) લાલ 
₹ંગી 
કાપડે।-( પુ. સ'. ) કપફ' 

૪૪ અટારે-(વિ સ) ખોડીલો 

૪૬ સુભ્રાંત-( વિ,સ'. ) વિશેય 
ત્રકારતોા! મોહ ટ 
ભવોભવ નશ 
જન્મમા 


ટેડ 


ખાત (સી) લાલસા 
૪૬ ટશ્રાત-(સ્‌ી) હોકોર્પણુ 
(ગીરની માત્તિળાપણુ ) 


૫૫ અસુભ્રાત-પચતત્તતગાળા 
દેહતો મોહ 


પછ સબ ધી-(3) સપ્‌ક્*- 
પણુ 


૫/ સ“ ॥- વિ સ ) મળતી 
અડર્‌ (નિ સ ) અત્ય 
૫« નિહાર (પુ સ પ્આત તમા 
મ્વૃત્તિ 
પરનરે-,અ કિ! જાઓ 
પ્રસરા 


15 «રમલો [પુ સ ,ભેળવેલ્ે 
મિશ્રિત બનેતો 

૨ ચોલના-સ કિ)ઞરવાર્‌ 
ઉષલાનના 

13 ઉમટી-જુઓ ઉપ” 
ફેઠા (ત સ 1કપટભરેલ્ા 


ક્ષ્લ્‌ પુસ) ઝક 
ઔષધિ 


ઉફૂરા (ડિ સ ] ઉપગ્‌- 
પાસાભેગ (જેમ છત્તો ખાનનો 
ઉફરો ફરીએ છી તેમ 
સમવાત અમેને છત્તા હત્‌ 
તે પાસાભેર થઈ ગયા ] 
1ર જ (ન) તગળુ 80, 
ન શ કેડીગણુ 


તેજિએ-(સી) તેજ 
સતભાનતો ધેડો 
1૮ ધર્મ-(પુ સ ) શાસ્રમા 
કહેવો વિધિ ન્પિધ 
આચાર ર 
1૯ નીચુ-[વિ ) હુવપુ 
નીતમા (1 યુ)તીતિમા 
પચ-ન્સ 
લાડ-(ત ])હુસાડી ખેનાવી 
રાજ થતા 
આર-(ન ) આંધી, પૂવે? 
અ વંચારી-(પુ સ 
વિચાર-ડિવેક [4૩ની 
આણીરડા-(0) ભાડ 
ધ્૪ સાધના-(સી સ મેરૂ 
મેળવતા મારેતે ષ્ર્્ન 
સર્જરન-(ન્‌ ) પોય 
બધુ શકિત સપૂત 
હેના (જી | પ 
ન જ 
પુચ્તકે (5/9 । 


જર 


આંખ-મીચામણી-(ન.9 
એક રમત 

૪9 શ્રોઇ- પું. સ.) 
વ્હાલાને! વિયોળ 
વેધ્યા-વીંધાએલાં 

૯૪ લળી-(અ.સ',) નીચા 
નમી નમીને 

૯૫ વિધિ-ાપુ. સ“,) શાસ્્રાના, 

૯૭ આપોાપુ -ન) પોતાપણું 

૯૮ અનરન(ન.) જુદાઇ 
અથવા ભેદ 

૧૦૧ યતિ-(પુ. સ-) સન્યાસી 

૧૦૩ વાંછતા-(સી. સ'.) ઘચ્હા 
૨જતા-(અ કી. સ') 
રગ્ેવી 

૧૦૬ સાંકલી-( સી.) બેડાઇ 

૧૦૮ તેમ-(સ્રી.) લક્ય, નિશાન 

૧૦૮ વિધિ-[પુ.સ'.) શાસ રીત 
છકી-( અ. કિ. સ) 
સર્યાદા એળ'ગી 

19૯ વાવલા-(ન, બ. વ ) 
વલખાં, ફૉંફે 1 --- ક 


વિરઠ, 


૧૧૦ અગ-પું રેપના” 


મનની વૃત્તિયા -“ 


સુભુટ-'પુ', સ'. હાઈટ 
શૂરા-(દુ જે કષા 


૧૧૧ ગલેગઇ ન શુરવીર 


આન'દના નત હોવા વ) 
ભાષા-(સી9ે 
વાણી જ્માન્‌, 






૧૧૫ રસભેદ-[પુ) 
આન'દતુ* લુદાપ! 
૬૧૭ પાષ-(ન) ધર્મ ટિ 
૧૧૮ લણેતોા-સમજતે 
૧૧૬ છતો-ગ્‌વિ શ”, સત 
સીધા, પાસઉા 
૧૨૫ હ૨-સી) ખરાળ 
૧3૦ ર્સિક-વિ. સ.) 
વશ્‌-(વિ, સ.) ઉ! 
વ્યાપતા-[વિ, સ 
પક્તા 
આપના-(કિ.સ', * 
આપત્તિતી ૨થાત્તિ 
ગુભ્રીજન-([પુ". સ'' 
કોવિદ્‌ અથવા મુઃ 
માણુસો 
વેલાવલી-(સી. 
સમુદ્રને! રૈતાળ પટ (ઝે 
રષ ધમ હતે! «ય $ 
પ્રગટ થયે, 
ય [ન, અ. કિ, 
એક નિત્રયમાંથો ઇ 
બાજી _ નમ્યા, (વછા 
(યોગાદિમાં કર્મ ઘર્મમ્‌ 
ભક્તિ નર્‌ધ વળ્યા) 
સહી-(અ.) નકી 
ત્રજેશ્વરી-( સી, સ 
શ્રીરાધાજી 
૧૪૨ ચરકકે-(ન] ચક્લે 


નક 
69 
અ 


૧૩૫ 


૧૩ણ 
છુ ૧૩૯ 


